GWYRTHIAU 


ARGLWYDD    lESU 


GANY  IV.  ...    .  O.  HYANS 


From  the  lihrary 

of 
PÁDRAIG  Ó  BROIN 


/'' 


V 


a 


'(/^^ẄV , 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2009  with  funding  from 

Ontario  Council  of  University  Libraries 


http://www.archive.org/details/gwyrthiaucristynOOevan 


aWYRTHIAU  CRIST; 


YN  EGLURO 


GOGONIANT  EI  BEESON,  A  NATÜE 
EI  WAITH. 


GAN    OWEN    EYANS, 

LLANBUTKMAIK. 


'  Y  gweithredoedd  jt  wyf  fl  yn  eu  gwneuthui'  yn  enw  fy  NTiad,  y  mae  y  rhal 
hyny  yn  tystlolaethu  am  danaí  fl."— Iissu  Grist. 


"  ÎVe  are  to  JMÌge  of  doctrhut  6ÿ  the  accompani/ing  miraclet,  and  o/  miracles 
by  the  accompanying  doctrinet.  The  doctrints  are  the  test  o/  the  miraclet,  the 
mlractes  o/  the  doctrinet.  This  statement  .j  strictly  correct,  and  involve*  no 
contradiction."—V  jíBCAL.  


\YREXIIAM 


MICROFOR.MFD 
PR£SlRVATIO 
SEíÌVlCES 

JUN  2  5  19 


DA^î^ 


1  c, 


CYHOEDDEDIG  GAN  HÜGHES  A^'D  SOX,  HOPE  STREET. 


CYNWîSíAD. 


TRAETHAAYD    ARWEINIOL. 


PE]SiîroD<r — 

Desgrifiad  o  Wyrth '.y ''V.  .v        7 

PENNOÒ-.II.^    \ 

Y  Gwryrthiau  j'n  deilwng  o  bob  crediniáeth  16 

PENNOD  ni. 
Dyhenion  y  Gwyrthiau        m 42 

PENNOD  IV. 
Dosbarthiad  y  Gwyrthiaa       ••        ...        .•■  4S 

PENNOD  V. 

Y  Gwahaniaeth  rhwng  Gwyrthiau  Crist  a  Gwyrthiau  eraill   ...      64 

PENNOD  VI. 
Diflaniad  y  Doniau  Gwyrthiol  59 


Y  GWYRTHIAU. 


1  Troî  y  dwfr  yn  win  ...             ...             ...  ...            ...       66 

2  lachâu  mab  y  pendefig       ...            ...            ...  ,.               7S 

3  Yr  helfa  o  bysgod       ...             ...             ...  ...            ...       84 

4  Y  dyn  cythreulig  yn  y  synagog  yn  Capernaum  ...              91 


4  CYNWYSIAD. 

TüDAL. 

5  lachâu  mam  gwraig  Pedr         ...  ...            ,„            ...     101 

6  Glanhàd  y  gwahanglwyfus               ..  ...             ...             105 

7  lachâu  gwas  y  canwriad           ...  ...            ,„            ..      115 

8  lachâu  y  claf  o'r  parlys      ...             ...  .,,            ...            121 

9  lachâd  y  dyn  claf  wrth  lyn  Bethesda  ...            ...             ...     132 

10  lachâu  y  llaw  wedi  gwywo              ...  ...             ...             142 

11  Adgyfodi  mab  y  weddw  o  Nain  ...             ...             ...     149 

12  Gostegu  y  dymestl             ...             ...  ...             ...            155 

13  Adferiad  y  dyn  oythreulig  o  Gadarenia  ...  ...            ...     164 

14  Bywhâu  merch  Jairus        ...             ...  ...            ...            174 

15  lachâu  y  dyferlif  gwaed            ...  ...             ...             ...     182 

16  lîhoddi  eu  golwg  i  ddau  ddeillion    ...  ...             ...             189 

17  Porthi  pum'  mil  yn  yr  anialwch  ...             ...             ...     192 

18*Yr  lesu  yn  rhodio  ar  y  môr  ..          ...  ...            ...             199 

19  lachâu  merch  y  wraig  o  Ganaan  ...            ...            ...     209 

20  lachílu  un  mud  a  byddar  ...             ...  ...             ...            219 

21  Pedair  mil  yn  cael  eu  porthi  yn  wyrthiol  ...             ...     225 

22  Y  dyn  dall  o  Bcthsaida      ...            ...  ...            ...            229 

23  lachâd  y  bachgcn  Uoerig           ...  ...             ..              ....  235 

24  Y  darn  arian  yn  safn  y  pysgodyn     ...  ...            ...             214 

25  Y  deg  gwahanglcifion                ...  ...             ...             ...     219 

26  Y  dyn  dall  o'i  cncdigaeth  ...             ..  ...            ...            254 

27  Adgyfodiad  Lazaru3    ...            ...  ...             ...             ...     267 

28  lachâu  y  wraig  ag  ynddi  ysbryd  gwendid      ...  ...            289 

29  lachäu  y  dyn  claf  o'r  dropsi    ...  ...            ...            ...     297 

30  Bartimëu.T  ddall  ...            ..             ..  ...            ...            :m 

31  Crino  y  íTigyHbren       .               ...  ...             ...             ...     311 

32  lach&u  clust  Malchua        ...            ...  ...            ...            :n7 

83  Core  gj'da'r  lesu  wrth  fór  Tibetias  ...           ...            ...    Ö21 


AT   Y  DARLLENWYR. 


GaREDIG    GYDWLADWyS, 

Y  mae  y  mater  yr  ymdrinir  âg 
ef  yn  y  tudalenau  canlynol,  fel  y  mae  yn  liysbys  i  bawb  o 
honoch,  yn  un  o'r  rhai  pwysicaf  a  berthyn  i  grefydd  y  Test- 
ament  Newydd ;  ac  yn  un  sydd  hefyd  yn  tynu  sylw  neillduol 
yn  y  byd  Cristionogol  y  blynyddoedd  hyn.  ünd  ychydig 
iawn  rywfodd  sydd  wcdi  ei  gyhoeddi  arno  hyd  yma  yu 
Gymraeg.  Hyderaf,  gan  hyuy,  na  bydd  y  gyfrol  fechan 
hon,  er  ei  holl  anmherffeithrwydd,  yn  gwbl  ddifudd  nac 
annerbyniol,  hyd  nes  y  ceirrhywbeth  teilyngach  o'r  testun, 
gan  ryw  feddwl  mwy  galluog,  a  diwylliedig. 

Cefais  lawer  o  anogaethau  i  ddwyn  y  llyfr  yma  allan 
trwy  y  wasg,  gan  amryw  gyfeillion  a  gawsant  gj'íleusderau 
i  ymgydnabyddu  â  rhanau  o  hono  cyn  iddo  gael  ei  argraflu. 
Nid  oes  genyf  ond  gobeithio  na  bydd  i'r  cyfeilliou  caredig 
hyny  gael  eu  siomi  ynddo  wrth  ei  ddarllen. 

Mewn  trefn  i  wneud  y  llyfr  mor  fuddiol  ag  y  gallaswn 
i  ei  wneuthur,  mi  a  j'mgynghorais  â'r  llyfrau  goreu  oedd 
yn  fy  nghyraedd  ar  y  pwnc  ;  megys,  gweithiau  Westcott, 
Wardlaw,  Bushnell,  MacCosh,  Mozley,  Ellicott,  Neander, 
Lange,  Peter  Bayne,  Trench,  a  W.  M.  Taylor,  &c. ;  yu 


6  AX    Y    DARLLENWYR. 

nglayd  ag  Erthyglau  rhagorol  yn  Kitto's  Cyclopsedia,  y 

Gwyddouiadur,   a'r  Traethodydd.      Yr  wyf  yn  dymuno 

idolchgar  gydnabod  fy  rhwymedigaeth  i'r  awduron  enwog 

hyn — ac  yn  enwedig  i  waith   gwerthfa'wr   yr  Archesgob 

Trench,  ar  y  Gwyrthiau — am  lawer  o  gymhorth  a  goleuni. 

Gwn  yn  dda  y  gwel  llygad  craff  y  darllenydd  deallus 

lawer  iawn  o  wallau  a  diffygion  yn  y  llyfi'.     Ond  nid  wyf 

yn  meddwl  y  bydd  neb  o'i  ddarllenwyr  yn  fwy  argyhoedd- 

edig  na  mi  fy  hun  o'i  anmherffeithrwydd,  a'i  annheilyngdod 

o'r  testun  goruchel  a  gogoneddus  a  drinir  ynddo.     Ar  yr 

un  pryd,  y  mae  yn  dda  genyf  feddwl  y  gall  yr  Hwn  a  agor- 

odd  lygaid  y  dall  trwy  foddion  mor  ddistadl  â  chlai  a 

phoer}-n  wneuthur  y  llyfr  bychan  hwn,  er  ei  holl  ddiffj'gion, 

o  ryw  les  ac  adciladaeth  i'r  rhai  a'i  darllenant.    Hyn  yw 

gwir  ddymuniad  a  gweddi 

YR  AWDWR. 

Yaenol,  Llanhrynmalr, 
lonatcr  22,  18G8. 


TRAETHAWD    ARWEINIOL. 


PENNOD    I. 

DESGPJFIAD    O    WYRTH. 

Y  MAE  pedwar  o  wahanol  enwau  yn  cael  eu  rhoddi  yn  y 
Testameut  Newydd  ar  wyrthiau,  sef  nerthoedd,  arwyddion, 
rhyfeddodau,  a  gweithredoedd.  Yn  gyntaf,  nerthoedd,  neu 
weithrcdoedd  uerthol : — "  Yna  y  dechreuodd  efe  edliw  i'r 
dinasoedd  yn  y  rhai  y  gwnaethid  y  rhau  fwyaf  o'i  weitli- 
redoedd  nerthol  ef,  am  nad  edifarhasont."  "  Ha  wŷr  Israel, 
clywch  y  geiriau  hyn,  lesu  o  Nazareth,  g\vr  profedig  gan 
Dduw  yn  eich  pHth  chwi,  trwy  nerthoedd — y  rhai  a  wnaeth 
Duw  trwyddo  ef  yn  eich  canol  chwi."  (Math.  xi.  20  ;  Act. 
li.  22.)  Gelwirhwynt  wrth  yr  enw  hwn^m  eu  bod  yn  am- 
lygiadau  o  nerth  a  gallu  goruwchnaturiol.  Yn  ail,  armjdd- 
ion: — '*A'r  Arglwydd  yn  cydweithio,  ac  yn  cadarnhau  y 
gair  trwy  arwyddion,  y  rhai  oedd  yn  canlyn."  (Äfarc  xvi. 
20.)  Sonir  yu  fynych  am  jr  luddewon  yn  dyfod  at  Grist 
i  geisio  "  arwydd  "  ganddo.  (Math.  xii.  38  ;  xvi.  1 ;  loanii- 
18).  Os  gofynir  "  arwyddion  "  o  ba  beth  oeddyut  ?  gellir  ateb 
eu  bod  yn  "  arwyddiou  "  o'r  ddau  beth  hyn : — (1.)  0  ddwyfol 
anfoniad  ac  awdurdod  y  neb  a'u  cyÜawuai.  Felly  yr  oedd 
gwyrthiau  Moses  ger  bron  Pharaoh  ;  a'r  wjTth  a  wnaed 
trwy  y  proffwyd  a  anfouwyd  i  gondemnio  eulunaddoliaeth 
Jeroboam.  (Ex.  iv.  8 ;  vii.  9, 10 ;  1  Bren.  xiii.  3.)  Cawn  i  Grist 
hefyd  iachau  y  claf  o'r  parlys  yn  "  arwydd"  o'i  awdurdod 
i  faddeu  ei  bechodau.  (Marc  ii.  10 — 12.)  Y  mae  Paul  hefyd 
yn  cyfeirio  at  ei  wyrthiau  fel  "  arwyddiou  "  o'i  apostoliaeth. 


TRAETHAWD   ARWEINIOL. 


(2  Cor.  xii.  12.)  (2.)  Yr  oeddynt  yn  "ai-wyddion"  gweledig 
o  waith  auweledig  Crist  ar  eneidiau  dyniou,  fel  y  ceir 
achlysur  i  sylwi  yu  Lelaethach  eto.  Yn  drydydd,  uu  arall 
o'r  enwau  a  roddir  ar  y  gwyrthiau  yw  rhyfeddodau : — "  lesu 
o  Nazareth,  gAvr  profedig  gan  Dduw  yn  eich  plith  chwi, 
trwy  nertlioedd,  rhyfeddodau,  ac  arwyddion."  (Act.  ii.  22  ; 
vi.  8.)  Gelwir  hwjiit  yn  "  rhyfeddodau  "  mewu  cyfeiriad 
at  eu  dylanwad  ar  feddyliau  yr  edrychwyr :  yr  oeddynt  yn 
peri  i'r  rhai  a'u  gwelent  synu  a  rhyfeddu  yn  aruthrol,  fel 
y  dengys  eu  hanes.  (Marc  ii.  12 ;  yii.  37.)  Mae  yn  deilwng 
o'n  sylw,  niai  gwahauol  euwau  ar  yr  uu  gweithredoedd  yw 
y  rhai  hyn.  Yr  oedd  pob  gwyrth  yn  nerth,  yn  armjdd,  ac 
yn  rhyfeddod.  Yn  bedwerljfydd,  gair  arall  a  ddefnyddir  gan 
Grist  ci  hun  yu  gyffredin  am  ei  wyrthiau  yw  cnceUhredoedd. 
"  Er  nad  ydych  yn  credu  i  mi,  crcdwch  y  gwoithredoedd.  ' 
(loan  V.  36  l  y'ú.  21 ;  x.  25,  32,  38 ;  xiv.  11,  12 ;  xv.  24.) 
Ymddengys  mai  y  rheswm  paham  y  galwai  yr  lesu  ei  wyrth- 
iau  wrth  yr  enw  syml  yma  oedd,  am  uad  oedd  ei  wyrthiau 
rhyfeddaf  ond  gweithredoedd  poríTaith  rwj'dd  a  uaturiol 
iddo  ef,  yr  hwu  oedd  yn  Berson  dwyfol.  Yr  oedd  mor 
naturiol  iddo  ef  wncud  gwyrth  ag  ydyw  i'r  haul  gyfranu 
goleuni  a  gwres.  ^  Yr  oedd  efe,  trwy  nerth  ei  ewyllys,  yn 
gallu  gwrtliweithio  deddfau  natur,  a  chyfodi  j  marw,  mor 
rhwydd  a  didrafìertli  ag  y  mae  dyu,  trwy  ucrth  ei  ewyllys, 
yn  gallu  codi  ei  fraich,  yn  groes  i  ddeddf  attyniad,  yr  hon 
a  barai  iddi  ddisgyn. 

Y  mae  y  gwahanol  enwau  lija  a  roddir  ar  wyrthiau,  yn 
rhoddi  golwg  dra  eghu-  i  ui  arnyut  yu  eu  tarddind,  eu  natur, 
eu  heffeithiau,  a'u  dybenion  ;  ac  yn  arwyddo  nini  dyua  yw 
gwyrth : — Gneifhred  yn  cael  ei  chiffìau'ni  (lan  aliu  dwyfol  mmcn 
ìiìodd  (lomìcchnatHriol ;  iieu  cfj'aith  yn  cael  ei  chynyrchu  ipi  an- 
nibynol  ar  ddeddfau  cyffrcdin  natur,  a  thricy  (jyírynyiad  un- 
ioiiyyrchol  Dinv  ei  hun.  Yr  liyn  a  olygir  wrtli  ddcddfau  natur 
yw,  fod  yr  un  achosion  yn  yr  un  nmgyldiiadau  yu  cynyrchu 
yr  un  cffoithiau,  nou  yn  fwy  priodol,  fo  allai,  y  rhcohiu 
Bcfydlog  yu  ol  pa  rai  y  mae  Duw  yn  gwcithredu  yu  gyffredin 


DESGRIFAD    O   WYRTH.  9 

yn  y  byd  naturiol.  *  Nid  yw  yn  angenrlieidiol  i  beth  fod 
yn  (/roí's  i  ddeddfau  natur  mewn  trefii  i  fod  yn  wyrtli.  Y 
raae  rhai  o  wj'rthiau  y  Beibl  felly,  megis  hoUti  y  Môr  Coch ; 
peri  i  ddyfroedd  yr  lorddonen  sefyll  yn  bentwr,  i  wneud 
íTordd  i  feibion  Israel  fyned  trwyddi ;  a  chadw  y  tri  llanc 
]hag  cael  niwed  yn  y  ffwrn  dân,  &c.  Yn  y  gwyrthiau  hyn 
yr  oedd  gweithrediad  rheolaidd  rhai  o  ddeddfau  natur  yn 
cael  ei  atal  ar  y  pryd,  yn  yr  amgylchiadau  neillduol  hyny; 
canys  deddf  y  dwfr  oedd  rhedeg  i  waered,  ac  nid  sefyll  yn 
bentwr,  a  deddf  y  tàn  oedd  llosgi.  Ond  y  mae  eraiU  dra- 
chefu  o  wyrthiau  y  Beibl  nád  ydynt  mewn  un  modd  yn 
groes  i  ddeddfau  natur,  megys  tyfiant  a  gwywdod  cicaion 
Jonah ;  a  throi  y  dwfr  yn  win,  &c.  Peth  hollol  gyson  â 
tln-efn  natur  oedd  i  gicaion  dyfa  a  g^vywo,  ond  yr  ocdd 
tyfu  a  gwywo  mor  gyíiym  ag  y  gwnaeth  hwnw  yn  wyrth. 
"  Mewn  noswaith  y  bu,  ac  mewn  noswaith  y  darfu."  Mae 
natur  hefyd  yn  troi  dwfr  yn  win  bob  blwyddyn,  trwy  ofifer- 
ynoliaeth  y  winwydden  ;  ond  nid  unrhyw  allu  sydd  mevt'U 
uatur  a  drodd  y  dwfr  yn  win  j'n  y  briodas  yn  Cana.  Yr  oedd 
y  weithred  hono  o  ganlyniad  yn  wyrth.  Gwelir  oddiwrth 
yr  ychydig  engreififtiau  hyn  nad  yw  gwyrthiau  o  angen- 
rheidrwydd  yn  weithredoedd  gwrthwyneb  i  natur ;  ond  y 
mae  pob  gwyrth  yn  ẃyrad  oddiwrth,  neu  j^n  weithrc<i 
uwchlaw,  deddfau  aduabyddus  natur.  Mae  yn  angenrlieid- 
iol  bod  yn  hysbys  i  rj'w  raddau  o  ddeddfau  natur  mewn 
trefn  i  wybod  beth  sydd  yn  w}Tth ;  canys  heb  hyny  nis 
gellir  gwybod  beth  sydd  uwchlaw  iddynt.  Gall  dygwyddiad 
fod  yn  anosboniadwy  i'r  tystion  o  hono  heb  fod  yn  oruwch- 
naturiol.  Wedi  i  Columbus  lanio  ar  dir  America,  d}'^vedir 
iddo,  i'r  dyben  o  osod  ei  arswyd  ar  yr  Lidiaid,  a'u  gwncud  yn 
ufudd  i'w  geisiadau,  fygythio  y  byddai  iddo  ef  dywyllu  y 
lleuad  ar  awr  benodol.  Pan  ddaeth  yr  adeg,  wele  orchudd  o 

•  Eitbafion  ffolineb  j-w  siarad  nm  ddeddfan  natar  fel  pe  byJdent  yn  rhyw'i 
achosion  nen  aUuoedd  yntldynt  eu  bunain,  yn  auuìbynol  ar,  ac  ar  wahan  oddi-  | 
wrth,  Greawdwr  natur.  Esboniad  y  Gwaredwr  ar  wcitlirediadau  natnr  oedd,  "  T 
mao  fy  Khad  yn  gveithio  hyd  yn  hyn.  Ymae  e/f  yn  peri  i'w  baul  godi  ar  y  drwg 
^'r  da,  ac  yn  gwlawio  ar  y  cyfiawn  a'r  angbyüawu." 


10  TRAETHAWD    ARWEINIOL. 

clywyllwch  yn  cael  ei  daenu  dros  wyneb  brenlnnes  y  nos,  yn 
ol  y  bygythiad,  ac  er  mawr  ddychryn  i'r  brodorion  anwy- 
bodus.  Ond  nid  oedd  Columbus  yn  yr  amgylchiad  hwn  yu 
gwneud  dim  ond  cymeryd  mantais  ar  anwybodaeth  yr  Ind- 
iaid ;  canys  yr  oedd  y  diffyg  ar  y  lloer  j^i  cael  ei  ddwyn  oddi- 
amgylch  trwy  achosion  naturiol,  heb  iddo  ef  wneud  dim 
ond  jn  unig  ei  ragfynegi.  Fel  hyn  y  mae  yn  eglur  y  gall 
peth  fod  xn  wyrth  yu  ngolwg  dynion  anwybodus,  pan  ua 
byddo  felly  mewn  gwirionedd.  Byddai  yr  hen  bobl  yn  fyn- 
ych  yn  brawychu  pan  welent  y  goleuui  gogleddol,  am  y  tyb- 
ient  ei  fod  yn  arwydd  goruwchuaturiol  o  ryfel  neu  newyn, 
neu  ryw  drychineb  erchyll  o'r  fath,  pan  meAvn  gwirionedd 
nad  oes  dim  yn  fwy  goruwchnaturiol  ynddo  nag  sydd  yn 
ymddangosiad  yr  enfys  amryliw.  Mae  llawer  o'r  efteithiau 
a  gynyrchir  gan  íferylliaeth  a  mesmeriaeth,  ac  o'r  campau 
a  gyflawnir  gan  dwj'll-chwareuwjT,  yn  rhyfedd  ac  anesbon- 
iadwy  i'r  werin ;  ond  nid  ydynt  er  hyny  yn  wyrthiau ;  canys 
y  mac  yn  ddigon  sicr  nad  ydynt  yn  cael  eu  cyflawni  trwy 
gynorthwy  na  chyfi-yngiad  uniongyrcliol  Duw.  Ond  y  mae 
gTNyi'thiau  gwirioneddol  yn  apelio  yn  wastad  at  ein  gwy- 
bodaoth,  ac  nid  at  ein  hanwybodaeth.  Y  maent  yn  ddy- 
gwyddiadau  y  byddo  yn  ddigon  hysbys  uad  oes  un  ddcddf 
raewn  natur,  nac  un  gallu  sydd  yu  meddiant  dyn,  a  allasai 
eu  dwyn  oddiamgylch.  Pe  byddai  i  feddyg  medrus  agoryd 
Uygaid  dyn  dall  mewn  mynydyn,  trwy  iro  ei  lygaid  à  rhyw 
eli  hollol  anadnabyddus  i  ni,  byddai  yr  effaith  yn  ddiau  yn 
rhyfcdd  yn  ein  golwg,  ond  ni  ddylem  er  hyny  ystyriod  y 
pcth  yn  ^yyith,  am  y  gallai  fod  cymhwysder  naturiol  yn  yr 
cli  i  adferyd  ei  olwg  i'r  dall.  Ond  po  byddai  iddo  roddi  oi 
olwg  i'r  dall  à  gair  yu  uuig,  neu  trwy  ii-o  ci  lygad  à  chlai  a 
plioeryn,  ni  phetrusem  alw  hyny  yn  wyrth  ;  cauys  yr  ydym 
yn  gwybod  yn  dda  uad  ocs  unrhy w  rinwedd  uaturiol  mown 
gair,  nac  mown  chii  a  phocryn  i  agoryd  llygaid  y  dall. 
üwolwyd  woithiuu  rni  porsonau  a  ymddangosent  fol  wodi 
büddi  yn  liollol,  yu  tuel  eu  hadfcryd  drachofu,  o  dau  drin- 
iactli  briüdoli  er  umwr   luwenydd  i'w  perthyunsau  a'u 


DESaRIFIAD    O   WYBTH.  11 

cyfeillion.  Gall  adfywioccâd  a  dadebriad  fel  hyn  ymddangoa 
yn  dra  rbyfedd ;  ond  uid  oes  dim  yn  wyrtbiol  ynddo,  am 
fod  cymhwysder  naturiol  yn  y  moddion  a  arferir  i  gynyrchu 
y  fath  eífeithiau  dymunol.  Ond  pan  welom  un  oedd  wedi 
marw  mewn  gwirionedd,  ac  nid  mewn  ymddangosiad  yn 
unig,  ac  wedi  bod  yn  y  bedd  am  bedwar  diwrnod,  yn  dyfod 
allan  yn  fyw  ac  yn  iach  mewn  moment,  ar  air  Crist,  yr 
ydym  yn  rhwym  o  gyfaddef  fod  yma  wjTth  ;  canys  nid  oedd 
unrhyw  achosion  naturiol,  na  gallu  dynol  a  allasai  gyf- 
lawniy  fath  weithred  ogoneddus.  Gwir  y  ceisia  yr  an- 
ffyddiwr  Spiuoza  wrthddadleu  fod  gwyrthiau  y  Beibl  yn 
cael  eu  cynyrchu  gan  ryw  ddeddfau  naturiol,  ond  anadua- 
byddus.  Ünd  pe  felly,  pa  fodd  atolwg,  ua  byddai  yr  un 
deddfau  yu  cynyrchu  yr  un  effeithiau  eto,  yn  yr  un  am- 
gylchiadau  ?  Mae  dynion  yn  barhaus  yn  yr  un  amgylch- 
iadau  à'r  bobl  y  gwnaed  gwyrthiau  arnynt,  ac  yn  eu  plith, 
yn  uyddiau  y  Gwaredwr ;  ond  nid  oes  dim  ffeithiau  fel 
gwyrthiau  y  Beibl  wedi  eu  cyflawni  mewn  unrhyw  oes  na 
gwlad  arall.  Mae  hyii  ar  unwaitli  yn  profi,  yn  y  modd 
mwyaf  penderfyiiol,  fod  gwyrthiau  Crist  yn  weithredoedd 
goruwchnaturiol . 

Y  mae  gwyrth  yn  wastad  yn  ddygwyddiad  anghyffredin, 
pe  amgen  ni  byddai  yu  wyrth  o  gwbl ;  ond  nid  yw  pob  dy- 
gAvyddiad  anghyô'redin  a  rhyfedd  er  hyny  yn  wyrth.  Dywedir 
mai  unwaith  mewn  cau'  mlynedd  y  mae  y  pren  aloes  yu 
blodeuo.  Y  mae  ei  weled  yu  blodeuo  gau  hyny  yu  olygfa 
anarferol  a  rhyfedd ;  oud  nid  oes  dim  gwyrth  yn  hyny  mwy 
nag  sydd  yn  ugwaith  y  pren  afalau  yn  blodeuo  bob  gwan- 
wyu.  Nid  yw  ymddaugosiad  annysgwyliadwy  y  comed, 
fyddo  wedi  bod  o'r  golwg  am  bum'  caut  o  flynyddau,  yn 
wyrth,  mwy  nag  ymddaugosiad  cysou  a  rheolaidd  y  lloer. 
Y  mae  y  uaill  yn  gystal  à'r  llall  yu  ymddaugos  yu  ol  deddf- 
au  sefydlog  aniau. 

Y  mae  yu  ddadl  yu  mhlith  duwinyddion  pa  un  a  all  ys- 
brydiou  drwg  wueud  gwyrthiau,  oud  i  Dduw  gauiatau 
iddynt,  a  pha  uu  a  oes  saü  i  feddwl  ei  fod  yn  goddef  iddynt 


12  TRAETIIA'W'D    ARWEINIOI.. 

wneutliur  hyny  ar  rai  achlysuron.  Y  peth  a  ymddeugys  i 
mi  yn  debycaf  i  wirionedd  ar  y  mater  liwn  yw,  nad  oes  neb 
ond  Duw  yn  unig  a  ddichon  wneud  gwyrth  iririoneddol ;  ac 
na  wnaed  gwir  wyrth  erioed  gan  hyny  o  blaid  cyfeihornad 
ac  anfoesoldeb,  O'r  tu  arall,  y  mae  yn  dra  thebygol  fod 
angelion  da,  a  drwg,  yn  gydnabyddus  â  llawer  o  ddirgehon 
natur ;  ac  y  mae  yn  sicr  eu  bod  yn  rhagori  yn  ddirfawr  ar 
ddyn  mewn  gallu  a  gwj'bodaeth,  a  chan  y  gwyddom  y  gall 
rhai  dynion  wneud  rhyfeddodau  sydd  yn  mhell  uwchlaw 
amgyffred  a  gallu  dynion  eraill,  y  mae  yn  naturiol  i  ni 
feddwl  j  dichon  i  ddiafol  a'i  angelion,  y  rhai  sydd  yn  meddu 
gallu  a  chyfrwysdra  annhraethol  UAVch  na'r  eiddo  dyu,  gyf- 
lawni  gweitln-edoedd  a  ymddangosent  i  ddynion  yn  wyrth- 
iau.  Ac  y  mae  y  Beibl  yn  awgrymu,  debygid,  yn  eghir  eu 
bod  yn  cael  eu  goddef  i  wheud  hyny  ar  brydiau,  i'r  dyben 
o  brofi  dynion  : — "  Pan  godo  yn  dy  fysg  di  broffwyd,  neu 
freuddwydydd  breuddwyd,  a  rhoddi  i  ti  arwydd  neu  ryfedd- 
od,  a  dyfod  i  ben  o'r  arwydd  neu  y  rliyfeddod  a-  lefarodd 
efe  wrthyt,  gan  ddywedyd,  Awn  ar  ol  duwiau  dieithr,  y 
rhai  nid  adwaenost,  a  gwasanaethwn  hwynt ;  Na  wa-ando 
ar  eiriau  y  proffwyd  hwnw,  neu  ar  y  breuddwydydd  breudd- 
wyd  hwnw :  canys  yr  Arglwydd  cich  Duw  sydd  yn  eich 
profi  chwi,  i  wybod  a  ydych  yn  caru  yr  Arglwydd  eicli  Duw 
ii'cli  holl  galon,  ac  â'ch  hoH  enaid."  (Dcut.  xiii.  1 — 3.) 
"  Canys  cyfyd  gau  gristiau  a  gau  broffwydi,  ac  a  roddant 
arwyddion  mawrion  a  rhyfeddodau,  hyd  oni  thwyllent,  pe 
byddai  bosibl,  îc,  yr  etholedigion."  (Matli.  xxiv.  24.)  "  Yr 
])wn  y  mao  ei  ddyfodiad  yn  ol  gwoilhrodiad  Satan,  gyda 
phob  nerth,  ac  arwyddion,  a  rliyfoddodau  gau."  (2  Thcs. 
ii.  9.)  **  Y  mae  efe  yn  gwneuthur  rhyfoddodau  mawrion, 
liyd  onid  yw  yn  pcri  i  díin  ddisgyn  o'r  ncf  i'r  ddacar,  yn 
ngolwg  dynion  ;  ac  y  raao  efe  yn  twyllo  y  rhai  sydd  yn  trigo 
ar  y  ddaear,  trwy  y  rhyfoddodau  y  rhai  a  roddwyd  iddo  of 
i'w  gwneuthur  gcr  bron  y  bwystfil."  (Dad.  xiii.  18,  14.) 
"  Ysbrydion  cythrculiaid  yu  gwncuthur  gwyrthiau  ydynt, 
&c."  (Dad.  xiv.  10.)    Ymddcngya  mai  yr  esbouiad  niwyaf 


DESGRIFIAD    O    WYRTH.  18 

naturiol  ar  y  gwahanol  adnodau  hyn  yw,  fod  ysbrydion 
drwg  yn  cael  eu  goddef  ar  rai  amserau  i  wneud  rhyfeddod- 
au,  naill  ai  yn  uniongyrchol,  neu  ynte  trwy  oflferynoliaeth 
dynion  drwg,  a  ymddangosant  yn  debyg  i  wyrthiau.  Ar 
yr  un  pryd,  nid  ydynt  yn  wyrthiau  mewn  gwirionedd ;  ond 
"  arwyddiou  a  rhyfeddodau  gau  "  ydynt.  "  Y  mao  yn  beth 
heb  ei  brofi  eto,"  medd  Mansel,  "fod  ysbrydion  drwg  wedi 
llwyddo  erioed  i  wneud  cymaint  ag  un  ■wyrth  wirioneddol 
o  blaid  cyfeiliornad  a  thwyll."*  Y  mae  yn  debygol  fod 
gwyrthiau  gau  wcdi  eu  gwneud  o  bryd  i  bryd  i  gefnogi 
athrawiaeth  gelwyddog ;  ond  nid  yw  yr  Arglwydd  byth  yn 
goddef  i  arch-elyn  dynolryw  gyflawni  rhith-wyrthiau  heb 
fod  digon  o  oleuni  yn  cael  ei  drefnu  bob  -amser  i  alluogi  y 
tystion  o  honynt  i  adnabod  eu  hawdwr,  ac  i  gadw  y  rhai 
fyddont  yn  ymofyn  am  y  gwirionedd  rliag  cael  eu  twyllo 
gan  dad  y  celwydd.  Ymddengys  fod  Satan  yn  cael  ei  oddef 
i  gyüawni  "  rhyfeddodau  gau,"  nid  yu  unig  er  mwyn  profi 
dynion  ;  ond  hefyd  i  roddi  achlysur  i  allu  Duw  ddysgleirio 
yn  amlycach  yn  ninystr  gweithredoedd  y  diafol,  ac  yn 
nymchweUad  ei  deyrnas  ;  ac  foUy  y  mae  yr  Arglwydd  yn 
wastad  yn  dwyn  daioni  allan  o'r  drwg,  ac  yn  peri  i  gyn- 
ddaredd  ysbrydion  drwg,  yn  gystal  â  chynddaredd  dynion 
drwg,  ei  folianu. 

Mae  yn  amlwg  oddiwrth  y  sylwadau  blaenorol,  y  rhaid  i 
wcithred  gynwys  yr  elfenau  canlynol  cyn  y  gellir  ei  hystyr- 
ied  yn  wyrth  : — 

1.  Rhaid  iddifod  yn  weithred  omwchnaturíol.  Meddyìier 
am  ddyn  "  yn  bwrw  had  i'r  ddaear ;  ac  yn  cysgu  a  chodi 
nos  a  dydd,  a'r  had  yn  egino  ac  yn  tyfu,  y  modd  nis  gẁyr 
efe ;"  y  mae  lliosogi  un  gronyn,  a  pheri  iddo  dyfu  i  fynu  yn 
ronynau  lawor,  yn  amlygiad  llawn  mor  rhyfedd  o  allu 
dwyfol  ag  oedd  porthi  y  miloedd  û'r  pum'  torth  yn  yr  an- 
ialwch  ;  ond  nid  yw  tyfiant  yr  yd  er  hyny  yn  wyrth,  am  fod 
y  pcth  yn  cael  ei  ddwyn  oddiamgylch  trwy  weithrediad 
rhcolaidd  dt'ddfau  natur :  "  Canys  yddacar  a  ddwg  Ô'rwyth 

Gwel  "  Aids  to  Faith."  tudol.  88. 


14  THAETHAWD    ARWEINIOL. 

o  honi  ei  hun ;  yn  gyntaf  yr  eginyn,  ar  ol  h}Tiy  y  dywysen, 
yna  yr  ýd  yn  llawn  yn  y  dywysen."  (Marc  iv.  28).  Ond 
nid  deddfau  natur  a  wnaeth  y  pum'  torth  yn  ddigon  i  ddi- 
waUu  pum'  mil  o  wỳr,  heb  law  gwragedd  a  phlant.  Y  mae 
i'r  plentyn  bach  dyfu  a  djŵd  yn  ddyn,  yn  beth  llawn  mor 
rhyfedd  ynddo  ei  hun  ag  yw  i'r  marw  ddyfod  yn  fyw  dra- 
chefn ;  eto  nid  gwyrth  jvf  i'r  pleutyn  ddyfod  yn  ddyn  ; 
oblegid  y  mae  ei  dyfiant  yn  effaith  deddf  naturiol.  Ond 
nid  oes  yr  un  ddeddf  mewn  natur  a  ddichon  ddwyn  y  marw 
yn  ol  o'i  fedd.  Nid  effaith  heb  achos  iddi  yw  gwyrth  ;  ond 
y  mae  yn  eíîaith  a'r  achos  o  honi  o'r  tu  allan  i  gylch  natur. 
2.  Rhaid  iddi  fod  uncJdau-  gallu  dyn  iiv  chyflauni.  Er 
fod  pob  gwyrth  yn  weithred  oruwchnaturiol,  eto  nid  yw  pob 
gweithred  oruwchnaturiol  yn  wyrth  ;  oblegid  y  mae  dyn  yn 
alluog  i  g^'flawni  rhyw  fath  o  weithredoedd  goruwchnatur- 
iol.  Yr  'N^'yt  ti,  ddarllenj^dd  hynaws,  joi  gwueud  hyny  pan 
yn  codi  y  llyfr  yma  oddiar  y  bwrdd ;  canys  yn  ol  deddf 
fawr  attyniad  gorweddai  y  llyfr  yn  llonydd  ar  y  bwrdd  yn 
barhaus.  GeUid  nodi  enghreifftiau  yn  ddi-ddiwcdd  o'r  un 
peth.  Fel  y  sylwa  BushneU,  ni  wnaeth  natur  erioed  na 
thỳ,  na  gwisg  i  neb,  ac  ni  ddarfu  iddi  eriood  adeiladu  Uong, 
na  dj'feisio  ager-beiriant,  nac  ysgrifenu  Uyfr.  Fel  hyn  y 
mae  yn  oghir  fod  gan  ddyn  lywodi-aeth  helaeth  ar  natur 
a'i  dcddfau,  ac  y  gaU  cu  rhcoU,  eu  hatal,  a'u  gwrthweithio 
i  ryw  raddau.  Y  mae  yn  bosibl  i  ddynion  medrus  a  cliyf- 
rwys  osod  rhyw  aUuoodd  sydd  mewn  natur  ar  waith  i 
gynyrchu  Uawcr  o  effeithiau  rhyfedd.  Y  mao  pethau  hy- 
nod  yn  caol  eu  gwnoud  gan  swynwyr  a  dewiniaid  ;  ond  nid 
ydynt  yn  wyrthiaii,  gau  nad  ydj-nt  uwchlaw  galhi  dyn. 
Ond  gŵ'yr  pawb  fod  agoryd  Uygaid  y  daU  â  chhii  a  plioor- 
yn ;  jìorthi  eaith  ncu  wyth  mil  o  bobl  â  phum  torth  a  dau 
byBgodyn  ;  ac  adgyfodi  y  moirw,  yn  wcithrcdoodd  sydd  yu 
gofyn  gaUu  anfcidrol  uwch  na  gaUu  dyn  i'w  cyflawni.  Yn 
briodol  3'  dywcdai  Nicodomus  wrtli  yr  liwn  ocdd  yn  gwneud 
y  pcthau  liyn  a'r  cyffolyb,  "  Eabbi,  nyni  a  wyddom  mai 
dypgftwdwr  ydwyt  ti  wcdi  dyfod  oddiwrth  Dduw  :  cany 


©ESGEIFIAT>    O    WYRTH.  16 

ni  allai  neb  wneuthur  y  gwyrthiau  hyn  yr  wyt  ti  yn  eu 
gwneuthur,  oni  bai  fod  Duw  gydag  ef."   (loan  iii.  2.) 

3.  JRhaid  i  wyrtli  fod  yn  ueithred  y  gall  symcyrau  corff- 
orol  dynioii,  meyis  eu  IJyyaid  au  clustiau,  éc,  eiphrofia'i 
chwilin.  Y  raae  eisieu  cymaint  o  allu  i  aileni  pechadur  ag 
i  adgyfodi  Lazarus  ;  ond  nid  yw  adenedigaeth  yn  wyrth, 
yn  ystyr  gyffredin  a  phriodol  y  gair,  am  nad  yw  yn  beth  y 
gellir  ci  weled  â'r  llygaid.  Nis  gall  gwyrtli  ateb  un  dyben  na 
gwasanaeth  oddieithr  iddi  fod  yn  beth  fyddo  yn  dyfod  i 
gyíTyrddiad  â  dynion  trwy  gyfrwng  eu  synwyrau  corfforol, 
neu  meAvn  geiriau  eraill,  yn  beth  y  gellir  ei  gweled,  ei 
chlywed,  ei  theimlo,  ei  harchwaethu,  neu  ei  harogli.  Yr 
oedd  Iioll  wyrthiau  Crist  yn  apelio  at  un  neu  ragor  o  syn- 
wyrau  dynion. 

4.  Rhaid  i  wyrth  fcddu  rhyw  aincan  imysiri,  a  theilwnrj  o 
gyfryngiad  uniongyrchol  Duw.  Byddai  yn  hollol  anghyson 
â  doethineb  a  mawredd  Duw,  i  ni  feddwl  y  byddai  iddo 
fyned  allan  o'i  drefn  gyffredin  o  weithredu,  heb  fod  ganddo 
ryw  amcan  anghyffredin  i'w  gyrhaedd  trwy  hyny,  megis 
profi  gwirionedd  rhyw  athrawiaeth  bwysig,  neu  gadarnhau 
dwyfol  anfoniad  rhyw  berson  neillduol.  A  chabledd  fyddai 
i  ni  dybied  am  foment  y  gwnai  yr  Arglwydd  wyrth  i  gefu- 
ogi  unrhyw  weithred  nao  athrawiaeth  fyddo  yn  anghyson 
r'ì  natur  ef,  fel  Bôd  cyfiawn  a  santaidd.  Mae  mor  an- 
mhosibl  i'r  Anfeidrol  wneud  gwyrth  o  blaid  anfoosoldeb  a 
chelwydd  ag  ydyw  iddo  farw.  "  Nis  gall  efe  ei  wadu  ei 
hun."  Ar  y  tir  yma  yr  ydym  yn  rhwym  o  anghredu 
gwyrthiau  honedig  y  Pabyddion  a'r  Mormoniaid,  gan  fod 
yr  athrawiaethau  a  gysylltir  â  hwynt  yn  gyfeiliornadau 
amlwg  yn  ngwyneb  y  Beibl :  "  Anwylyd,  na  chredwch  bcb 
yspryd,  eithr  profwch  yr  ysprydion  ai  o  Dduw  y  maent : 
oblogid  y  mae  gau  broffwydi  lawer  wedi  myned  alian  i'r 
byd."     (1  loan  iv.  1.) 


16  TBAETHAWD   ARWEINIOIi. 

PENNOD    11. 
Y  GWYRTHIAU  YN  DEILWNG  0  BOB  CREDINIAETH. 

Wedi  ceisio  rhoddi  desgrifiad  mor  gywir  ac  eglur  ag  y 
gallaswn  o  wjTrth,  yn  y  bennod  flaenorol,  fy  ngorchwyl  yu 
awr  yn  y  bennod  hon,  fydd  ymdrechu  profi  fod  Sylfaenydd 
ein  crefydd  wedi  cyflawni  gweithredoedd  o'r  fath.  Os 
gwnaeth  efe  y  gweithrcdoedd  a  briodolir  iddo,  y  mae  yn 
sicr  ei  fod  wedi  gwneud  gwjTthiau  ;  canys  honir  iddo  grcu 
ymborth  i  filocdd ;  agoryd  llygaid  y  deillion  â  gair  yn  unig; 
rhodio  ar  y  môr ;  a  chyfodi  y  meirw,  &c.  Ehaid  addef  fod 
y  gweithredoedd  hyn  a'r  cyfí"elyb,  yn  wyrthiau  diamheuol, 
os  gwnaed  hwynt.  Ond  y  cwesliwn  yiv,  A  oes  genym  brof- 
ion  diponol  iddnit  gael  eu  cyflawni  mewn  gwirionedd  ? 
Tuag  at  roddi  boddlonrwydd  i  fcddwl  pob  darllenydd  dii'ag- 
farn,  o  berthynas  i'r  mater  pwysig  hwn,  caf  yn  awr  am- 
canu  dangos  fod  gwyrthiau  yn  bosibl,  yn  angenrheidiol,  yu 
dehijgol,  ac  yn  sicr. 

I.       Y    MAE    GWYRTHIAU    YN    BOSIBL. 

Y  mae  pob  gwrthddadl  a  gynygir  yn  erbyn  cu  posibl- 
rwydd,  yn  mha  dduU  bynag  y  gosodir  hi  allan,  yn  tarddu 
naiU  ai  o  aunuwiaeth  (atheism),  neu  ynto  o  hpll-dduwiaeth 
(panthei.vn).*  Os  addefwn  fodolacth  Duw,  a'i  bersonohaoth, 
yr  ydym  yn  rhwym  o  addcf  hefyd  nad  oes  unrhyw  an- 
mhosiblrwydd  naturol  i  wyrthiau  gael  eu  cyflawni.  Y  mae 

•  Nld  OM  graym  alr  C.  '  \r  a  donllndwy,  nm  pantheitm ;  a  hyny  ohcp. 

irydil (o4l ]r  iynUd, trwy  .l  l'ftli  <llolthr,n<'  tiiia<liin)iy<Uliigyii  N^'hyinru. 

Dyna  yw  ;iaiilA«<«M,  roii-:  Inctli  Diiw,  iiK'>vn<Iu  •'!  hcrNonolinotli.    Mao 

7  iryfumlnieUi  oer  a  niwUotf  hon  yn  Mwiimul  Duw  n  imliir  yr.  un.  Diullüiiii  nnd  ooh 
ontl  Uii  hiinfnd  yn  y  hydyiawrl ;  nr  na<l  yw  pub  i>cth  n  wollr  on<l  Hwnliniiol  n°urnnu 
O'rhni'    ;■  i  Puw  uynyrt'hii  ilitii  niiil  (ol  y  inno.     Fully  iilil  ooa 

gan  <)  '  lvwo<lrBi<th  nr  nittur,  nn  nl  toAA  owyllya  i  (hlowÌM, 

Bach^ „--...  -  - !i-  > '"'  f^'l'i'i  i'w.'.Mlii  nnio  a'l  adiluli  gau  mai  pcth 

M  nUI  ftrêcm  ydjrw. 


r  GwynTHiAU  yn  deilwng  o  bob  crediniaeth.        17 

Hollalluogrwydd  Duw  yn  ein  rhwymo  i  gredu  hyny.  Gwir 
mai  efe  sydd  wedi  ordeinio  a  sefydlu  deddfau  natur,  eto  nid 
ydyw  yn  rhwym  o  weithredu,  yn  mhob  amgylchiad  yn  ddi- 
eithriad,  yn  unol  â'r  deddfau  hyny ;  ond  gall  ẃyro  oddi- 
wrthynt,  a  gweithredu  yn  uniongyrchol,  ac  yn  anuibynol 
arnynt,  pa  bryd  bynag  y  gwelo  yn  dda.  "  A  fydd  dim  yn 
anhawdd  i'r  Arglwydd  ?  "  Na  fydd  yn  ddiau ;  canys  "  gyda 
Duw  pob  peth  sydd  bosibh"  Yr  oedd  yn  haws  i  Dduw 
atal  awrlais  mawr  y  greadigaeth,  yn  amser  Josuah,  trwy 
beri  i'r  haul  sefyll  yn  Gibeon,  a'r  lleuad  yn  nyffryn  Ajalon, 
nag  ydyw  i  ddyn  roddi  ei  oriawr  i  sefyll.  Drachefn,  nid 
oes  anmhosibh'wydd  inoesol  ychwaith  i  wyrthiau,  fel  y  rhai 
a  gofncdir  yn  y  Beibl,  gael  eu  cyflawni ;  canys  nid  ydynt 
mewn  un  modd  yn  anghyson  â  doethineb,  daioni,  a  sant- 
eiddrwydd  Duw. 

Haera  Spinoza,  a'r  rhai  sydd  yn  coleddu  yr  un  golygiad- 
au  ag  ef  am  Dduw  a  natur, — mai  ewyllys  Duw  ydyw  deddfau 
natur,  a  chan  fod  ewyllys  a  hanfod  Duw  yn  anghyfnewidiol 
fod  deddfau  natur  felly  hefyd  ;  ac  o  ganlyniad  fod  gwyrth- 
iau  yn  anmhosibl.  Ond  y  mae  yr  wrthddadl  hou  yn  seiliedig 
ar  syniadau  cyfeiliornus  am  Dduw,  am  natur,  ac  am  wyrth. 
Nid  yw  natur  ar  y  goreu,  ac  yn  neiUduol  cymaint  o  honi  ag 
sydd  yn  adnabyddus  i  ni,  ond  datguddiad  rhanol  a  hanerog 
o  Ddaw  ;  ac  y  mae  y  gwyrthiau  yn  ddatguddiad  rjclíuanegol 
o'i  ewyllys  ;  ac  heblaw  hyny,  nid  yw  y  greadigaeth,  fel  y 
mae  yn  bresenol,  yn  ddatguddiad  cywir  o  ewyllys  Duw ; 
canys  y  mae  pechod  wedi  dyfod  i  mewn  iddi,  ac  wedi  ei 
ehythryblu.  Y  mae  yn  deilwng  o'n  sylw  hefyd,  nad  yw 
anghyfnewidioldeb  Duw  yn  profì  fod  trefn  natur  yn  anghyf- 
newidioL  Y  mae  y  ddeddf  foesol  yn  beth  nas  gall  Duw  ei 
hunan  ei  diddymu,  na'i  chyfnewid;  ond  nid  felly  am  ddeddf- 
au  anianyddol.  ISid  ar  jmíwr  y  Creawdwr,  ond  ar  ei  eutjUys, 
y  mae  y  greadigaeth  yn  ymddibynu ;  "  oherwydd  dy  ewyU- 
ys  di  y  maent,  ac  y  crewyd  hwynt";  ac  am  hyny  gall  gyf- 
ncwid  neu  ddifodi  y  greadigaeth  pan  y  myno.  "  Tydi  yn 
y  dechreuad,  Arglwydd,  a  sylfaeuaist  y  ddaear,  a  gwaitli 


18  TRAETHAWD   ARW'EINIOL. 

dy  ddwylaw  di  y  w  y  nefoedd.  Hwynt-hwy  a  ddarfyddant ; 
ond  tydi  sydd  yu  parbau  :  a  lnvynt-liwy  oll  fel  dilledyn  a 
heneiddiant ;  ac  megis  gwisg  y  plygi  di  liwynt,  a  hwy  a 
newidir  ;  ond  tydi  yr  un  ydwyt,  a'th  flynyddoedd  ni  ddar- 
fyddant."  (Hcb.  i.  10—12.)  " 

Ond  nid  yw  gwyrthiau  yn  cyfnewid  nac  yn  dyrysu  dim, 
fel  yr  haera  yr  wrtbddadl  dan  sylw,  ar  ddeddfau  natur. 
Pau  y  mae  dyn  yn  codi  ei  fraicb, — yn  taflu  carreg,  neu  yn 
rhwyfo  bâd,  y  mae  yn  gwneuthur  peth  croes  i  ddeddf  at- 
tyniad ;  ond  nid  ydyAY  yn  diddymu  nac  yn  cyfnewid  y  ddeddf 
fawr  hono  ;  eithr  y  mae  hi  yn  parlmu  i  weitbredu'  yn  ddi- 
baid  trwy  yr  holl  greadigaeth,  jt  uu  fatli  yì\  b.ollol  a  pbe 
buasai  y  fraicb  heb  ei  chodi,  y  garreg  beb  ei  symud,  a'r 
bâd  heb  ei  rwyfo.  A'r  un  modd  pan  y  mae  Duw,  trwy  ei 
gyfryngiad  uniongyrchol,  yn  cyflawui  gweitbred  fyddo  yn 
groes  i  drefn  sefydlog  anian,  ueu  yn  ŵyrad  oddiwrtb  ddeddf- 
au  natur,  nid  ydyw  wrth  hyny  yn  cyfuewid  nac  yn  dyrysu 
dim  ar  weithrediadau  cyfîredinol  y  deddfau  hyn.  Nid  yw 
gwyrtli  yn  arwyddo  fod  un  cyfnewidiad  yn  y  meddwl  DNN'j'fol 
ychwaitb  ;  canys  y  mae  y  gwyrtbiau  oU  wedi  eu  rbagor- 
deinio  a'u  harfaetbu  gauddo  er  tragywyddoldeb,  fel  gweitb- 
rcdiadau  cyffredin  ei  ragluniaeth.  I  ddynion  yn  unig  yr 
oeddynt  yn  bethau  ncwydd  ac  aunisgwyhadwy,  ac  nid  i 
Dduw ;  canys  nid  ocddynt  yn  ddira  amgon  na  dadblygiad- 

AU  O 

"  Foddyliau  heii  y  Duwdod, 
Cyn  goaod  sylfacn  byd." 

Drachofn,  mae  gwyddoniaetb  ei  bunan  wedi  profi  yn 
nnatebadwy  orbyu  hyu  fod  gwyrtliiau  yn  bosibl ;  canys  y 
mno  wcdi  cael  nllan  fod  llawer  o  wyrthiau  mawriou 
wedi  cu  gwncud  gau  Dduw  yn  y  byd  yma  cyn  i  ddynion 
ddyfod  iddo  crioed.  Y  mao  baues  y  gwyrtbiau  hyny  wedi 
ci  "  yBgi'ifonu  yn  y  graig  dros  byth,"  ac  folly  y  niao 
Dacarogwyr  yu  dnrllou  Imncs  gwyrtbiau  ar  ddalenau 
mawrion  Uyfr  naiur  oi  hun.  Coir  gweddillion  gwa- 
bauol  fatliau  o  lyuiau  a  chrcaduriaid — hoUol  wahanol  i 


Y   GWYRTHIAU    YN    DEILWNO    Ü    BOB    CREDINIAETH.  19 

ddim  sydd  yn  y  byd  yn  awr — yn  yr  amrywiol  haenau  o 
greigiau  sydd  yn  cyfansoddi  crystyn  y  ddaear,  ac  y  mae 
Daeareg  wedi  profi,  os  profwyd  unrhyw  fifaith  gan  wyddon- 
iaeth  erioed,  i'r  gwahanol  rywogaethau  hyn  o  greaduriaid 
gael  eu  dwyn  i  fod,  nid  ar  unwaith,  ond  mewn  cyfnodau 
olynol,  a  hyny  nid  trwy  i'r  naill  greadur  gynyrchu  creadur 
arall  o  rywogaeth  hoUol  wahanol,  ac  uwch  nag  ef  ei  huu  ; 
ond  trwy  gael  eu  creu  gan  allu  dwyfol.  Yn  awr,  onid  oedd 
dwyn  rhywogaeth  newydd  o  greaduriaid  i  fod  yn  gymaint 
gwyrth  ag  oedd  adgyfodi  Lazarus  ?  Nis  gellir  rhoddi  un 
cyfrif  tebyg  i  resymol  am  y  modd  y  daeth  dyn  i  fod 
lieb  addef  iddo  gael  ei  ddwyn  i  fod,  fel  jt  hona  y  Beibl, 
trwy  wyrth  greadigol.  Pe  gwelem  ryw  greadur  yn  cael  ei 
ddwyn  i  fod  yn  bresenol,  am  y  waith  gyntaf,  fyddai  gy- 
maint  uwchlaw  dyn  ag  ydyw  dyn  uwchlaw  y  creaduriaid 
direswm,  onid  ystjTÌem  ddygiad  y  fath  greadur  a  hwnw 
i  fod  yn  wyrth  ?  Os  felly,  onid  ydym  yn  rhwym  o  addef 
fod  creadigaeth  y  dyn  cyntaf  yn  wyrtli  ?  Y  mae  ymchwil- 
iadau  y  gwyddonwyr  enwocaf  yn  profi  fod  gwjTthiau  lawer 
wedi  eu  cyflawni  i'r  dyben  o  barotoi  y  byd  yma  i  fod  yn 
breswylfa  addas  i  ddyn,  ac  mai  trwy  wyrth,  fel  y  dywed  y 
Beibl,  y  dygwyd  y  creadur  rliyfedd  o  ddyn  o'r  iliwedd  i  fod. 
Wel,  os  gellir  dangos  fod  cymaint  ag  un  wyrth  wedi  ei 
gwneud  rywbryd,  y  mae  hyny  gystal  â  mil  i  brofì  eu 
posibh'wydd." 

II.       Y  MAE  GWYRTHIAÜ  YN  ANGENRHEIDIOL. 

Pe  dygwyddai  i'r  ddaear  ŵyro  a  chrwydro  o'i  chylchrod 
yn  yr  eangder,  nis  gellid  byth  ei  hadferu  yn  ol  i'w  lle  yn  y 
gyfundrefn  heulog  heb  wneud  gwyi'th.  Byddai  yn  rhaid  i'r 
haul  ei  hunan  adael  ei  orsedd,  a  mjnied  i  chwilio  am  y  blan- 
ed  grwydredig,  ac  ymaflyd  ynddi  trwy  ddylanwad  nerthol  ei 
attyniad,  cyn  y  deuai  hi  byth  yn  ol.  Felly  hefyd  wedi  i  ddyn 

•  "  I  nii  y  nino  dwy  wyrth  o  leiaf  yn  ildiamheuol,"  medd  y  dysgedig  a'r  enwog 
BuuBcu,  "  sef  cruadigaelh  y  byd  gan  Dduw,a  phrynedigaeth  y  byd  gau  lesu Cìrist.'' 


20  THAETHAWD    ARTS'EINIOL. 

adael  Duw,  a  myned  ar  gyfeiliorn,  yr  oedd  yn  anmhosibl 
byth  ei  adfem  yn  ol  i  ffafr  a  delw  Duw,  heb  i  gariad  dwyfol 
wneud  gwyrth  anfeidrol  fawr  trwy  anfon  Mab  Duw  o  fynwes 
ei  Dad,  i  "  geisio  yr  hyn  a  gollasid."  Y  mae  cysylltiad  na- 
turiol  rhwng  pechod  a  thrueni ;  neu  mewn  geiriau  eraill  y 
mae  mor  naturiol  i  bechod  wneud  yr  hwn  a  fyddo  yn  euog 
o  hono  yn  druenus,  ag  ydyw  i'r  tàn  losgi  y  neb  a  syrthio 
iddo.  Ehaid  i  Dduw  wneud  gwyrth  cyn  y  cedwir  y  neb  a 
syrthio  i'r  tân  rhag  cael  ei  losgi,  ac  felly  hefyd  wedi  i  ddyn 
Byrthio  i  bechod  nis  gallesid  ei  waredu  o'i  drueni,  a'i  wneud 
yn  ddedwydd  byth,  heb  gyfryngiad  goruwchnaturiol  Duw. 
Nis  gallasai  y  ddeddf  yr  oèdd  dyn  dani  byth  ei  gyfiawnhau 
a'i  santeiddio,  wedi  iddo  {yueà  yn  bechadur.  Yr  oll  a  fedr- 
ai  hi  ei  wneud  oedd  gorchjTnyn  nfudd-dod,  a  chospi  am 
anufudd-dod.  Nid  oedd  gauddi  unrliyw  ddarpariaeth  go- 
gyfer  a  maddeu  i'r  troseddwr,  a  rhoddi  tuedd  i  garu  yn 
nghalon  y  gelyn.  Felly  yr  oedd  yn  anmhosibl  achub 
pechadur  oddiwrth  felldith  y  ddeddf,  ond  trwy  warodigaeth 
wyi'thiol.  Trefu  /awr  y  prynedigaeth  yw  y  fwyaf  a'r  ry- 
feddûf  o  holl  wyrthiau  yr  Anfoidrol.  Mae  holl  wyrthiau 
craiU  y  Beibl  yn  troi  o  amgylch  y  wyrth  fawr  hon  fcl  y 
plancdau  o  amgylch  3'r  haul.  Yr  oedd  creadigaeth  y  byd 
yu  wyrth  ogoneddus  ;  ond  y  mae  prynedigaetli  yr  eglwys 
yn  llawer  rhyfcddach  gwyrtli.  Nid  yw  y  byd  yma  ond 
megis  rhyw  bentŷ  (shed)  a  gododd  Duw  i  fod  yu  weithdý  i 
barotoi  y  dofnyddiau  i  rtdoibidu  ei  eglwys,  a  phan  orphonir 
y  gwaith  hwn  fe  dynir  y  byd  yma  i  lawr.  "  Y  ncfüi'dd  a 
nnt  hcibio  gyda  tliwrf,  a'r  dcfnyddiau  gan  wir  wros  a  dodd- 
ttnt,  a'r  ddaoar  a'r  gwaith  a  fyddo  ynddi  a  losgir,"  &c.  Yr 
oedd  Crist  yn  gallu  creu  y  bydoodd  à  gair  ei  onau  ;  ond  yr 
oedd  yn  rliaid  cael  gwaed  oi  galon  i  brynu  pecliadur,  a'r 
petli  rliyfeddaf  a  wolodd  angel  criocd  ocdd  gwclod  ei  Gre« 
awdwr  yn  marw  dros  ci  greadur.  enog,  oedd  wedi  meiddio 
gwrthryfela  yn  ci  crbyn. 

Drachcfn,  yr  ocdd  gAvyrthiau  yn  angonrhoidiol  i  brofî 
dwyfol  aNYdurdod  y  pcrsouau  a  anfonNV}-d  gau  Dduw  i 


Y  OWYRTHIAU  YN  DEILWNG  O  BOB  OREDINIAETH.  21 

ddatguddio  ei  feddwl  a'i  ewyllys  i'r  byd.  Ni  buasai  datgudd- 
iad  goruchnaturiol  fawr  o  werth  heb  weithredoedd  goruwch- 
naturiol  i  brofi  ei  ddwyfoldeb.  Gan  mai  y  llwybr  a  welodd 
Anfeidrol  ddoethineb  Duw  yu  oreu  i  ddatguddio  ei  feddyl- 
iau,  a'i  fwriadau  i'r  byd,  oedd  dewis  rhyw  bersonau  neill- 
duol  o  blith  dynion,  i  wneud  ei  feddwl  yn  hysbys  iddynt, 
ac  anfon  y  rhai  hyny  drachefn  i'w  fynegi  i'w  cyd-ddynion, 
yr  oedd  yn  angenrheidiol  i'r  personau  hyny,  aUu  rhoddi 
rhyw  brofion  boddhaol  eu  bod  wedi  eu  hawdurdodi  gau 
Dduw,  i  lefaru  yn  ei  enw ;  canys  heb  hyny,  gallasai  y  neb 
a  fynai  honi  ei  fod  "  yn  ddysgawdwr  wedi  dyfod  oddiwrth 
Dduw."  Tybier  fod  rhyw  ddyu  yn  dyfod  atom,  gan  honi 
fod  ganddo  genadwri  o  bwys  mawr  i'w  thraethu  wrthym, 
oddiwrth  gyfaill  i  ni,  fyddai  yn  byw  yn  mliell  o'n  cyrhaedd ; 
a  thybier  yn  mhellach,  uad  oes  dim  yn  y  genadwri,  o  rau 
ei  sylwedd,  sydd  yn  anghyson  à  chymeriad  ein  cyfaill ;  oud 
ar  yr  un  pryd  ei  bod  yn  un  pur  ryfedd,  ac  anghyíîredin. 
Yn  yr  amgylchiad  hwn  byddai  arnom  eisieu  rhyw  brawf 
fod  y  dyn  wedi  ei  anfon  atom  gan  eiu  cyfaill,  fel  y  mae  yu 
honi.  Wel,  i'r  dyben  o  roddi  boddlonrwydd  i  ni  ynghylch 
ty^y»  y  ^^s  y  ^y^^  y^  tynu  allan,  ac  yn  dangos  i  ni  ryw 
sel-fodrwy  (sijnet)  werthfawr,  yr  hon  yr  ydym  yn  ei  hadna- 
bod  yn  dda,  fel  eiddo  ein  cyfaill.  Bellach,  os  ydym  yn  dawcl 
ein  meddwl  nad  yw  y  dyn  wedi  Hadrata  y  fodrwy,  yr  ydym 
yn  credu  yn  ddiamheuol  ei  fod  wedi  ei  anfon  gan  ein  cyf. 
aill ;  canys  gwyddom  na  buasai  èfe  byth  yn  ymddiried  y 
fodrwy  werthfawr  hono  i  un  oedd  yn  estron  iddo.-  Ehyw- 
beth  cyfl'elyb  i'r  fodrwy  yn  yr  amgylchiad  hwn  oedd  y 
gwyrthiau  :  yr  oeddynt  yn  bethau  angenrheidiol  i  brofi 
dwyfol  awdurdod  y  cenhadau  a  ddanfonwyd  gan  Dduw  i 
ddatguddio  ei  feddwl  a'i  fwriadau  i'r  byd.  Y  mae  yn  wir 
fod  llawer  o  athrwiaethau  a  gorchymynion  moesol  y  Beibl, 
yn  cynwys  profion  eglur  o'u  dwyfoldeb  ynddynt  eu  hunain 
— y  mae  delw  ac  argrafi"  Duw  yn  amlwg  arnynt ;  ond  ar  yr 
un  pryd  y  mae  yr  ysgrythyrau  santaidd  yn  cynwys  llawer 

•  Gwel  "  Bm«*  0/  BeUef,"  tudal.  289. 


2S  TRAETHAWD  ARWEINIOL. 

0  osodiaaau  pendant,  ac  o  hysbysrwydd  ynghylch  byd  dy- 
fodol,  &c.,  nad  oedd  un  ffordd  i  brofi  eu  dwyfoldeb  oud 
trwy  wyrthiau.  Ac  heblaw  hyny,  gwyrthiau  o  HollaUuowg- 
rwydd,  neu  o  Hollwybodaeth,  ydynt  yr  unig  brofion  y  gall 
dynion  cyffredin  eu  galhioedd  a'u  manteision,  ddeall  a 
theinüo  eu  cadernid  a'u  gwerth  ;  a  rhai  foUy  yw  y  nifer  li- 
osocaf  0  ddynobryw  yn  mhob  oes  a  gwlad.  Mae  awdwr  y 
llyfr  galluog  hwnw  "  Athroniaeth  Trefu  lechydwriaeth  " 
(tudal.  19 — 22),  yn  gwneud  y  sylwadau  canlynol  ar  yr  ang- 
enrheidrwydd  am  wyrthiau  i  brofi  dwyfoldeb  y  Beibl : — 

"  Mae  y  gosodiad  canlynol,"  meddai,  "yn  wirionedd  tu  hwnfc  i  bob 
dadl — XU  gall  dyn,  dan  gijjansoddìad  presenol  ei/eddicl  gredufod  un 
grefydd  o  darddlad  dwyfol,  os  na  fydd  gwyrthiau  yn  cydfyned  â  hi. 
Casgliad  naturiol  y  meddwl  ydyw,  os  gweithreda  Bôd  Anfeidrol,  y 
bydd  ei  weithrcdoedd  ya  oruwchddynol  o  ran  eu  nodweddiad  ;  oher- 
wydd,  mae  rheswm  yn  ein  dysgu,  y  bydd  i'r  effaith  fod  o'r  un  natur 
ag  ydyw  ei  achos.  Mae  yr  un  rheswm  gan  ddyn  i  ddysgwjd  y  bydd 
i  Dduw  gyflawni  gwoithrcdocdd  goruwch  gallu  a  docthineb  dynol,  ag 
■ydd  ganddo  i  dybicd  y  bydd  i'r  gwcithrodocdd  a  gyfiawnir  gan  y 
creaduriaid  dircswm,  foJ  islaw  i'r  cyfryw  a  gyflawnir  drwy  y  gaUu 
a'r  doothineb  a  berthyn  i'r  natur  ddynol.  Oherwydd  fcl  y  mao  yn 
naturíol  i  ddyn  gyÜawni  gweithrcdoedd  sydd  goruwch  gallu  a  gwybnd- 
aeth  yr  anifciliaid  ydynt  is  nag  ef,  folly,  dy wed  rlieswm  fod  yn  naturiol 
i  Dduw  ddangos  ei  allu  drwy  foddion  ac  mcwu  ffyrdù  sydd  uwchhiw 
mcdr  a  gallu  raarwolion.  0  ganlyniad,  os  amlyga  Duw  ei  hun  mewn 
ua  modd — oddigerth  iddo,  mewn  ymostyngiad  at  wcndid  dj'n,  wasi^u 
ei  amlygiadau  o  fown  cylch  gallu  dynol — byddai  pob  gweithrcd  o 
eiddo  gallu  uniongyrohol  Duw,  i  amgyffrcdion  dynol,  yn  wyrth.  Ond, 
po  byddai  i  Dduw  gyfyngti  ci  holl  wcithrc(U)odd  o  fown  tcrfynau 
motldion,  ac  offorynau  dynol,  byddai  yn  annichonadwy  i  ddyn  wahan- 
iacthu  rhwug  gwcithrodocdd  y  Duwdod  a  gwoithrodoodd  y  ùyndod. 
A  byddai  i  ddyn,  oa  ystyriai  fotl  unrhyw  wcithrcdoedd  o  darddiad 
dwyíol,  a  hwythau  yn  cglur  o  fewn  cylch  galiu  dyuol,  scfyll  yn  crbya 
ei  roiiwm  ci  hunan. 

"Tybiwcli,  or  ongraifft,  fod  Duw  wedi  ewyllyaio  datguddio  cref- 
ydd  i  íUlynion,  a  dymuno  jddynt  gydnabod  ci  gymoriad  a'i  haelfryd- 
odd  yn  rhoddi  y  datguddiad  hwnw  :  tybiwch,  ymhellach,  fod  Duw  yn 
rhoddi  y  cyfry  w  ddatgnddiad,  al)od  pob  ymdilîingosiad  a  phobgweitli- 
ná  gyaylltiodig  ^'i  ddygiad  yndaon,  hcb  ddim  i'w  nodwcddu  a'i  ar- 
ddangoa  uwchlaw  gallu  dynol :  a  allai  unrhyw  foddwl  rhcsyinol  ar  y 
ddaoar  grcdu  (ud  y  íath  gyfundracth  o  grofydd  wcdi  dyfud  oddiwrth 


Y  GWYRTHIAU  YN  DEILWNO  0  BOB  OREDINIAETH.  23 

Dduw?  Mae  yn  annichonadwy !  Gallai  dyn  raor  hawdd  gael  ei 
ddwyn  i  gredu  fod  ei  blentyn  ei  hun,  yr  hwn  a  ddwg  ei  ddelw,  ao.  a 
gyfranoga  o'i  natur,  yn  perthyn  i  ryw  fyd  arall,  ac  i  ryw  radd  arall  o 
greaduriaid.  Ni  buasai  yn  ddiehonadwy  i  Dduw  argyhoeddi  dynion 
fod  crefydd  wedi  deiUiaw  o'r  nefoedd,  oddieithr  fod  arwyddion  o  allu 
dwyfol  yn  cydfyned  â  hi. 

"Tybiwch,  eto,  fod  i  ryw  ddyn  ymddangos  mewn  gwladbaganaidd 
neu  Gristionogol — gan  honi  ei  fod  yn  ddysgawdwr  wedi  ei  anfoa 
oddiwrth  Dduw,  eto  heb  gymeryd  arno  gyflawni  unrhyw  wyrthiau. 
Nid  yw  yn  proíFesu  gwneuthar  dim  sydd  uwchlaw  gaUu  a  doethineb 
dynion  eraill.  Nia  gallai  y  fath  berson,  er  iddo  fedru  llwyddo  i  enill 
proselytiaid  i  ryw  olygiad  neillduol  perthynol  i  grefydd  a  gredid  yn 
barod,  byth  wneuthur  i  ddyuion  gredu  ei  fod  wedi  cael  ei  aufon  gan 
Dduw  i  sefydlu  crefydd  newydd,  ara  yr  unig  reswin  nad  oedd  ganddo 
ddim  gwell  seiliau  na'i  gymdeithion,  i  sefydlu  ei  liouiad  fel  goruch- 
wyliwr  yr  HoUalhiog.  Ond  pe  gallai  argyhoeddi  rhyw  berson  ei  fod 
wedi  cyflawui  gwyrth,  ueu  fod  ganddo  alhi  i  wneuthur  hyny,  sefydlid 
ei  honiad  y  mynyd  hwnw,  yn  y  raeddwl  hw^nw,  fel  cenad  anfonedig 
o'r  nef.  Mor  sicr,  a  phenderfynol,  y  parcha  ac  y  dysgwylia  meddyl- 
iau  dynion  wyrthiau  fel  arwyddion  o'r  presenoldeb  dwyfol. 

"Maegofyniad  y  meddwl  am  wyrthiau,  fel  prawf  o'r  presenoldcb  a*r 
galhi  dwyfol,  yn  uaturiol  i  bob  dyn ;  a  phe  byddai  i'r  dynion  hyny  ag 
ydynt  wedi  amheu  hodolaeth  neu  yr  aiigenrheidrwydd  am  wyrthiau, 
chwilio  i  mewn  i'w  liargyhoedJiadau  eu  huuain  ar  y  pwnc  hwn,  can- 
fyddent  eu  bod  yn  auhebgorol  ungenrheidiol,  os  dymunant  roddi  i'r 
byd  gyíundracth  o  grefydd,  pa  un  byaag  ai  gwirionedd  ai  twyll  fyddo, 
cr  mwyn  dwyn  dynion  i'w  derbyu  fel  crefydd  o  awdurdod  ddwyfol, 
iddyut  gyflawni  gw_)  rthiau  er  profi  ei  gwirionedd,  neu  wueud  i  ddyn- 
ion  gredu  eu  bod  wedi  gwneuthur  hyny.  Nis  gall  dynion  gynyrchu 
amheuaeth  o  ddatguddiad  raewn  un  raodd  nes  iddynt  ddiiiystrio  y 
prawf  o'i  wyrthiau  ;  ac  nis  gellir  cynyrchu  fí'ydd  yn  uharddiad  dwyfol 
crefydd  nes  i'r  prawf  o  wyrthiau  gael  ei  osod  ger  bron. 

♦'Mae  y  gred  mai  gwyrthiau  ydyw  y  gwir  brawf  o  wcithrediad 
dwyfol  uniongyrchol,  mor  gydweddol  ä  rheswra,  fel  y  gwua  dynion, 
mor  gyntcd  ag  y  darbwyllant  eu  hunaiu  eu  bod  yu  oruchwylwyr  pen- 
odol  Duw,  er  taenu  rhyw  wirionedd  neillduol  yn  y  byd,  fabwysiadu 
liefyd  y  dyb  eu  bod  yn  feddiauol  ar  allu  i  gyflawni  gwyrthiau.  Mae 
llawer  o  beuboetliiaid  tra  didwyll  wedi  bod  o  bryd  i  bryd,  y  rhai  a 
gredent  eu  bod  yn  oruchwylwyr  penodol  y  nef  ;  ac  oddiar  y  dyb  hon; 
cyfodai  o  angenrheidrwydd  y  gred  o'u  gallu  i  gyllawni  gwyrthiau. 
O'r  cyfryw,  mewn  amseroedd  diweddar,  gallwn  grybwyll  Emauiiel 
Swedenborg,  ac  Irving,  y  pregethwr  Ysgotaidd.  'Twyllwyr  hefyd, 
yn  c»nfod  fod  gwyrthiau  yn  ofynol  er  i'r  meddwl  dynol  ddorbyn  cref- 


24  TRAETHAWD  ARWEINIOL. 

ydd  fel  un  ddwyfol,  ydynt  bob  amser  Avedi  lioni  iddynt  en  himain 
allu  i  gyflawni  gweithredoedd  gwyrthiol.  Älae  engreifftiaii  o  hyn  yn 
dyg\\'ydd  ^n  wastadol,  o  ddyddiau  Elymas  i  lawr  i  Joseph  Smith  y 
Mormoniad. 

"  Cafodd  yr  holl  grefyddau  twyllodrus  a  dderbyniwyd  er  dechreuaà 
y  byd,  cu  dwyn  i  mewn  drwy  rym  a  dylanwad  yr  egwyddor  hon. 
Mae  crediniaeth  *o  wyrthiau  yn  gorwedd  wrth  wraidd  yr  holl  gref- 
yddau  a  dd.ibyniwyderioed  gan  ddj'^nionfel  o  darddiad  d^yyfol.  Nid 
oedd  o  gymaint  pwys  pa  mor  iselwael  neii  groes  i  reswm  mewn  ystyr- 
iacthau  eraill  a  fyddent,  maeyffaith  o"ii  sefydliad  a'u  dyglad  ymlaen 
yn  deilliooJdiar  grcdiniaeth  dynion fod  gallu  gwyrthiol  yu  gorwedd  yn 
y  gwaelod.  Gwna  y  gred  hon  roddi  cylchrediad  i  unrhyw  gyfundraeth, 
pa  mor  wrtuim  bynag  fyddo  ;  ac  hebddi,  nis  gellir  sofydlu  unrhyw 
gyfundraeth  yn  meddyliau  dynion,  pa  mor  oruchel  bynag  fyddo  ci 
tharddiad  a'i  hamcan. 

"  Y  cyfry  w,  gan  hyny,  ydyw  y  cyfansoddiad  a  roddwyd  gan  y  Cro- 
awdwr  i'r  meddwl.  Pa  un  bynag  ai  rhy  w  allu  gredilfol  ncu  naturiol, 
ynte  casgliad  o  eiddo  y  rhcswm  ydyw  y  dyfarniad  hwn,  Duw  ydyw  yr 
achos  gwreiddiol  o  hono,  ac  y  mae  yn  peri  fod  dyn  yn  analluog  i  dder- 
b\  n  datguddiad  hyd  yn  nod  gan  Dduw  ci  hun,  heb  fod  arwyddion 
gwyrthiol  yn  cydfyned  ag  ef.  O  gaulyniad,  03  byddai  i  Dduw  byth 
roddi  datguddiad  i  ddyn,  yr  oedd  o  angenrheidrwydd  yn  gydfynedol  ù, 
gwyrthiau,  a'rgwyrthiauhynyo'r  fath  naturag  i  arddangos,  yn  y  modd 
egluraf,  gymcriad  dwyfol  ac  awdurdod  dwyfol  yr  ornchwyliacth." 

III.    Y   MAE    GWYRTHIAU    YN   DEBYOOL    O    OYMERYD    LLE    MEWN 
AMOYLCHIADAU    NEILLDUOL. 

Wrth  eílr}'ch  arnynt  ynddynt  eu  hunain,  ao  yn  cu  per- 
thynas  â  threfn  gyffrcdin  natur,  y  raaent  yn  ymddangos  yn 
bcthau  tra  anhebygol  0  gymcryd  llo.  Ond  y  mao  yn  bosibl 
i  bcth  fod  yn  dra  auhcbygol  ynddo  ci  liun,  ac  ar  yr  un  pryd 
ddyfod  mowii  rhy\y  amgylchiadau  neillduol  yn  beth  tebygol 
iawn  o  gymeryd  Uc.  Tybicr  fod  rhyw  ddybon  toilwng  o 
gyfryngiad  uuiongyrcliol  Duw  i  gael  ci  gyrhacdd  trwy  wyrth- 
inu,  ft'r  dybcn  goruchcl  hwnw  yn  gyfryw  ag  nas  gallosid  ei 
gyrhnodd  hcbddyut,  yna  y  macut  yn  y  fan  yn  dyfod  yn 
dobygol.  Yn  awr,  y  mno  yn  wybyddus  fod  gau  yr  Arglwydd 
ddwy  Iywodrat'th,  Kcf  ci  lywodracth  foosol  ar  oi  greatlur- 
inid  rhe»yniol  ac  anfarwol,  a'i  lywodrauth  naiuriol  ary  byd 
mntcrol,  a'r  crcaduriaid  dircswm.     Nid  oos  eisicu  oymoryd 


Y  OWYBTUIAU  YN  DEIL^YNG  O  BOB  OBEDINIABTH.  25 

unrhyw  draflferth  i  geisio  profi  a  dangos  pa  uu  o'r  ddwy 
dalaeth  yma  o'r  llywodraeth  ddwyfol  yw  y  bwysicaf ;  canya 
y  mae  yn  eglur  i  bawb  fod  bodau  rhesymol  ac  anfarwol,  yn 
rhagori  yn  ddirfawr  ar  wrthddrychau  materol  a  difywyd, 
ao  ar  yr  anifeiliaid  a  ddyfethir.     Yn  awr,  gan  fod  lles  a 
daioni  y  byd  moesol  yn  annhraethol  bwysicach  ua  gweith- 
rediad  uníîurf  a  rheohiidd  trefn  natur,  a  chan  y  gwyddom 
hefyd  fod  y  naiU  ddeddf  anianyddol  yn  aml  yn  cael  ei  rheoli 
a'i  hatal  yn  ei  gweithrediadau,  gan  ryw  ddeddf  anianyddol 
arall,  fwy  a  chryfach,  onid  yw  yu  beth  tra  thebygol  y  byddai 
i'r  Creawdwr  anfeidrol  ddoeth  a  da  atal  gweithrediad  rhai 
0  ddeddfau  sofydlog  anian,  neu  \Vyro  oddiwrth  drefn  gy- 
ffredin  natur,  ar  ryw  achlysuron  neillduol,  os  byddai  lles  a 
dedwyddwch  diddiwedd  deiliaid  ei  lywodraeth  foesol  yn 
galw  am  hyny  ?    Y  mae  Dr.  Wardlaw  yn  egluro  y  mater 
yma  drwy  gymhariaeth  ry  wbeth  yn  debyg  i  hyn  : — Tybier 
fod  rhyw  golfyddydwr  deallus  wedi  gwneud  peiriant  cyw- 
rain,  i  ry w  bwrpas  neiUduol.    Y  mae  pob  rhau  o'r  peiriant 
yn  gweithio  yn  ardderchog,  ao  yn  eglur  ddangos  athrylith 
yr  hwn  a'i  Iluniodd.     Y  mae  yn  gweithio  mor  dda,  ac  yn 
ateb  ei  ddyben  mor  rhagorol,  fel  y  mae  yn  anmhosibl  dy- 
muno  na  dychymygu  iinrhyw  welliant  arno.  Yn  yr  amgylch- 
iadau  hyn  y  tebygolrwydd  yw  na  feddyliai  y  gwneuthurwr 
am  wneud  unrhyw  gyfuewidiad  yn  y  peiriant,  gan  ei  fod 
eisoes  mor  berffaith  fel  y  byddai  unrhyw  gyfuewidiad  a 
wneid  arno  yn  rhwym  o'i  niweidio  a'i  waethygu.     Cedwid 
y  pciriant  gan  hyny  i  droi  ao  i  Aveithio,  yu  rheolaidd  a 
chyson,  er  mawr  foddliad  i'r  hwn  a'i  dyfeisiodd,   ac  er 
hyfrydwch  a  syndod  i  bawb  a  gaent  gyíleusdra  i'w  weled 
a'i  chwilio.  Ond  tybier  yn  awr  fod  amgylchiad  yn  dygwydd, 
yn  yr  hwn  y  byddai  gadael  i'r  peiriant  barhau  i  droi  yn 
rheolaidd  fel  arfcrol  yn  peryglu  bywyd  dynol — ac  y  gellid 
trwy  ei  atal  am  ychydig  eiliadau,  achub  y  bjrwyd  hwnw — 
a  bod  yn  berffaith  hawdd  i'r  gwneuthurwr  ei  atal  mewn 
moment,  pan  y  mynai,  a  hyny  hob  wneud  y  niwed  Ueiaf 
i'r  peiriant — a  meddylier  yn  mheJlach  ei  fod  ar  y  pryd  yn 


26  TRAETHAWD    ARTN'ErNIOL. 

sefyll  gerllaw — a'i  fod  yn  ddyn  llawn  o  dynerwoh  a  char- 
edigrwydd ;  onid  yw  yn  debygol  y  byddai  iddo  yn  yr  am- 
gylchiad  a  ddarluniwyd  atal  y  peiriant  am  ychydig  o  fyn- 
ydau,  er  mwyn  peth  mor  bwysig  ag  achub  bywyd  un  o'i 
gyd-ddynion  ?  Yn  dehygol  ?  ydyw  y  mae  yu  hollol  sicr  y 
gwnai  hyny.  Onid  oes  y  tebygolrwydd  cryfaf  ynte  y  gwnai 
y  Daw  trugarog  a  hollalluog,  osod  ei  fys  ar  rai  o'r  olwyn- 
ion  yn  mheiriant  mawr  y  greadigaeth  faterawl,  ac  atal  cu 
gweithrediadau  am  ychydig  amser,  ar  rai  achiysuron,  nid 
er  mwyn  arbed  un  bywyd  dynol,  na  myrddiynau  o'r  cyfryw 
fywydau ;  ond  er  mwyn  petli  mor  fawr  a  phwysig  à  iechawd- 
wriaeth  dragy^yyddol  myrddiynau  dirif  o  eneidiau  aufarwol  ? 
A  ydyw  yn  fwy  tebygol  y  byddai  iddo  adasl  i  fyd  cyfan  o'i 
greaduriaid  rhesymol  gael  ei  ddinyotrio  byth,  nag  y  byddai 
iddo  ymyraeth  weithiau  à  dcddfau  anian,  er  atal  eu  gweith- 
rediad  unfifurf  a  chyson,  pan  y  gallai  wneuthur  hyny  mor 
rliwydd,  ac  heb  beri  y  niwod  na'r  d^Tyswch  lleiaf  i  gyfuu- 
diefa  natur  ?  Y  mae  gwyrthiau  yn  anhebygol  cyhyd  ag na 
byddo  rheswm  digonol  dros  eu  cyflawni,  a  dim  yn  hŵy. 
Ond  pan  y  byddo  amcan  teilwng  o  ran  ei  bwysigrwydd  o 
gyfryngiad  uniongyrchol  Duw  i gael  ei  gyrhaedd  trwyddynt, 
ft'r  amcan  mawr  hwnw  yn  un  nas  gallesid  ei  gyrhaedd  mor 
effoithiol  hobddynt,  yna  y  mae  y  tobygolrwydd  yn  y  fan  yn 
dyfod  o'u  tu,  ac  nid  yn  ou  horbyn.* 

Drachefn,  y  mao  gwyrthiau  yu  dobygol  oddiwrth  y  ÍTaith 
fod  losu  o  Nazareth  yn  borson  aughyfì'rcdiu,  ac  wodi  dyfod 
i'r  byd  ar  noges  nnghyfîredin.  Oud  fo  allai  y  gofynir  yma, 
l'a  fodd  y  gwyddom  yn  sicr  fod  y  fath  borson  wedi  bod  er- 
i').  (1  yu  y  byd,  ac  mai  nid  flfug-hanos  yw  yr  Efougylau  ? 
(i'  !lir  atcb  yn  ddibetrus  y  rhaid  fod  yr  Efcugylwyr  wedi 
liüd  yn  nghymdoithas  y  fath  berson  oyn  y  gallasout  bytli 
(lynu  darlun  o  hono.  Buasai  yn  llawn  mor  alluadwy  iddynt 
ffroii  byd  ag  a  fuasai  iddynt  ddyfoisio  y  porson  a  bortroiadir 
"  Nid  ooddynt,  fol  y  sylwa  Busluioll,  ond  dyn- 

11         L  Idol  oU,  o  ran  addysg,  ac  hob  fod  yr  un  o  honynt 

•Oir«l  "  WwiUtm  on  th*  Ulraclu,"  tadal.  89-78. 


y  GWYRTHIAU  VN  DEILWNG  O  BOB  OREDINIAETH.  27 

wedi  ei  ddonio  âg  athrylith  anghyífredin,  ac  eto  y  maent 
wedi  llwyddo,  a  hyny  heb  un  arwydd  o  ymdrech,  i  dynu 
darlun  o  nodwedd  nas  gallodd  yr  un  bardd  erioed  greu  y 
nieddyh-ith  o  hono,  na'r  un  athronydd,  trwy  ymdrech 
rawyaf  gorddwfn  y  meddwl,  ei  ddychymygu  a'i  ddarhmio 
i"r  byd.  Meddyliwch  am  gymeriad  moesol  ac  athrawiaeth 
yr  lesu,  ac  am  y  dylanwad  y  mae  ei  eiriau  a'i  weithredoedd 
wedi  gynyrchu  yn  y  byd.  0  ba  lo  y  daeth  y  pethau  hyn 
atolwg,  03  na  bu  y  cyfi-yw  berson  ar  y  ddaear  erioed  ? 
Tybier  na  bu  y  fath  ddyn  â  Newton  yn  y  byd  erioed  ;  ond 
pwy  a  wnaoth  ei  ddarganfyddiadau,  ac  a  gyfansoddodd  y 
gwaith  sydd  wedi  anfarwoli  ei  enw  ?  Buasai  yn  rhaid  cael 
Newton  i  ffugio  Newtou ;  a'r  un  modd  buasai  raid  oael 
Crist  i  ddyfeisio  Crist.* 

Fel  y  sylwa  Dr.  Edwards  yn  ei  draethawd  rhagorol  ar 
"  Athrawiaeth  yr  lawn  "  (tudal.  42,  43.): — 

"  Y  mae  yn  rhaid  fod  yr  hanes  yn  wir ;  oblegid  pwy  fuasai  yn 
medru  ei  ddyfeisio  ?  Y  mae  yn  haws  dychymygu  am  ddyn  yn  creu  yr 
haul,  na'i  fod  yn  creu  y  fath  arhin  o  berífeithrwydd  moesol  ag  a  welir 
yn  hanes  y  dyn  Crist  lesu.  Oá  yw  yn  anhawdd  crodu  fod  un  mor 
santaidd  wedi  bod  yn  ein  byd  ni,  y  mao  yn  fwy  anhawdd  credu  fod 
neb  wedi  galUi  ei  ddesgrifio  heb  iddo  fod.  ♦*•***  Oa 
llwyddasant  i  roddi  darlun  dwyfol  o  berson  dynol,  y  mao  yn  rhaid  i 
ni  feddwl  fod  yma  un  o'r  gwyrthiau  rhyfeddaf  a  fu  erioed  ;  a  bod  yr 
apostoliou  yn  cael  cymorth  goruwchuaturiol  i  gyfansoddi  IFug-hanes. 
y  mae  yn  rhaid  i  ni  roddi  lle  i'r  dwyfol  yn  rhywle.  Ond  y  mao  yn 
fwy  rhesymol  i  ui  dybied  fod  y  gwrthddrych  yn  ddwyfol  a'r  h.anes 
yn  ddynol,  na  thybied  fod  yr  hanes  yn  ddwyfol  a'r  gwrthddrych  yn 
ddynol ;  oblegid  nis  gellir  meddwl  fod  Ysbryd  Duw  yn  rhoddi  cy- 
morth  goruwchnaturiol  i  ysgrifenu  celwydd :  ond  mwy  rhesymol  na'r 
ddau  yw  tybied  fod  Ysbryd  l)uw  yn  rhoddi  cymorth  goruwchnatur- 
iol  i  ysgrifeuu  gwirionedd;  ao  felly  fod  gwrthddrych  yr  hanes  yn 
ddwyfol." 

Yn  awr,  os  credwn  ymgnawdoliad  Mab  Duw,  yr  ydym  yn 
rhwym  o  gredu  hefyd  fod  gwyrthiau  yn  debygol.     Gan  ei 

•  Gwel  draethawJ  godidog  Buthnell  on  the  "  Character  of  Jeiui :"  Natnre  ani 
the  SupernaturaL    Chap,  x. 


28  TRAETHAWD   ARWEINIOL. 

fod  ef  ei  hiinan  yn  wyrfch  buasai  yn  rhyfedd  yn  wir  iddo  fyned 
trwy  y  byd  lieb  wneud  gwyrcliiau.  Gau  y  "  gelwir  ei  enw 
ef  Ebyfoddol,"  onid  naturiol  dysgwyl  i'w  weifcln*edoedd 
hefyd  fod  yn  rhyfeddodau  ?  O3  efe,  fel  yr  Iionai,  "  yw  yr 
Adgyfodiad  a'r  Bywyd,"  rhesymol  dysgwyl  iddo  brofi  ei 
hawl  i'r  fatli  deifclau  goruchel  trwy  adgyfodi  a  bywhau  am- 
bell  un  marw  ?  Buasai  yn  anghredadwy  ei  fod  wedi  dj'fod 
i'r  byd  yn  Waredwr  dynolryw  pe  na  buasai  iddo  wneud  dim 
ond  yn  unig  addaw  gwaredigaeth,  heb  roddi  uu  ernes  na 
gwystlo'i  allu  i  gyílawni  ei  addewid.  "  Yr  oedd  yn  weddus," 
medd  Mansel,  "  iddo  ef  yr  hwn  a  ddaeth  fel  Gorclifygwr 
pechod  ac  angeu,  yr  hwn  oedd  ganddo  feddiant  i  ddodi  ei 
einioes  i  lawr,  ymddangos  hefyd  fel  Arglwydd  y  corff  ac 
Arglwydd  yr  yspryd,  gan  feddu  gallu  ar  elfenau  mater  ao 
ar  feddyliau  calonau  dynion  ;  wedi  cael  ei  ragfynegi  gan 
broffwydoliaethau  nas  gallasai  doefchineb  ddynol  roddi  bod 
iddynfc,  a  dwyn  tystiolaeth  iddo  gan  weithredoedd  nas  gall- 
asai  gallu  dynol  eu  gwneuthur." 

rV.      Y   MAE    Y    GWYRTUIAU   YN    SICR. 

Wedi  ceislo  dangos  eu  bod  yn  bosibl,  yn  angenrheidiol, 
ac  yn  debygol,  caf  yn  awr  ymli'ocliu  profi  fod  genym  y 
sicrwydd  cryfaf  iddynt  gael  eu  cyüawui,  Er  na  welsom 
ni  crioed  mo  honynfc  â'n  llygaid  cin  hunairi,  oto  y  mae 
genym  y  fath  dystiolaoth  o'u  plaid  ag  sydd  yn  ddigon  cad- 
arn  i  fod  yn  sylfaon  ddiysgog  i'n  íîydd  yu  ou  gwirionodd 
a'u  didwyllodd  ;  ac  y  mao  yn  doilwng  o'n  sylw  uad  yw  pcU- 
dor  llo  ac  amsor  yu  gwauychu  dim  ar  dystiolaoth  ìjsgrifen- 
ecU{j.  Y  mae  yn  wir  fod  yr  auífyddiwr  aduabyddus  ac  onwog 
David  Ilumo,  yn  haoru  yn  ei  Draothawd  ar  Wyrtliiau,  nas 
gall  uurhyw  dystiolaoth  ddyuol,  pa  mor  gadaru  byuag 
fyddo,  broû  fod  gwyrfchiau  wodí  cymaryd  Uo.  Dadloua 
"  na  ddichon  i  dystiolaoth  ymgodi  i  dobygolrwydd — llawor 
Uai  i  brawf  o  blaid  uuriiyw  wyrth."  tíylwodd  oi  ymros- 
ymiad  dros  yr  haeriad  hwn  ydyw,  raai  profiad  y w  eiu  hunig 


Y  GWyRTHIAÜ  YN  DEILWNG  O  BOB  CREDINIAETH.  29 

arweinydd  wrth  ymresymu  yn  ngliylch  ffeithiau  —  fod 
gwyrth  yn  beth  croes  i  ddeddfau  natur — fod  genym  sicr- 
rwydd  profiad  o  blaid  uníîurfiaeth  deddfau  natur ;  ond  fod 
pro'iad  yn  dysgu  i  ni  fod  tystiolaeth  ddynol  yn  aml  yn 
dwyllodrus.  Y  mae  y  profiad  o  unffurfiaeth  natur,  gan 
hyuy,  yn  gryfach  na'r  profiad  o  wirionedd  tystiolaeth,  o 
ganlyniad  dylem  ymwrthod  â  thystiolaeth  ddynol  pan  yn 
tystio  fod  dim  wedi  cymeryd  lle  ar  unrhyw  adeg,  nac  i  un- 
rhyw  ddybeii,  yn  groes  i  ddeddfau  natur.  Mae  Dr.  Paley 
yn  crynhoi  sylwedd  yr  ymresymiad  i  ychydig  eiriau  fel 
liyn  : — "  Y  mae  yn  groes  i  brofiad  i  wyrth  fod  yn  wir  ;  ond 
nid  ydyw  yn  groes  i  brofiad  i  dystiohieth  fod  yn  dwyllodrus." 
Y  mae  amry  w  ddynion  enwog  megys  Campbell,  Wardlaw, 
Bayne,  ac  eraill,  wedi  ateb  gwrthddadl  Hume,  a  dangos 
geudeb  a  thwyll  ei  ymresymiad  yn  eglur.  Fel  y  sylwa 
Wardlaw,  y  mae  profiad  pob  dyn  unigol  o  fewn  cylch  cyfyng 
iawn,  o  ran  amser  a  lle,  ac  y  raac  yr  holl  wybodaeth  a  fedd 
am  bethau  o'r  tu  allan  i'r  cylch  bychan  hwnw  yn  ymddi- 
bynu  ar  dystiolaeth.  Nid  oes  un  fibrdd  iddo  i  wybod  diîc 
am  y  pethau  a  gymerasant  le  yn  y  byd  cyn  ei  eni,  ac  mewn 
gwledydd  a  theyrnasoedd  na  bu  efe  ynddynt  erioed  heblaw 
trwy  dystiolaeth.  «Ond  a  ydyw  dynion  i  ymwrthod  â  phob 
tystiülaeth  fyddo  yn  groes  i'w  profiad  personol  hwy  eu  hun- 
ain  ?  Os  felly,  yr  oedd  brenin  Siam  yn  gwneud  yn  hollol 
yn  ei  le  wrth*anghredii  tystiolaeth  y  Dutchman  a  ddy  wedai 
wrtho  fod  dwfr,  mewn  rhai  gwledydd  yn  rhewi,  ar  ryw 
dymhorau  o'r  flwyddyn,  nes  myned  yn  galed  fel  craig.  Peth 
croes  iawn  i  brofiad  tywysog  oedd  wedi  treulio  ei  fywyd 
mown  hiasawdd  boeth,  lle  na  welsid  na  rhew  uac  eira 
erioed,  oedd  clywed  fod  elfen  mor  foddal  à'r  dwfr  yn  myned 
mor  galed  fel  y  gallai  dynion  ei  dori  yn  ddarnau  a'i  gario 
yn  eu  Ilogellau,  os  mynent,  neu  fel  y  gallai  creadur  mor 
drwm  ag  elephant  gerdded  ar  ei  wyneb,  megys  ar  balmant 
o  adamant.  Yr  oedd  son  am  ddwfr  yn  rhewi  felly  yn  beth 
llawn  mor  groes  i  brofiad  y  brenin  hwnw  á  phe  dywedasid 
wrtho  fod  dyn  marw  wedi  dyfod  yn  fyw  drachefu.     Gwir 


80  TRAETHAWD  ABWEINIOL. 

fod  gwyrtbiau  yn  groes  i  brofiad  pob  oes  naa  gwelsant  hwy 

yn  cael  eu  cyflawni ;    ond  nid  ydyw  y  ffaitb  fod  petb  ya 

groes  i  brofiad  rbai,  yu  brawf  ei  fod  yn  groes  i  brofiad  pawb, 

fel  y  gwelir  yn  amlwg  oddiwrtb  yr  engraifft  flaenorol,  a 

llawer  eraill  y  gallesid  eù  crybwyll.     Petbau  o'r  tu  allan  i 

gylcb  ein  profiad  ein  bunain  sydd  yn  gwneud  i  fynu  y  rban 

fwyaf  o  lawer  o  \vrtbddrycbau  ein  gwybodaetb.    Ond  y  mae 

yn  dobygol  mai  profiad  cyffredinol  dynoh-jrsy,  yn  nihob  oes 

a  gwhad,  a  olygid  gan  Hume.      Wel,  os  felly,  y  mae  yu 

cymeryd  yn  gauiataol  yr  hyn  y  dyLai  ci  brofi ;    canys  y 

cwestiwn  yw,  A  ydyw  gwyrthiau  yn  groes  i  brofiad  y  bobl 

oedd  yn  byw  yn  ngwLad  Judea  yn  nyddiau  y  Gwaredwr  ? 

Yr  ydym  ni  yn  credu  nad  ydynt,  a  byny  ar  sail  tystiolaeth 

nad  068  mo'i  cbadarnacb  dros  unrbyw  ffaitb  yn  hanes  y 

byd.     Ac  nid  oes  dim  tystiolaetb  wrthwynebol  ycbwaith. 

Y  mae  Hume  yn  baeru  fod  gwyrtbiau  yn  groes  i  brofiad 

cyffredinol  dj'nolryw,  ac  felly  na's  gallant  fod  yn  wir.  Ond 

pa  fodd,  atolwg,  y  gwyddom  pa  betb  ywprofiad  cyfìredinol  ? 

Nid  oes  un  ffordd  i  wybod  hyny  ond  trwy  dystiolaetb.    Mae 

Hume,  gan  byny,  yn  derbyn  llais  tystioLaetb  o  bLiid  un- 

ffurfiactb  deddfau  natur,  ond  yn  gwrthod  tystiolactb  ddyuol 

pan  yn  tystiolaetbu  o  blaid  gwyrtbiau^    Mao  yn  derbyn 

tystiolaeth  mewn  un  acbos,  ac  yn  ei  gwrtbod  mewn  acbos 

aralL     Gan  fod  gwyrthiau  yn  groes  i  brofiad  y  corô'  mawr 

o  ddynohyw  y  mae  yn  haeru  y  dylem  wrthod  gyda  dirmyg, 

fel  peth  lioUol  anJaeilwng  o  sylw  ac  ymchwihad,  dystiolacth 

y  dosbarth  bwuw  o  ddynolryw  a  sicrhant  fod  gwyrthiau 

wedi  cymeryd  lle  o  fewn  cylch  cu  profiad  hwy.     Ond  y 

mae  hyn  raor  ynfyd  ac  afresymol  a  pbo  meddyhd  am  ddadl- 

cuydd  mown  llys  barn,  wrtb  amddiffyn  carcliaror  fyddai 

yn  sefyll  ei  brawf,  ar  y  cyhuddiad  o  lofruddiacth,  yn  dweyd 

wrth  y  rheithwyr  y  dylent  aughredu  tystioLietb  y  lyatiou 

crcdadwy  a  gymorasant  ou  lhv  cu  bod  hwy  wedi  gwoled  y 

carcharor  yn  cyflawui  y  trosodd,  yn  y  fan  a'r  fan,  yr  amsor 

a'r  amsor,  am  y  gallai  ef  ddwyn  cant  o  ddynion  yn  mlaen 

i'r  llys,  i  dystio  na  welsaut  hwy  oriocd  mo  hono  yn  cj'flawni 


T  GWTRTHIAU  YN  DEILWNO  0  BOB  OREDINIAETH.  81 

y  weithred  ysgeler.  A  oes  rhyw  reithwyr  yn  y  deyrnas  a 
gymerent  eu  camarwain  gan  y  fath  dwyll  ymresymiad  i 
ryddhau  carcharor  ?  Nac  oes  yn  ddiau  ;  canys  nis  gallai 
gwaith  mil  o  dynion,  yn  tystio  na  welsant  hwy  mo'r  carch- 
aror  yn  cyílawni  y  weithred,  wrthbrofi  na  siglo  tystialaeth 
dau  dyst  credadwy.  Ac  eto  mae  Hame  yn  haeru  y  dylem 
ni  wrthod  tystiolaoth  y  tystion  mwyaf  credadwy,  pan 
y  maent  yn  tystiolaethu  o  blaid  gwyrthiau,  am  fod  y  nifer 
liosocaf  o  ddynolryw  lieb  erioed  weled  gwyrthiau.  Dywel 
wrthym  fod  tystiolaeth  ddynol  yn  aml  yn  troi  allan  yu 
dwyllodrus.  Gwyddom  hyiiy  yn  dda,  ysywaeth  ;  ond  y 
owestiwn  yw,  pa  fath  dystiohieth  sydd  yn  troi  allan  felly  ? 
GelHr  ateb  y  cwestiwn  yn  ugeiriau  Wardlaw,  a  dweyd  mai 
"tystiolaeth  dynion  digymeriad  a  diegwyddor  :  tystiolaetb 
dynion  raewn  amgylchiadau  dibwys,  pan  nad  oes  dim  yn 
eu  symbylu  i  edrych  i  mewn  yn  fanwl  i'r  achos,  nac  i  bwyso 
y  dystiolaeth  a  roddant."  Ond  nid  tystiolaeth  fel  hyn  sydd 
genym  o  blaid  y  gwj'rthiau ;  ond  tystiolaeth  y  byddai  yn 
llawer  mwy  o  syndod  iddi  fod  yn  gelwyddog  nag  a  fyddai 
i'r  gwyrthiau  fod  j-n  wir.  "  Pan  y  dywed  rhywun  wrthyf," 
modd  Hume,  "ei  fod  wedi  gweled  dyn  marw  wcdi  ei  adferu 
i  fywyd,  yr  wyf  yn  gofyn  yn  union  i  mi  fy  hun  pa  un  ydy w  y 
mwyaf  tcbygol  fod  y  dyn  hwn  wedi  ei  dwyllo,  neu  yn  twyllo, 
neu  ynte  fod  yr  hyn  y  mae  yn  ei  dystiolaethu  yn  wir.  Yr  yd- 
wyf  yn  pwyso  y  naill  wyrth  yn  erbyn  y  llall,  ac  yn  ol  fel  y 
mae  y  naiU  yn  fwy  tebygol  na'r  llall,  yr  wyf  yn  penderfynu — 
a  phob  amser  yn  yrawrthod  à'r  wyrth  f wyaf.  Nid  oes  ganddo 
hawl  i  ddysgwyl  nac  i  ofyn  am  fy  nghrediniaeth  i  yn  ei  dyst- 
iolaeth,  ues  iddo  ddangos  jn  gyntaf  y  byddai  yn  fwy  gwyrth 
i'w  dystiolaeth  ef  beidio  bod  yn  wir  nag  a  fyddai  i'r  hyn  a 
dystiolaetha  gymeryd  lle."  "  Yn  hollol  felly,"  medd  Petor 
Bayne,  "nisgallfod  dim  yn  fwy  rhesymol.  Gadewch  i 
ni  fyned  yn  awr  ynte  at  y  gydmariaeth.  Y  mae  yn  gorphwys 
ar  y  Cristion  ddwyn  tystiolaeth  yn  mlaen  o  blaid  gwyrthiau 
y  byddai  yn  fwy  o  syndod  iddi  fod  yn  gehvyddog  nag  a 
fyddai  i'r  wyrth  y  mae  yn  dwyn  tystiolaetli  iddi  gymeryd 


82  TRAETHAWD  ARWEINIOL. 

Ue,  a  gwaith  Hume  ydyw  pwyso  y  uaill  wyrth  yn  erbyn  y 
llall,  Beth  oedd  y  peth  nesaf  a  ddylasai  Hume  ei  wneuthur 
yn  ol  ei  reol  ei  huu  ?  Y  mae  yn  amlwg  mai  casglu  yu  nghyd 
y  gwyrthiau  yr  houa  Cristiouogaeth  iddynt  gymeryd  lle  ; 
yua  gosod'  y  dystiolaeth  o'u  plaid  yn  deg  ger  bron ;  ac  yn 
nesaf  daugos  pa  mor  debyg  bynag  yw  y  dystiolaeth  i  fod 
yn  wir,  y  byddai  yu  llawer  llai  o  ryfeddod  iddi  hi  fod  yu 
gelwyddog  nag  i'r  gwyrthiau  eu  hunain  fod  yn  wir.  Hyn, 
meddaf,  a  ddylasai  Hume  ei  wneuthur,  yn  ol  y  rheol  a 
osodasid  i  lawr  ganddo  ef  ei  huuau  i  brofi  gwyrthiau  wrthi. 
Oud  gŵyr  pawb  sydd  wcdi  darllen  Traethawd  Hume  uad 
ydyw  wedi  gwneud  dim  o'r  fath.  Wedi  iddo  ddaugos  pa 
fath  dystiolaeth  sydd  yn  angeurheidiol  i  brofi  gwiriouedd 
gwyrthiau  y  Testameut  Newydd,  y  mae  yn  troi  y  gwyrthiau 
hyuy  yu  bwyllog  allan  o'r  llys.  Nid  yw  yu  gofyu  pa  dyst- 
iolaeth  a  gynygir  i  geisio  profi  fod  y  gwyrthiau  Cristiouogol 
wedi  cymeryd  lle ;  ond  yr  hyn  y  mae  yn  ei  wneuthur  yw 
gwysio  ger  bron  ryw  *  wyrthiau '  nad  oes  dim  a  fyno  Crist- 
iouogaeth  â  hwynt,  dangos  natur  y  prawf  drostyut,  a'u 
coudemuio  fel  twyll ;  ac  yna  y  mae  yn  hysbysu  i'r  llys  yu 
dawel  a  digyfifro  fod  y  gwjrrthiau  Cristionogol  wedi  eu 
gwTth-brofi.  Y  mae  yn  gosod  i  lawr  reol  i  fai'uu  gwyrthiau 
Crist  wrthi,  yna,  y  mae  yu  cymhwyso  y  rheol  houo  at  ryw 
wyrthiau  pagauaidd  a  phabyddol,  a  chau  fod  y  dystiolaoth 
0  bhiid  y  rhai  hyny  yn.  aunigonol  yn  ngwynob  y  rhool,  y 
mao  yu  dibenu  trwy  haeru  uad  ydyw  gwyrthiau  Crist  ddim 
yn  wir.  Y  mae  yn  dra  amheus  a  ellid  cacl  o  fewn  holl 
gylch  lleuyddiaeth  y  byd  y  fath  engraifft  â  hon  o  aunhcgwch 
a  thwyll  ymresymiad.  Nid  wyf  yn  gwybod  am  un  ym» 
adrodd  na  chydmariaoth  digon  grymus  i  osod  allan  ei  han- 
nhcgwch  yu  llawn.  Y  mao  rywbeth  yu  dobyg  fol  po  mcddyl- 
iem  am  ddyn  o'r  cymoriad  uchaf  yn  caol  ci  osod  i  sofyll  oi 
brawf  am  ei  fywyd,  ac  ar  ol  oi  hysbysu  am  y  ddcddf  yn  ol 
pa  un  y  mae  i  gacl  oi  brofi,  yn  caol  ei  orchymyn  i  scfyll  o'r 
naill  du,  nes  i  uu  arall  Bydd  yn  honi  porthynas  o  boll  â'r 
cyhucldedig,  ac  un  nad  ocs  ganddo  gymcriad  i'w  ddadleu, 


Y  aWYRTHIA.U  YN  DEILWNO  O  BOB  CREDINIÀETH.  33 

gael  ci  brofi  yn  ei  le  ;  ac  yna  gelwir  y  cyhuddedig  yn  ol  i'r 
llys  i  hysbysu  iddo  ei  fod  wedi  ei  gondemnio  i  farw.  Nid 
yw  hyn  ond  cysgod  gwanaidd  o'r  annhegwch  a'r  cam  a  wneir 
gan  Hume,  â  gwyrthiau  y  Beibl.  Y  mae  mcwn  effaith  yn 
dweyd  fel  hyn  : — '  Honir  fod  lesu  Crist  wedi  rhoddi  ei  olwg 
i'r  dall.  Ond  gall  efe  sefyll  o'r  naill  du.  Dyna  wyrth  wedi 
ei  chyflawni  gan  y  duw  Serapis — yv  hwn  nid  yw  ond  tarw 
gyda  rhyw  neiUduolrwydd  o  gwmpas  ei  gynffon, — trwy 
oüerynoliaeth  yr  ymerawdwr  Yespasian,  ni  a  gymerwnhon 
yn  ei  lle.  Ni  a  ddangoswn  nad  yw  y  wyrtli  hon  ond  twyll ; 
ac  felly  ni  a  brofwn  na  agorodd  Crist  erioed  lygaid  y  dall.' 
Y  cyfryw  ydyw  dull  Hume  o  drafod  a  cheisio  gwrtli-broü 
gwyrthiau  yr  efengyl."* 

Y  mae  auffyddiwr  arall  o  Ffrainc,  o'r  enw  Renan,  wedi 
tynu  cryn  sylw  ryw  ddwy  neu  dair  blynedd  yn  ol,  trwy 
lyfr  a  gyhoeddwyd  ganddo  ar  Fywìjd  Crist.  Ond  ymddengys 
fod  ei  Iyfr  eisoes  yn  prysuro  yn  gyflym  i  ebargofiant,  tra  y 
mae  yr  hen  Feibl  yn  dal  ei  dir  yn  ddiysgog  er  pob  ymosod- 
iad  a  wneir  arno.  Fel  y  dywed  Bushnell,  "  ni  all  um-hyw 
wrthddadl  yn  erbyn  yr  haul  ei  yru  o'r  ffiirfafen.  Nis  gall 
unrhyw  amheuaeth  wàdd-Iygeidiawg  (moìe-eijed  scepücism), 
wedi  ei  dallu  gan  ei  ddysgleirdeb,  droi  heibio  y  dysglaerder, 
ar  yr  hwn  y  mae  yn  gwrthod  edrych."  Y  mae  Ilawcr  o 
debygolrwydd,  cr  fodpeth  gwahaniaeth,  rhwng  gwrthddadl 
Renan  á  gwrthldidl  Hume  yn  erbyn  gwyrthiau.  D}Tna  ei 
eiriau  ef  ei  hun  : — "  Nid  ydym  yn  dywcdyd  fod  gwyrthiau 
yn  anmhosibl.  Ond  yr  ydym  yn  dywedyd  na  phrofwyd 
erioed  eto  i  wyrth  gael  ei  chyflawni."  Haera  mai  dynion 
hygoelus,  diddysg,  a  hawdd  eu  twjdlo  oedd  y  tystion,  ao 
felly  nad  oeddynt  yn  gymhwys  i  farnu  gwirionedd  y  gwyrth- 
iau,  ac  o  gaulyuiad  na  ddylcm  roddi  coel  i'w  tystiolaeth. 
Ond  y  mae  yr  haeriad  hwn  yn  lioUol  ddisail  ac  anwircddus, 
canys  y  mae  y  dystiolaeth  sydd  gcnym  o  blaid  gwyrthiau 
Crist  yn  deilwng  o  bob  derbyniad  fcl  y  caf  yn  awr  geisio 

•  Gwel  "Bai/ní'í   Tettimony    of  C'rtriit  to  Chrittianity,"    tudal.  8—11;    a'i 
"  Owyddoniadur"  hcfyd  dttn  y  gair  "  GwyrtLian." 
C 


84  TRAETHAWD  ARWEINIOL. 

dangos.  Y  mae  ỳ  dystiolaeth  yn  dyfod  i  fynu  â'r  safon  a 
osodir  i  lawr  gan  Hume  i  farnu  gwyrfchiau  wrthi ;  canys  y 
mae  yn  un  mor  gadarn  fel  y  byddai  yn  anuhraethol  fwy  o 
syndod  iddi  fod  yn  gelwyddog  nag  ydyw  i'r  gwyrthiau  eu 
hunain  fod  yn  wir,     Y  mae  y  dystiolaeth  yn  driplyg : — 

(1.)  Tystioîaeth  yr  Apostolion  ac  eraill.  Gwelir  fod  eu 
tystiolaeth  hwy  yn  deilwng  o  bob  derbyniad  wrth  ystyried 
y  pethau  canlynol : — 

Yn  gyntaf,  Yr  oedd  y  gw^a-thiau  yn  ffeithiau  amlwg  nas 
gallasent  gael  eu  twyllo  yn  eu  cylch.  Gan  eu  bod  yn  beth- 
au  i'w  gweled  â'r  Uygaid,  a'u  teimlo  â'r  dwylaw,  &c.,  jt 
celd  dynion  cyffredin  mor  gymhwys  â  neb  i  farnu  yn 
nghylch  eu  gwirionsdd,  Y  mae  hyn  yn  cael  ei  wadu  gan 
Eenan,  Haera  nad  oes  genym  brawf  fod  Crist  wedi  codi 
neb  0  farw  am  nad  oes  genym  dystiolaeth  nifer  o  feddygon 
a  ffer^'llwyr,  &c.,  i  brofi  fod  y  rhai  a  adgyfodwyd  ganddo 
wcdi  imirw  mewn  gwirionedd.  Ond  a  oes  neb,  atolwg,  ond 
dyniou  dysgedig  o'r  fath  yn  gymhwys  i  farnu  pa  un  a  fyddo 
dyn  wedi  marw  mewn  gwirionedd  ai  peidio  ?  Pan  y  mae 
ein  cyfeillion  yn  marw  a  ydym  yn  teimlo  ei  fod  yn  ang- 
enrheidiol  galw  yn  nghyd  nifor  o  wyddonwyr  i  wneud 
archwiliad  mcddygol,  ac  i  gynnal  trenghoUad  ar  eu  cyrff, 
er  mwyn  cael  sicrwydd  eu  bod  AYcdi  marw,  rhag  ofn  i  ni  eu 
claddu  yn  fyw  ?  Ai  nid  ydym  yn  teimlo  ein  bod  yn  aUuog 
i  farnu  ein  hunain  pa  un  a  fyddant  wcdi  marw  ai  peidio  ? 
A  ydyw  yn  debyg  y  buasai  mam,  a  chyfeilHon  y  g\Vr  ieu- 
anc  o  Nain,  yn  ei  gychwyn  tua'r  bedd,  pe  buasai  rhyw  le  i 
nraheu  gwirionedd  ci  farwolaeth  ?  Ond  wele  Grist  yn  cyf- 
arfod  y  claddcdigaeth,  megys  yn  hollol  ddamwciniol,  acyn 
cyfodi  y  marw  yu  ngwydd  yr  holl  dyrfa.  Yr  un  modd  am 
Lazarus  o  Bethania  hefyd,  Nid  yw  yn  debygol  y  buasai 
Mair  a  iMartha  yn  chiddu  eu  brawd  hcb  fod  ganddynt  bob 
Bicrwydd  oi  fod  wcdi  marw.  Ond  os  hacrir  er  y  cwbl  fod 
porthynasau  y  persouau  hyn  wedi  gwncuthur  camgymcriad, 
ac  nad  oeddynt  wedi  marw  yn  wirioneddol,  y  mae  yn  rhaid 
oredu  fod  Crist  oi  huu  yn  ouog  o  dwyll ;  canys  yr  ocdd  efo 


T  (JWYBTHIAU  YN  DEILWN'O  0  BOB  CREDIMAETU.  35 

yn  honi  yn  eglur  a  pliendant  ei  fod  yn  cyfocli  y  melrw. 
(Math.  xi.  5.)  Drachefn,  onid  oes  geuj^m  brofion  a  ddyl- 
ent  foddloni  hyd  yn  nod  Eenan  ei  hunan  o  wirioncdd 
marwolaeth  y  Gwaredwr  ?  Ond  y  mae  ei  ddysgyblion  yn 
tystio  iddynt  ei  weled  yn  fyw  drachefn,  ac  iddo  "  ymddan- 
gos  iddynt  wedi  iddo  ddyoddef  trwy  lawer  o  arwyddion 
sicr,  gan  fod  yn  weledig  iddynt  dros  ddeugain  niwrnod,  a 
dywedyd  y  pethau  a  berthynent  i  deyrnas  Dduw."  Mae 
dynion  cyíîredin  o  rau  dysg  a  galluoedd  mor  gymhwys  à 
neb  i  fifurfio  barn  yn  nghylch  gwiriouedd  ffaith  fel  hon.  Yr 
un  modd  am  wyrthiau  eraill  Crist.  Yr  oedd  efe  yn  agoryd 
llygaid  y  deillion  â'i  air  yn  unig,  ac  yn  glanhau  gwahan- 
gleifion  â  chyffyrddiad  ei  law.  A  ocdd  eisieu  athronwyr 
dysgedig  i  benderfynu  pa  un  a  ocdd  rhyw  dwyll  mown 
gweithredoedd  fel  hyn ;  a  j)ha  un  a  oeddynt  yn  wyrthiau 
gwirioneddol  ai  peidio  ?  Yr  oedd  Crist  hefyd  yn  cyflawni 
ei  wyrthiau  mewn  modd  oedd  yn  dangos  eu  didwylledd,  ao 
yn  rhoddi  pob  mantais  i'r  tystion  i  brofi  eu  gwirionedd. 
Nid  ar  ryw  bersonau  neillduol  o'i  ddewisiad  ei  huu,  aö 
mewn  amgylchiadau  wedi  eu  rhag-drefnu  ganddo,  yr  oadd 
efe  yn  gwneud  ei  wyrthiau ;  ond  ar  bwy  bynag  a  ddeuai  yn 
ei  íîordd,  a  hyny  heb  uurhyw  rag-baratoad.  Y  mae  twyll- 
wyr,  yu  wastad  yn  arfer  trefnu  yr  amgylchiadau  yn  y  rhai 
y  byddant  yn  dangos  eu  gorchestion  ;  ond  yr  oedd  Crist  o'ir 
tu  arall,  yn  cymeryd  yr  amgylchiadau  bob  amser  fel  y  dy- 
gwyddent ;  ac  yn  amlygu  ei  allu  gwyrthiol  daii  bob  math  o 
wahanol  amgylchiadau.  Nid  rhyw  un  dosbarth  neillduol 
ychwaith  o  wyrthiau  a  gyflawnid  gauddo  ;  ond  arwyddioil 
a  rhyfeddodau  o  bob  math.  Gwuaed  y  rhan  fwyaf  o  hon- 
yut  hefyd  yn  gyhoeddus,  liw  dydd  goleu,  ac  uid  mewn 
conglau  gwledig  ac  anmhoblogaidd ;  oud  mewn  diuasoedd 
a  thrcfydd,  ar  yr  heolydd,  jm  y  synagogau  a'r  deml,  ac  yn 
mhresenoldeb  gelyniou  yn  gystal  â  chyfeillion.  Yr  oeddynt 
yn  lliosog  0  ran  eu  rhif ;  yu  amrywiol  o  rau  eu  natur  ;  yn 
cael  eu  cyflawui  yu  feuuyddiol ;  a  hyny  dros  amryw  flyn 
yddau  ;  ac  yr  oeddyut  yu  weithredoedd  o'r  fath  ag  oedd  yu 


86  TRAETIIAWD  ARWEINIOL. 

sicr  0  dyuu  sylw  ;  a  bod  yn  destun  llawer  o  siarad ;  a  plieri  i 
ymcliwiliad  manwl  gael  ei  wneud  yn  eu  cylcb.  Eliaid  addcf, 
gan  liyny,  i'r  tystion  gael  pob  mantais  i  wybod  y  gwir- 
ioncdd  o  berthynas  iddynt ;  ac  y  mae  digon  o  brofion  nad 
dynion  hygoelus  a  hawdd  eu  twyllo  oeddynt.  Y  mae  yn 
hollol  anghredadwy  i  gynifer  o  ddynion  gael  eu  twyllo, 
gynifer  o  weithiau,  a  hj-ny  dan  y  fath  amgylchiadau. 

Yn  ail,  y  niae  genym  y  sicrwydd  cryfaf  eu  bod  hwy  eu 
hunain  yn  credu  j-n  ddiysgog  i'r  gwj' rthiau  gael  eu  cyflawni 
yn  wirioneddol.  Y  maent  yn  adrodd  yr  hancs  mewn  dull 
syml  a  dirodres,  fel  dynion  geirwir  a  didwyll,  heb  ofahi  am 
fod  yn  berffaith  gyson  â'u  gilydd  i'r  llythyren  yn  mhob 
peth,  fel  y  buasai  twyllwyr  yn  sicr  o  wneud.  Cyhoeddas- 
ant  yr  hanes  hefyd  yn  y  wlad,  yn  mysg  y  bobl,  ac  yn  fuan 
ar  ol  yr  amser,  y  dywedir  i'r  gwyrthiau  gymcryd  lle.  A 
ydyw  yn  debygol  y  buasai  twyllw^a*  yn  anturio  gwncud  hj'ii  ? 
A  pha  beth,  atolwg,  a  allasai  eu  cymhcll  i  hmio  y  fath 
dystiolaeth,  pe  na  buasai  yn  wirionedd  ?  A  oedd  gobaith 
iddi  ddwyn  rhyw  leshad,  neu  elw  tymhorol  iddynt  ?  Na, 
yr  oedd  jn  hawdd  iddynt  ragweled,  cyn  ei  chyhoeddi,  y 
byddai  yn  sicr  o'u  gwncuthur  yn  Avrthddrychau  digofaint 
ac  erledigaeth  y  llywodraethwyr.  Ond  y  maent  yn  parhau 
i  ddwyn  eu  tystiolaetli  o  blaid  y  gwyrthiau,  er  iddynt  oher- 
M-ydd  hyny  orfod  aberthu  eu  meddianau,  eu  cyfeiUion,  eu 
rhyddid,  a'u  bywyd.  Dyoddefasant  eu  fìlangenu,  eu  car- 
charn,  eu  llubyddio,  a'u  merthyru  yn  hytrach  na  gwadu  y 
gwyrthiau.  Yn  awr,  a  oes  rhyw  ddj'^n  yn  ei  bwyll  a  wyn- 
ebai  y  fath  arteithiau  yn  wirfoddol  licb  ci  fod,  naill  ai  yu 
credu  yn  gadarn  fod  hyny  yn  ddylcdswydd  arno,  neu  ynto 
ei  fod  yn  dysgwyl  rliyw  wobr  fawr  mcwn  byd  dyfodol  ? 
Ond  os  nad  ocdd  y  gwyrthiau  yn  wir,  y  niae  yn  rhaid  fod 
yr  apostolion  yn  dyoddcf  crledigaeth  amcrthyrdod  yn  Avir- 
foddol  dros  yr  hyn  y  fjìnjiìdent  ci  fod  yn  golwydd ;  canys  yr 
oedd  yn  annichonadwy,  fol  y  dangoswyd  cisoes,  iddynt  fod 
wodi  caol  cu  twyllo.  l'a  beth,  atolwg,  a  allasai  cu  cymhoU 
i  ddyoddcf  dros  yr  hyn  y  gwyddcnt  ci  fod  yn  üwyll  a 


Y  GWYRTHIAU  YN  DEILWN'G  0  BOB  CREDINIAETH.  87 

chelwydd  ?  A  oeddynt  mor  ffol  a  dysgwyl  i  Dduw  y  gwir- 
ionedd  eu  gwobrwyo  am  hyny  mewn  byd  dyfodol  ?  Y  mae 
yn  eithaf  posibl  i  ddyn  farw  yn  ferthyr  di-os  athrawiaeth 
gyfeiliornus ;  ond  peth  tra  gwahanol  i  hyny  ydyw  marw  yn 
ferthyr  dros  dystiolaeth  gelwyddog  yn  nghylch  mater  o 
ffaith.  Dadleua  Hume,  fel  y  sylwyd,  fod  tystiolaeth  ddynol 
yn  fynych  yn  dwyllodrus.  Nid  oes  neb  yn  gwadu  hyny  ; 
ond  y  cwestiwn  yw,  a  ydyw  yn  bosibl  i'r  fatli  dystiolaeth  à 
hon  fod  yn  dwyllodrus  ?  Y  mae  deddfau  yn  perthyn  i  fyd 
y  meddwl  yn  gystal  â'r  byd  materawl,  ac  y  mae  deddfau  y 
meddwl  mor  gadarn  a  sefydlog  â  deddfau  natur ;  a  byddai 
i  dystiolaeth  Crist  a'i  apostoHon  fod  yn  anwircddus  yn  fwy 
o  ẁyrad  oddiwrth  ddeddfau  y  byd  moesol,  nag  yw  y  gwj'rth- 
iau  eu  hunain  oddiwrth  ddeddfau  y  byd  naturiol.  Felly  yr 
ydym  yn  rhwym  o  gredu  mewn  gwyrthiau  pa  ochr  bynag  i'r 
ddadl  a  gymerwn.  Os  gwrthodwn  wyrthiau  y  Testament 
Newydd  y  mae  yu  rhaid  i  ni  gredu  gwyrthiau  eraill  llawer 
mwy  anhebygol  o  fod  yn  wir,  sef  credu  fod  Crist  ei  hun  yn 
dwyllwr,  a'i  fod  wedi  llwyddo  i  dwyllo  y  dynion  fuont  yn  ci 
ddilyn  bob  dydd  am  flynyddau,  a  hyny  yn  ngylch  gweithred- 
oedd  ocddynt  yn  cael  eu  cyflawni  yu  barhaus  o  flaen  eu 
llygaid,  "yn  ngwyneb  haul,  a  Uygad  goleuni ;"  neu  ynte 
rhaid  i  ni  gredu  fod  yr  apostohon  eu  hunain  yn  twyllo 
y  byd  yn  wirfoddol,  heb  unrhyw  hunan-les  i'w  gyrhaedd 
trwy  hyny ;  iddynt  farw  yn  ferthyron  dros  eu  twyll ;  a 
llwyddo  i  enill  y  byd  i  gredu  a  chofloidio  eu  twyll.  "  Os 
onillwyd  y  byd  i  gofleidio  Cristionogaeth  heb  wyrthiau," 
medd  Dante,  "  yr  oedd  hyny  ganwaith  yn  fwy  gwyrth  nag 
un'o'r  gwyrthiau  yr  honir  iddynt  gymeryd  lle."  Gau  fod 
yr  hwn  sydd  yn  gwrthod  gwyrthiau  y  Beibl  yn  vh.\rym  o 
gredu  y  wyrth  aruthrol  hon,  yn  briodol  y  gellir  ei  gyfarch 
yn  ngeiriau  uu  o  ysgrifenwyr  galhiocaf  yr  oes  bresenol  a 
dywedyd  wrtho,  "  0  aníTyddiwr,  mawr  yw  dy  fìydd." 

(2.)  Tystiolaeth  gelynion  Ciist.  Y  mae  yn  íTaith  anwad- 
adwy  fod  luddewon  a  phaganiaid,  yn  uyddiau  Crist  a'r 
apostolion,  yn  teimlo  eu  hunain  dan  yr  angenrhcidrwydd 


88  TRAETHAWD  ARWEINIOL. 

0  addef  fod  gwyrthiau  wedi  cael  e\\  cyflawni.  Gwir  eu  bod 
yn  gwrthod  eu  derbyn  fel  profion  o  Fessiaeth  a  Duwdod 
yr  lesu  ;  ceisient  eu  priodoli  i  weithrediadau  y  diafol,  ac 
i  wahauol  achosiou  ;  ond  ni  ch^^nygiasant  eriocd  wadu  y 
ffeithiau.  Y  mae  yn  sicr  y  buasai  yn  annhraethol  dda  gan 
yr  arch-offeiriaid  a'r  Phariseaid,  aUu  cyfiawnhau  eu  gwaith 
yn  gwrthod,  ac  yn  erUd  Crist,  trwy  brofi  nad  oedd  ei  wyrth- 
iau  honedig  ond  triciau  twyllodrus ;  ond  yn  Ue  hyny,  eu 
tystiolaeth  hwy  eu  hunain,  pan  wedi  ymgasglu  yn  nghyd 
mewn  cynghor,  i  gynllunio  pa  fodd  y  difethent  ef,  oedd, 
"Ymaeydynyma  yn  gwneuthur  llawer  o  arwyddion." 
(loan  xi.  47.)  Dywedir  yn  llyfr  yr  Actau  i  Pedr  sefyll  i 
fynu  yn  nghanol  Jerusalem,  ar  ŵyl  y  Pentecost,  a  chyfarcli 
y  dyrfa  fawr  oedd  yn  brescnol  ar  y  pryd,  gan  ddywedyd, 
"Ha  wyr  Israel,  clywch  y  geiriau  hyn  ;  lesu  o  Nazareth, 
g\Vr  profedig  gan  Dduw  yn  eich  plith  chwi,  trwy  nerthoedd, 
a  rhyfeddodau,  ac  arwyddion,  y  rhai  a  wnaeth  Duw  trwy- 
ddo  ef  yn  eich  canol  chwi,  meg>/s  ag  y  gwyddoch  chwUhau  : 
hwn,  wedi  ei  roddi  trwy  derfynedig  gynghor  a  rhagwybod- 
aeth  Duw,  a  gymerasoch  chwi,  à  thrwy  ddwylaw  anwir  a 
groeshoeliasoch,  ac  a  laddasoch."  (Act.  ii.  22,  23.)  Yn 
awr,  pan  gyhoeddwyd  yr  adroddiad  hwn,  nid  oes  hanes  i 
neb,  o'r  holl  fih^edd  ooddynt  yn  Jerusalem  ar  yr  ŵyl,  geisio 
gwadu  na  thraddododd  Pcdr  y  cyfryw  anerchiad,  na  cheisio 
profi  ychwaitli  mai  celwydd  oedd  ei  dystiolaeth,  ac  na  chyf- 
íawnodd  lesu  o  Nazareth  erioed  y  fath  weithrodoedd  ag  a 
briodolai  yr  apostol  iddo.  Llidiodd  y  llywodracthwyr  ludd- 
cwig  yn  aruthr,  yn  ngwyneb  y  cyhuddiad  ofiiadwy  a  ddygai 
yr  apostiolion  yn  eu  herbyn  o  ladd  y  Mcásiah ;  ond  ni 
çheisiasant  crioed  gyfiawnhau  ou  hunain  trwy  wadu  y 
gwyrthiau.  Yr  oeddynt  yn  addef  hofyd  i  Pcdr  ac  loan 
wncud  gwyrth  ar  y  dyn  cloíî  wrth  borth  y  dcml : — "  Ao 
wrth  weled  y  dyn  a  iachasid  yn  scfyll  gyda  liwyut,  nid  oedd 
ganddynt  ddim  i'w  ddywcdyd  yn  crbyn  hyny.  Eithr  wedi 
gorchymyn  iddynt  fynod  allan  o'r  gynghorfa,  hwy  a  ym- 
pynghorasant  â'u  gilydd,  gan  ddywedyd,  Beth  a  wnawn  ui 


T  OWYRTHIAU  YN  DEILWNG  O  BOB  CREDINIAETH.  89 

i'r  dynion  hyn  ?  canys  yn  ddiau  arwydd  hynod  a  wnaed 
trwyddynt  hwy,  hysbys  i  bawb  a'r  sydd  yn  preswylio  yn 
Jerusalem,  ac  nis  gallwn  ni  ei  wadu."    (Act.  iv.  14 — 17.) 

Y  mae  yr  awduron  paganaidd  hefyd  a  ysgrifenasant  yn 
erbyn  Cristionogaeth,  yn  y  canrifoedd  cyntaf,  megys  Celsus, 
Porphyry,  a  Julian,  yn  addef  i'r  gwyrthiau  gymeryd  lle,  er 
eu  bod  yn  ceisio  haeru  mai  trwy  sw^yngyfaredd  (magic)  jc 
oeddynt  yn  cael  eu  cyflawni.  Byddai  yn  burion  i  anffydd- 
wyr  cin  hoes  ni  ymbwyllo,  ac  ystyried  a  ydynt  hwy  yn 
debycach  na  Celsus  o  wybod  pa  un  a  gymerodd  y  gwyrth- 
iau  le  ai  peidio  ?  A  ydynt  liwy  yn  gymhwys  i  wadu  yr  hyii 
yr  oedd  gelyn  mor  llidiog  â  neb,  a  llawn  mor  alluog  a'r 
rhan  fwyaf  o  honjmt  hwythau,  a  hwnw  yn  byw  yn  yr  ail 
ganrif,  yn  gorfod  ei  addef  ?  A  ydynt  hwy  mewn  gwcll  man- 
tais  i  wybod  y  gwirioncdd  yn  nghylch  y  mater  yn  awr,  yn 
mhen  deunaw  cant  o  flynyddau,  nag  un  oedd  yn  byw  mor 
agos,  o  ran  lle  ac  amser,  i'r  gwyrthiau  ?  A  ydyw  yn  hawa 
gweled  gwrthddrychau  yn  gywir  pa  bellaf  y  byddis  oddi- 
wi'thynt  ? 

(3.)  Tystiolaeth  Crìst  ei  Jiun.  Nid  oes  dim  yn  fwy  am- 
Iwg  i  bawb  a  ddarlleno  yr  Efengylau,  na  bod  Crist  yn 
honi,  yn  y  modd  mwyaf  diamwys,  eglur,  a  phendant  ei  fod 
yn  meddu  ar  allu  gwyrthiol.  Yr  oedd  y  gallu  hwn  yn  cy- 
Liwys  rhodio  ar  y  raôr,  gostegu  y  dymestl,  porthi  miloedd  âg 
ychydig  dorthau  a  physgod,  a  chyfodi  y  marw.  Yn  awr, 
yr  ymofyniad  yw,  Ai  ni  byddai  yn  ngwyueb  cymeriad  moesol 
Crist  yn  fwy  gwyrth  iddo  ef  ddt/wedtjd  ccltcydd,  nag  a  fyddai 
iddo  gyflawni  y  gweithredoedd  hyn  a'r  cyffelyb  ?  Y  mae 
yn  ffaith  dra  hynod  fod  tystiolaeth  dynion  meddylgar  a 
difrifol,  er  ys  agos  i  ddwy  fil  o  flynyddoedd  yn  unllais  o 
blaid  ei  gymcriad  moesol.  "  Pwy  o  honoch,"  ebe  Crist 
wrth  ei  elynion  yn  Judea,  "  a'm  hargyhoedda  i  o  bechod?" 
II wy  a  aethant  yn  fud.  Y  mae  y  cwestiwn  wedi  ei  ofyn 
er  ys  mwy  na  deunaw  canrif,  ac  heb  ei  ateb  eto.  Y  mao 
auffyddiwr  ar  ol  anffyddiwr  wedi  yspioi'wgymeriadgyda'r 
ftwyddfryd  cryfaf  i  allu  rhoddi  eu  bys  ar  ryw  ysmotyn  du ; 


40  TEAETHAWD   ARWEINIOL. 

ac  y  mae  y  naill  ar  ol  y  llall  wedi  encilio  dan  gyfaddef,  pa 
beth  bynag  ydyw  Cristionogaeth,  fod  lesu  o  Nazareth  yn 
onest  ac  yn  bur.  "  Os  oedd  bywyd  a  marwolaeth  Socrates," 
ebe  yr  anffyddiwr  Eosseau,  "  yn  deilwng  o  ddoethawr,  yr 
oedd  bywyd  a  marwolaeth  Crist  yn  deilwng  o  Dduw." 
Ystyrir  Goethe  gan  lawer  fel  y  dyn  mwyaf  ei  atliryhth  a 
ymddangosodd  yn  Ewrop  er  ys  amryw  ganrifoedd.  Y  mae 
efe  yn  galw  Grist  yn  "  ddyn  dwyfol,"  a'r  "  Un  sanctaidd," 
ac  y  mae  yn  ei  ddesgrifio  fel  portread,  esiampl,  a  chynhun  y 
ddynoiiaeth.  Nid  oes  neb  o'r  meddylwyr  uchaf,  a  fu  yn  y 
byd  ar  ol  Goethe,  wedi  gwahaniaethu  oddiwrtho  yn  ei  farn 
am  gymeriad  moesol  Crist.  Thomas  Carlyle,  ond  odid,  yw 
y  dyn  mwyaf  ei  athrylith  a  gynnyrchodd  y  ganrif  hon  ;  ac 
y  mae  efe  yn  wastad  j'n  llefaru  am  Grist  gyda  'r  parch 
mwyaf.  Ymae  bywyd  y  Gwaredwr  yn  ei  olwg  ef  yn  "jjí?>-- 
fect  ideal  poem  "  "Y  mwyaf  o  holl  wrouiaid  y  byd  ydyw," 
medd  efe.  Gwrthodid  y  dybiaeth  fod  Crist  yn  dweyd  celwydd 
bwriadol,  gan  Carl^de,  fel  ynfydrwydd  gwrthun^  ac  anuich- 
onadwy.  Y  mae  ìiyà  yn  nod  Eeuan  hefyd,  yn  addef  "  fod 
pob  peth  da  a  dyrchafedig,  a  berthyn  i'r  natur  ddynol,  wedi 
cydgj'farfod  yn  lesu  Grist ;  a'i  fod  yn  golofn  o  burdeb 
sydd  yn  codi  o'r  ddaear  i'r  nefoedd."  Dyma  dystiolaeth 
dynion  nad  ydynt  yn  proffesu  ymostwng  i  Gristionogaeth, 
am  gymeriad  moesol  Crist.  Wedi  y  cwbl  yn  yr  Efeugylau, 
y  ceir  y  profion  pwysicaf  o  burdeb  ac  ardderchowgrwydd  ei 
gymeriad.  Ond  nid  oes  un  arwydd  yn  yr  lianes  fod  yr  ys- 
grifenwyr  yn  gwneud  ymdrech  i  osod  allan  ei  gymeriad  yu 
y  lliw  mwyaf  ffafriol.  Y  maeut,  mewn  dull  syml  a  di- 
addurn,  yn  adrodd  ei  eiriau  fel  yr  oeddynt  yn  eu  cofìo,  ac 
yn  cofnodi  ei  weithredoedd  fel  yr  oeddynt  wcdi  ou  gwoled, 
a'r  canlyniad  yw  fod  genym  yu  y  Testament  Nowydd  ddar. 
luniad  o  nodwedd  sydd  mor  bur  â'r  goleuni.  Wrth  ddarllen 
hanes  Crist  yr  ydym  yn  gweled  oi  fod  yn  wastad  yu  con- 
dcmnio  twyll  a  chclwydd  yn  y  modd  mwyaf  llyin  a  diarbed. 
Un  o'r  enwau  a  roddid  ganddo  ar  y  diafol  oodd,  "  y  cel« 
wyddog ;"  ac  edrychai  ar  gelwydd  fel  hanfod  pcchod.     Yu 


y  GWYETHIAU  YN  DEILWNG  O  BOB  CF.EDINIAETH.  41 

awr,  a  ydyw  yn  beth  credadwy  y  buasai  y  cyfryw  berson  â 
hwn  yn  darostwng  ei  hun  i'r  cyhuddiad  o  fod  yn  gelwyddog  ? 
Y  mae  yn  anwadadwy  ei  fod  yn  honi  fod  gwyrthiau  yn  cael 
eu  gv.'neud  ganddo ;  ond  ai  dweyd  celwydd  yr  ydocdd  ? 
Dyna  y  cwestiwn  ;  ac  nid  oes  modd  ei  ysgoi.  Y  mae  yn 
sicr  ei  fod  ef  yn  dweyd  yn  barhaus  ei  fod  yn  gwneud  gwyrth- 
iau,  ac  03  na  chredir  iddo  wneud  hyny,  y  mae  yn  rhaid 
credu  (gyda  pharch  y  dymunwn  ddweyd  y  gair)  ei  fod  ef 
yn  gelwyddog.  Ond  a  ydyw  yn  bosibl  i  ddychymyg  dyn 
goleddu  y  syniad  fod  y  fath  berson  â  hwn  yn  euog  o'r  pech- 
od  ysgeler  o  ddweyd  celwydd  bwriadol,  a  hyny  yn  barhaus, 
er  mwyn  twyllo  y  byd  ?  Na,  y  mae  yn  anuichonadwy  crcdu 
hyn.  Y  mae  cydwybod  a  deall  dynoh-yw  yn  cilio  yn  ol  yu 
frawychus  oddiwrth  y  fath  dybiaeth.  Ni  byddai  i  Dduw 
wasgu  holl  ser  y  nefoedd  yn  llwch,  yu  ei  law  ar  unwaith, 
yn  gymaint  gwyrth  ag  i  Grist  fod  ya  gelwyddog.  Dyma 
dystiolaeth,  gan  hyny,  y  byddai  yn  annhraethol  fwy  o  ry- 
feddod  iddi  fod  yn  dwyll  a  chelwydd  uag  ydyw  i  holl  wyrth« 
iau  y  Beibl  fod  yn  wir.* 

Yn  awr,  y  mae  yn  ymddangos  i  mi  fod  y  dystiolaeth  dri- 
phlyg  hon,  o  blaid  y  gwyrthiau,  mor  gadarn  â  chreigiau  y 
ddaear ;  a  bod  genym  lai  o  achos  i  amheu  ei  gwirionedd, 
nag  a  fyddai  gan  ddyn,  ar  ben  y  Wyddfa,  o  achos  i  araheu 
pa  un  a  fyddai  y  mynydd,  dan  ei  draed,  yn  ddigon  cadarn 
i'w  gynal.  Saif  y  Cristion  yn  hyf  ar  graig  ansigladwy  y 
dystiolaeth  hon,  gan  edrych  yn  dawel  ar  douau  chwyddedig 
anffyddiaeth  yn  dynesu  ati  yn  fygythiol,  ac  yn  chwyrn-daro 
yn  erbyn  ei  godre  ;  ond  yn  lle  ei  dymchwelyd,  na'i  siglo,  y 
maent  yn  di-yUio  eu  hunain  yn  fìl  o  ddarnau ;  ac  yn  prysuro 
i  ymgladdu  o'r  golwg,  megys  rhag  cy wilydd,  gan  adaol  craig 
y  datguddiad  dwyfol  mor  gadarn  a  diysgog  ag  erioed.  "  Y 
mae  cadarn  sail  Duw  yn  sefyll;"    a  "  g.ur  ein  Düw  ni  a 

8AIF  BYTH." 

•  Gwel  "  ÍJuÿíie'i  Tettimony  ofChri$t,"  tudal.  66— 78. 


i2  TBÂETHAWD  ABW^INIOIi. 

PENNOD   III. 

DYBENION  Y  GWYRTHIAÜ. 

GwNAED  ycbydig  o  gyfeiriadau  eisoes,  mewn  gwahanol  gy- 
sylltiadau  yn  y  pennodau  blaenorol,  at  rai  o  ddybenion  y 
gweitbredoedd  mawriou  a  rhyfedd  hyn  ;  ond  y  mae  pwys- 
igrwydd  y  mater  yn  gofyn  am  alw  sylw  manylacb  ato  yma, 
ar  ei  ben  ei  bun.  Ymddengys  fod  gwyrtbiau  yr  Arglwydd 
lesu  wedi  eu  bwi'iadu  i  ateb  y  dybenion  canlynol : — 

1.  Tynu  sylw  ato.  Mae  cymbwysder  mewn  gwyrthiau  i 
dynu  sylw,  nid  am  eu  bodyn  rhyfeddaeb  ynddynt  eu  buu- 
ain,  neu  yn  amlyga  mwy  o  allu  dwyfol  na  gweitbrediadau 
cyŵedin  natur  a  rbagUmiaetb,  ond  am  cu  bod  yn  bethau 
anarferol.  Mae  llawer  mwy  o  edrycb  ar  yr  haul  pan  fyddo 
diffyg  arno,  na  pban  yn  macbludo  ja  ei  lawn  ogoniant  ar 
hwyr-ddydd  bàf,  a'r  rbeswni  am  b^yny,  fel  y  mae  yn  amlwg, 
yw  am  fod  diffyg  yn  betb  tra  dieitbr.  Yr  un  petb  sydd  yn 
peri  fod  mwy  o  sylbi  ar  y  coined  dauUyd,  fydd  ^r  brydiau 
yn  gwib-deitbio  trwy  ffurfafen  y  ddaear,  "  fel  sercn  wallgof 
wedi  dianc  o'i  nawddle,"  ys  dywed  Hiraetbog,  nag  ar  y  Uoer 
sydd  "  fol  brenines  ar  ci  sedd,  yn  taflu  ei  mantoll  arian 
dros  y  gwyll."  A'r  uu  modd  am  y  gwyrtbiau ;  yr  oedd  yn 
naturiol  iddynt  dynu  sylw  am  eu  bod  yn  weitbredoodd 
nngbyffrcdin.  Ymddcngys  mai  dyogelu  Dauiol  yu  ffau  y 
llewod  oedd  yr  olaf  o  Avyrtbiau  yr  Hen  Destamcnt.  Nid 
oedd  y  byd,  gan  byny,  wedi  gweled  y  fath  hetb  à  gwyrth 
er  ys  amryw  ganoedd  o  flynyddau,  cyn  amser  ymddangos- 
iad  Crist  yn  y  cnawd.  Ond  y  mae  efe  yn  cael  ei  eni  yu 
iighanol  y  gwyrthiau,  i  arwyddo  yn  amlwg  ei  fod  yn  rhy wun 
mawr  ac  angbyffredin  ;  ac  wcdi  iddo  ddcchrou  ar  ci  wcin- 
idogaetb  gyhoeddus,  y  mao  yn  gwneutlmr  y  fath  ryfeddodau 
ng  a  barent  i  bawb  synu  a  dywcdyd,  "  Ni  welsom  ni  criocd 


DTBENION   y    aWYRTHIAU.  48 

fel  hyn."  "Dyna  oedd  y  gwyrthiau,"  ebe  John  Foster, 
"  y  clychau  yn  nheml  fawr  anian,  i  alw  y  byd  i'r  oedfa,  i 
wrando  ar  Dduw,  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn,  yn  llefaru 
wrthym  ni  yn  ei  Fab." 

2.  Symud  trueni  a  chyfranu  llcs.  Nid  gweithredoedd  o 
allu  yu  unig  oeddynt,  ac  heb  fod  yn  dda  i  ddim  ond  i  gyfifroi 
syndod ;  ond  yr  oeddynt  oU  yn  daugos  trugaredd  ddwyfol 
yn  gystal  âgallu  dwyfol.  "  Dcfnyddiodd  Crist  ei  allu  an- 
feidrol,"  fel  y  dywed  M'Cosh,  "  nid  i  droi  afonydd  yn  ol  i'w 
tarddiad ;  peri  i'r  ser  grwj'dro  o'u  cylchrodau  yn  y  ffurfafen ; 
neu  wasgaru  difrod  a  dinystr;"  ond  i  wneuthur  daioni. 
Yr  oedd  ei  wyrthiau  yn  gwahaniaethu  yn  amlwg  yn  hyn, 
fel  mewn  pethau  eraill,  oddiwrth  y  campau  a'r  gorchestion 
ynfyd  a  diles  a  gyflawnir  gaxi  dwyllwyr  a  swynyddion. 
Honai  dysgyblion  Siraon  Magus,  fod  gan  eu  hathraw  gŵn 
o  bres  yn  medrii  cyfarth,  a  delwau  o  faen  yn  medru  cerdded 
a  siarad,  ao  y  gallai  y  swynwr  ei  hunan  ehedeg  drwy  yr 
awyr,  a  thrawsíTurfio  ei  hun  nes  ymddangos  weithiau  ar 
km  sarph,  a  phryd  arall  ar  luu  gafi,  &c.  Adrodda  Clement, 
yn  ei  Homiliau,  i  Pedr  ofyn  yn  dra  phriodol  i  ddysgyblion 
Simon,  pan  ymffrostient  yn  y  pethau  hyn,  pa  les  a  ddeiUiai 
oddiwrth  y  rhyfeddodau  hyn,  os  oedd  y  swynwr  yn  gaUu  eu 
cyílawni  ?  "  Nid  oeddynt,"  fel  y  sylwa  Trench,  "  yn  dwyn 
perthynas  â  dim  ;  nid  oeddynt,  yr  hyn  yw  pob  gwir  wyrth, 
i  raddau  mwy  neu  lai,  yn  weithredoedd  gwaredol ;  uid  yn 
unig  yn  weithredoedd  gaUu,  ond  hefyd  yn  amlygiadau  o 
ras."*  Yr  oedd  gwyrthiau  yr  Arglwydd  lesu  yn  ateb  i'r 
desgrifiad  hwn ;  canys  yr  oeddynt  yn  rhoddi  ymborth  i'r 
newynog,  golwg  i'r  daU,  iecliyd  i'r  claf,  rheswm  i'r  gwaU- 
gof,  a  bywyd  i'r  marw.  "Efe  a  gerddodd  oddiamgylch 
gan  ^yneuthur  daioni."     (Act.  x.  88.) 

3.  Frojì  dwyfol  anfoniad  yr  lesu,  ac  amlygu  gogoniant  ei 
berson.  **  Hyn  o  ddechreu  gwjrrthiau  a  wnaeth  yr  lesu,  ac 
a  eglurodd  ei  ogoniant ;  a'i  ddysgybHon  a  gredasant  yn- 
ddo."     (loan  ii.  11.)     Ei  wyrthiau  oedd  ei  gred-lythyrau 

•  Gwel  "  Trench  on  the  MiraeUt,"  tndal.  81 ;  a'r  "  Traetbcdydd  "  am  Hj  d.  1863. 


44  TBAETHAWD    AR^YEINIOIj, 

(credentiah,)  y  rhai  ocdlynt  wedi  eu  harwyddo  a'u  selio  yn 
briodol,  ac  a  dystiolaethent  ei  fod  yn  genad  o  lys  y  nef,  ac 
yn  berson  o  urddas  anfeidrol.  At  y  rhai  liyn  yr  apehai  efe 
yn  gyffredin  i  brofì  dwyfoldeb  ei  berson,  a'i  athrawiaeth. 
Pan  anfonodd  loan  Fedyddiwr  ryw  ddau  o'i  ddysgyblion 
ato,  i  ofyn  iddo  ai  efe  oedd  y  Messiah  hir-ddysgwyliedig,  efe 
a  gyflawnodd  amryw  wyrthiau  "yr  awr  hono,"  meddLuc; 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  **  Ewch  a  mynegwch  i  loan  y 
pethau  a  welsoch  ac  a  glywsoch  ;  fod  y  deillion  yn  gweled 
eilwaith,  y  cloffion  yn  rhodio,  y  gwahan-glwyfus  wedi  eu 
glanhau,  y  byddariaid  yn  clywed,  y  meirw  yu  cyfodi,  y 
tlodion  yn  derbyn  yr  efengyl."  (Luc  vii.  21,  22.)  Ystyriai 
y  dylasai  y  gweithredoedd  nerthol  liyn  yr  oedd  efe  j^n  eu 
gwneuthur,  roddi  pob  boddlonrwydd  i  feddwl  loan  o  bertli- 
ynas  i'w  Fessiaeth.  Yr  un  modd  y  llcfarai  am  ei  wyrthiau 
ar  achlysuron  eraill : — "  Ond  y  mae  genyf  fì  dystiolaeth 
fwy  nag  loan :  canys  y  gweithredoedd  a  roddes  y  Tad  i  mi 
i'wgorphen,  y  gweithredoedd  hyny  y  rhai  yr  ydwyf  fi  yn  eu 
gwneuthur,  sydd  yn  tystiolaethu  am  danaf  fì,  mai  y  Tad 
a'm  hanfonodd  i."  (loan  v.  36.)  "  Onid  wyf  fi  yn  gwneuth- 
ur  gweithredocdd  fy  Nhad,  na  chredwch  i  mi.  Ond  os 
ydwyf  yn  eu  gwneuthur,  er  nad  ydych  yn  creda  i  mi,  cred- 
wch  y  gweithrcdoedd  :  fel  y  gwybyddoch  ac  y  credoch,  fod 
y  Tad  ynof  fi,  a  minnau  ynddo  yntau."  (loan  x.  37,  38.) 
"  Gredwch  fi,  fy  mod  i  yn  y  Tad,  a'r  Tad  ynof  finnau :  ac 
onide  credwch  fi  er  mwyn  y  gweithredoedd  eu  liunain." 
(loan  xiv.  11.)  Yr  oedd  gwyrthiau  y  proíTwydi  a'r  apos- 
tolion  yn  profi  eu  dwyfol  anfoniad,  ond  yr  ocdd  gwyrthiau 
yr  Arglwydd  lesu,  fcl  yr  arwydda  yr  adnodau  blaenorol, 
yn  profi  ei  fod  ef,  nid  yn  unig  wcdi  ei  anfon  gan  Dduw,  ond 
hcfyd  yn  Fab  Uuw.  Yr  oedd  mawrcdd  ci  wcithrcdocdd, 
a'r  dull  yr  ocdd  efe  yn  ou  cyflawni,  sef  yu  ci  euw  ei  hun,  u 
chyda  y  rhwyddineb  a'r  hawsder  mwyaf,  yu  dangos  yn 
amlwg  ci  fod  yn  feddianol  ar  allu  dwyfol.  Yn  briodol  y 
dywedai  wrth  yr  luddowon,  "  Canys  belh  bynag  y  mae  y 
Tad  yn  ei  wneuthur,  hyny  hofyd  y  mae  y  Mab  yr  un  i/unud 


DYBENION   Y    OWYETHIAU.  45 

yn  ei  vmeuthiir."  (loan  v.  19.)  Heblaw  ei  fod  yn  gwneuthur 
yr  un  gweithredoedd  â'r  Tad,  yr  oedd  hefyd  yn  gwneuthur 
y  rhai  hyny  yr  un  ffunud  â'r  Tad, — ^yn  gwneud  pethau  yn 
union  yr  un  fath  ag  y  mae  Duw  yn  eu  gwneud.  Yr  oedd 
ei  weithredoedd  nerthol,  a'r  dull  y  cyflawnid  hwynt  gan- 
ddo,  yn  profi,  gan  hyny,  ei  fod  yn  feddianol  ar  yr  un  priod- 
oliacthau  dwyfol  á'r  Tad.  Gwnaed  hwynt  hefydj  gadarnhau 
ei  dystiolaethau  am  ddwyfoldeb  ei  berson ;  ac  nis  guUwn 
gredu  am  foment  y  buasai  y  nefoedd  yu  gosod  ei  sel  wrth 
honiadau  rhyfygus  twyllwr  a  chablwr.  "A  llawer  hefyd 
o  arwyddion  eraill  a  wnaeth  yr  lesu  yn  ngŵydd  ei  ddysg- 
yblion,  y  rhai  nid  ydynt  ysgrifenedig  yn  y  llyfr  hwn.  Eithr 
y  pethau  hyn  a  ysgrifenwyd,  fel  y  credoch  cliwi  mai  yr  lesu 
yw  Crist,  Mab  Duw,  a  chan  gredu  y  caffocli  fywyd  yn  ei 
enw  ef."     (loan  xx.  30,  81.) 

4.  Eyìuro  amcan  ei  ddnfodiad  i'r  hyd.  Arwyddent  fod- 
tuedd  yn  y  grefydd  y  daethai  efe  i'r  byd  i'w  sefydlu,  i  ddy- 
lanwadu  yn  ddaionus  ar  amgylchiadau  tymhorol  dyniou ; 
canys  yr  ondd  ei  wyrthiau  yn  fendithion  tymhorol  o  werth 
anmhiisiadwy.  Y  mae  Cristionogaeth  yn  edrych  ar  ddyn 
nid  fel  anifail,  nac  fel  angel,  ond  fel  dolen  gydiol  rhwng  y 
ddau,  neu  fel  bôd  cyfansawdd,  yn  meddu  corff  ac  enaid ;  ac 
felly  "  y  mae  ganddi  addewid  o'r  bywyd  sydd  yr  awrhon, 
yn  gystal  ag  o'r  hwn  a  fydd."  Awgrymid  hyny  yu  ngwyrth- 
iau  yr  lacliawdwr,  a  byddai  yn  dda  i'w  eglwys  ddysgu  y 
wers  hon,  a  chofio  nad  yw  d>nion  yn  ddigon  ysbrydol,  tra 
yn  y  byd  yma,  i  fyw  heb  fwyd  a  dillad  ;  ond  fod  gan  y 
tlawd  a'r  anghenus  gorffi'w  gynnal,  yngystal  ag  enaid  i'w 
gadw.  Ond  oherwydd  mai  yr  enaid  yw  y  rhan  bwysicaf  o'r 
dyn,  amcan  mawr  y  gwyrthiau  oedd  gosod  allan  jr  iechyd- 
wriaeth  ysbrydol  sydd  yn  Nghrist.  Yr  oeddynt  yn  ddameg- 
ion  mewn  gweithredoedd,  yn  lle  mewn  geiriau  ;  ac  yn  gi/s- 
godau  o'i  waith  fel  Gwaredwr  ar  eneidiau  dynion.  Fel  jt  oedd 
yr  angelion  santaidd  gynt  yn  arfer  ymwisgo  mewn  corff 
dynol  pan  yn  ymweled  â'r  ddaear,  felly  yr  oedd  pob  gwyrth 
yn  fath  o  gorff  i  ryw  wirionedd  ysbrydol  ac  anweledig 


4ÍB  TRAETHAWD   ARWEINIOL. 

Gwcithredoedd  o  iacliad  oedd  y  rlian  fwyaf  o  honynt; 
ac  felly  yr  oedd  cyfaddasrwydd  neiUduol  ynddynt  i  osod 
allan  waith  mawr  Crist  fel  "  awdwr  iechydwriaeth  dragý- 
wyddol  i'r  rhai  oll  a  iifuddliant  iddo."  Yr  oedd  yr  anhwyl- 
derau  corfforol  a  iacheid  ganddo  yn  gysgodau  o'r  anhwyl- 
derau  ysbrydol  y  mae  yn  gwaredu  oddiwrtliynt ;  canys  yr 
hyn  yw  afiechyd  i'r  corff,  dyna  ydyw  pechod  i'r  enaid.  Y 
mae  pechod  fel  afiechyd  yn  ymddangos  me'wn  llawer  o  wa- 
hanol  ffurfiau — yn  atal  gweithrediad  y  galluoedd  a'r  peir- 
ianau — ac  yn  diweddu  mewu  marwolaeth.  Yr  oedd  y  modd 
y  deuai  dyuion  at  Grist  i  geisio  gwaredigaeth  yn  ddangos- 
iad  o'r  modd  yr  ydym  ninau  i  fyned  ato  i  geisio  iechydAvr- 
iaeth.  Yr  oeddynt  wedi  clywed  son  am  dano,  ac  am  ei  allu 
gwyrthiol ;  yr  oeddynt  yn  teimlo  eu  hangen  am  waredigaeth 
oddiwrth  eu  hauwylderau,  ac  yn  credu  y  gallai  yr  lesu  eu 
hiachau  a'u  gwaredu.  Ond  yr  oedd  gan  rai  o  honynt  gryf- 
ach  ffydd  nag  eraiU  ;  eithr  ni  ddarfu  iddo  ef  eriocd  wrthod 
y  rhai  gwanaf  eu  ffj'dd.  "  Corsen  ysig  ni's  tỳr,  a  llin  yn 
mygu  ni's  diffydd,"  &c.  (Math.  xii.  20.)  Yr  oedd  gw^yrth- 
iau  yr  lachawdwr  hefyd  yn  brawf  o'i  allu  i'u  gwaredu  ninau 
oddiwrtli  bechod  a'i  ganlyniadau.  "  Mae  y  gweithredoedd 
uerthol  hyn  o  eiddo  yr  lesu,"  medd  Bushnell,  "y  rhai  a 
wnaed  ac  a  sicrhawyd  yn  ddiamheuol,  yn  amlygiadau  cy- 
mhwys  i  ni  o'r  ffaith,  y  gall  efe  wneutluir  erom,  yr  hyn  oll 
sydd  yn  eisieu  arnom.  Mae  yn  ddiamheu  fod  adgcnhedlu 
natur  syrthiedig  yn  orchwyl  mawr  ac  anhawdd  ;  ac  ni  fedd- 
yliodd  neb  fyddai  wedi  ei  wir  ddeffroi  i  ystyriactli  o'i  gaeth. 
iwed  truenus  ac  ofnadwy,  jn  amgen  eriocd.  Ond  yr  hwn 
a  gytfyrddai  â'r  Uygaìd  deillion,  ac  a  orchymyuai  i'r  gwa- 
hanglwyf  ymadacl,  yr  hwn  a  gerddai  ar  y  môr,  ac  a  gyfodai 
y  meirw,  gan  dori  barau  angeu  oi  hunan,  a  all  ddofi  y 
uwydau,  pereiddio  y  scrcliiadau  chworwon,  a  gwcllâu  yr 
anhwyldcrau  sydd  yu  porthyn  i  ni  wrth  natur,  a  threiglo 
yn  ol  holl  ystormydd  y  moddwl.  Wedi  ein  sicrhau  fel  hyu 
gan  ci  wyrthiau,  y  macnt  yn  dyfod  yn  ddadleuon  dros  ym- 
ddiricd,  ac  yu  yytorfa  o  gyiìeiybiaethau  grymua,  y  rhai 


DYBENION    Y    GWYRTHIAU. 


IÝ 


ydynt  yn  cryfliau  calondid  ac  yn  symbylu  gobaith.  Er  ein 
bod  wedi  ein  dryllio  gan  ein  trallod,  ein  bwrw  i  lawr  gan 
ein  heuogrwydd,  yn  llawn  cywilydd,  ac  yn  llesg,  nes  yr 
ydym  yn  barod  i  anobeithio,  nyni  a  allwn  feiddio  gobeithio 
eto  y  gellir  cyflawni  y  wyrth  fawr  angenrheidiol  ar  ein 
heneidiau  ;  pe  y  gallem  ond  cyffwrdd  âg  ymyl  gwisg  Crist 
yr  elai  rhinwedd  allan  o  hono  i'n  hiachâu." 

Y  mae  y  gwyrthiau,  gan  hyny,  yn  rhywbeth  heblaw  prof- 
ion  yn  unig  o  ddwyfoldeb  yr  efengyl,  y  maent  yn  rhanau 
lianfodol  o'r  efengyl  ei  hun.  Y  maent  yn  ystorfëydd  llawn- 
ion  o  drysorau  dihysbydd,  yn  gystal  ag  yn  amddififynfëydd 
oedyrn  i  ddyogelu  dinas  Duw.  Y  maent  yn  addysg  yn  gys- 
tal  ag  yn  brawf.  Fel  y  dywed  Westcott,  "  y  mae  gan  bob 
un  ei  gwers  briodol.  Llefarant  wrthym  yn  amrywiol  gyf- 
yngderau  bywyd ;  llefarant  wrthym  yn  mhresenoldeb  angeu; 
llefarant  wrthym  mewn  llawenydd  a  thristwch — yn  ngh^yrs 
dyledswyddau  cyffredin — yn  ngofalon  cartref — ac  yn  nhŷ 
Dduw."*  Y  mae  o  bwys  mawr  i  ni  ddeall  hyn,  a  chofio 
fod  pob  un  o  honynt  yn  gyfoethog  o  ystyr,  ac  wedi  ei  bwr- 
iadu  i  ddatguddio  ac  amlygu  rhyw  wirionedd  neillduol.  Y 
mae  gan  Augustine  gymhariaeth  brydferth  a  tharawiadol, 
yn  yr  hon  y  mae  yn  cyflelybu  yr  hwn  sydd  yn  edrych  ar  yr 
ochr  allanol  i  wyrth,  heb  ddeall  ei  hystyr  dufewnol,  i  ddyu 
heb  fedru  darllen  ysgrifen,  yn  edrych  ar  ysgrif-lyfr  hardd, 
ac  yn  rhyfeddu  tlysni  y  llaw-ysgrif ;  ond  heb  unrhyw  ddir- 
nadaeth  am  ei  chynwysiad  ;  tra  y  mae  yr  ysgolhaig,  sydd 
yn  mcdru  ei  darllen,  yn  cael  yn  jt  ysgrif-lyfr  drysorau  aii« 
mhrisiadwy  o  addysg  a  gwybodaeth. 


•  Owel  "  Chiiractei'ìstlcB  of  the  Ûospeî  Siraeles."  tudal.  1. 


48  TEAKTHAWI>   ARWEINIOL. 


PENNOD    IV. 
DOSBARTHIAD  Y  GWYETHTAU. 

CyMERWYD  clefnyddiau  y  bennod  hon  o'r  llyfr  byclian  gAverth. 
fawr  y  cyfeiriwyd  ato  eisoes,  seî  "  Charaeteristics  ofthe  Goapel 
Miracles  ;"  by  B.  F.  Westcott,  M.A.  Y  mae  Mr.  Westcott 
YD.  rhanu  y  gwyrthiaii  yn  dri  dosbarth :  gwyrthiau  ar  natur : 
gwjTthiau  ar  ddyn  :  a  gwj'^rthiau  ar  ysbrydion. 

• 

I.    GWYETHIAU  AR   NaTUR. 

Yrhai  canlynol  oeddy  gwyrthiau  ar  natur :  troi  y  dwfr  yn 
win  ;  bendithio  y  torthau  ;  gostegu  y  dymestl ;  rhodio  ar  y 
môr ;  y  ddwy  helfa  o  bj-sgod ;  y  darn  arian  yn  ngenau  y  pysg- 
odj^n ;  a  gwywo  y  ffigysbren  ddiífrwyth.  Mae  y  gwyrthiau 
hj'n  mewn  modd  neillduol  jai  weithredoedd  o  alhi  ac  arg- 
Iwyddiaeth  ;  ac  y  maent  yn  datguddio  Crist  yn  ei  berthynas 
ddcublyg  â'r  byd  naturiol,  sef  fel  ei  Greawdwr,  ac  fel  ci  Lyw- 
odraeth-\\T.  Gellir  rhanu  y  gwyrthiau  ar  natur  yn  ddau  fath : 
gwyrthiau  o  allu,  a  gwyrthiau  o  gyfryngiad  rhaghiniaethol. 

1.  Y  gwyrthiau  o  alhi  oeddynt  y  rhai  hyn  : — 

(1.)  Troi  y  dwfr  yn  win:  loan  ii.  1 — 12  ;  yn  yr  hon  y 
mae  Crist  yn  ymddangos  fel  awdwr  llawenydd. 

(2.)  Bendilhio  y  torthau :  Y  tro  cyntaf,  pan  oedd  y  rhai 
a  borthwyd  yn  bum'  mil  o  \Vyr  heblaw  gwragedd  a  phlant. 
Math.  xiv.  15—21 ;  Marc  vi.  85—44  ;  Luc  ix.  12—17  ; 
loan  vi.  5 — 14.  Yr  ail  dro,  pan  oedd  y  dyrfa  j'n  bcdair 
mil  o  wyr  heblaw  gwragodd  a  plant.  Math.  xv.  82 — 89  ; 
Marc  Yiii.  1—10.  Yn  y  ddwy  wyrth  yma  yr  ydym  yn 
gweled  Crist  fel  awdwr  cynnaliaeth. 

(8.)  Rhodio  arymôr:  (Math.  xiv.  22—86;  Marc  vi.  48, 
49  ;  loan  vi.  IG — 21 ;  Crist  fol  fifynoncll  iierth. 

Mao  gwyrtliiau  cyíTclyb  i'r  rhai  hyn  yn  yr  llcn  Destamcnt ; 
a  gallwn  gacl  llawer  o  addysg  wrth  eu  cymharu  û'u  gilydd. 


DOSPARTHIAD  Y  GWTRTHIAU.  49 

(1.)  Mae  troi  y  dwfr  yn  ■win  yn  ein  liadgofio  am  Moses 
yn  troi  dyfroedd  yr  Aifift  yn  waed ;  ac  yn  pereiddio  dyfroedd 
Marah;  ac  am  Eliseus  yn  iachâu  dyfroodd  Jericho.  (Exod. 
vii.  19 ;  a  xv.  23—26  ;  2  Bren.  ii.  19—22.) 

(2.)  Mae  bendithio  y  torthau  yn  arwain  ein  meddyliau 
at  y  manna,  Exod.  xvi.  4 ;  at  barhâd  y  blawd  yn  y  celwrn, 
a'r  olew  yn  y  ysten,  yn  amser  Elias  (1  Bren.  xvii.  14.) ;  at 
amlhad  olew  y  wraig  weddw,  yn  amser  Eliseus  (2  Bren.  iv. 
1.) ;  ac  at  y  canwr  yn  cael  eu  porthi  ag  ugain  o  deisenau 
bychain  o  fara  haidd.    (2  Bren.  iv.  42.) 

(3.)  Mae  gwaith  Crist  yn  rhodio  ar  y  môr,  yn  peri  i  ni 
feddwl  am  y  mynediad  trwy  y  môr  coch,  a  trwy  yr  lor- 
ddonen.     (Exod.  xiv.  21 ;  Jos.  iii.  14 ;  2  Bren.  ii.  8.) 

2.  Y  gwyrthiau  o  gyfnjngiad  rhaghmiaethol  oeddynt  y  rhai 
hyn :— 

(1.)  Yr  helfa  gyntaf  o  bysgod :  Luc  v.  1 — 11.  Yma  y  mae 
Crist  yn  ymddangos  fel  awdwr  llwyddiant. 

(2.)  Gostegu  y  dymestl :  Math.  viii.  23 — 27 ;  Marc  iv. 
85 — 41 ;  Luc  viii.  22 — 25.  Gwelir  yr  Arglwydd  lesu  yn 
hon  fcl  "  cymhorth  hawdd  ei  gael  mewn  cyfyngder." 

(3.)  Y  dam  arian  yn  ngenau  y  pysgodyn.  Math.  xvii. 
24 — 27 :  Yma  ni  a  welwn  ofal  Crist  i  beidio  rhoddi  tram- 
gwydddiachos,  yn  nghyd  â'i  hollwybodaeth,  a'i  allu  dwyfol. 

(4.)  Melldithio  y  ŷìgyshren.  Math.  xxi.  19;  Marc  xi.  20  ; 
Crist  yn  rhoddi  arwydd  o'r  farn  oedd  i  ddisgyn  ar  y  genedl 
luddewig ;  ac  ar  broffeswyr  diíTrwyth  a  rhagrithiol  yn 
mhob  oes  a  gwlad. 

(5.)  Yr  ail  hclfa  o  bysgod.  loan  xxi.  1 — 33  :  Ernes  eto 
o'r  llwyddiant  oedd  i  fod  ar  lafur  yr  apostolion ;  ac  o'r 
wobr  oedd  yn  eu  haros  ar  ol  gorphen  eu  gwaith. 

Nid  oedd  y  rhai  hyn  yn  weithredoedd  goruwchnaturiol 
ynddynt  eu  hunain  ;  oblegid  y  mae  pethau  cyfifelyb  iddynt, 
yn  enwedig  i  rai  o  honynt,  megys  yr  lieha  o  bysgod,  a 
gostegiad  sydyn  yr  ystorm,  &c.,  yn  dygwydd  yn  fynych  eto, 
yn  ol  trefn  gyflredin  natur  a  rhagluniaeth.  Felly  yr  oedd 
y  wyrth  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  yr  amgylchiadau  yn  hytrach 


50  TRAETHAWD    ARWEINIOL. 

nag  yn  y  ffeithiau  eu  hunain.  Yr  oedd  i'r  pethau  hyn 
ddygwydd  yn  y  dull  a'r  modd  y  gwnaethant  yn  profì  yn 
êglur  eu  bod  yn  wyrthiau  diamheuol. 

II.       GWYETHIAÜ   AR    DDYN. 

Galla  ac  awdurdod  Crist  a  welir  amlycaf  yn  ei  wyrthiau 
âr  natur,  ond  y  mae  ei  drugaredd  a'i  gariad  yn  ymddys- 
gleirio  yn  ogoneddus  yn  ei  wyrthiau  ar  ddyn.  Yn  y  naill  y 
mae  yn  ymddangos  fel  Arglwydd  ;  ond  yn  y  lleill  y  mae  yn 
datguddio  ei  hun  fel  Gwaredwr.  Ceir  hanes  rhai  gwyrthiau 
0  iachâd  yn  yv  Heu  Destament,  ond  yr  oeddynt  yn  gyfyng- 
edig  i  blâau  neillduol.  Ond  jv  oedd  lesu  Grist  yn  **  iachâu 
pob  clefyd,  a  phob  afiechyd  yn  mhlith  y  bobl."  Yr  oedd 
efe  hefyd  yn  edrych  i  ìnewn  ar  ffynonell  guddiedig  yr  an- 
hwylderau  a  iachëid  ganddo.  Gwelai  ei  lygaid  ef  yn  eglur 
y  cysylltiad  sydd  rhwng  drwg  moesol  a  drwg  naturiol, 
neu  rhwng  pechod  a  phoen.  Yr  oedd  pob  cystudd  a  phoen, 
a'r  holl  aurhaith  a  difrod  a  wneid  gan  angeu,  yn  ei  olwg 
ef  yn  arwyddion  o  ddr wg  annhraethol  fwy  a  gwaeth,  sef 
drwg  moesol.  Dywedir  ei  fod  yn  "  ceryddu  y  cryd,"  ac 
"  yn  ceryddu  y  dymestl,"  fel  pe  buasent  yn  ymddangos  iddo 
ef  yn  sylweddau  porsonoh — O'r  safle  yma  y  mae  y  gwyrth- 
iau  o  iachâd  a  gyflwynir  ger  ein  bron  jn  yr  Efengylau,  yn 
ddatguddiad  o  obaith,  adferiad,  a  maddeuant : — o  obaith, 
fel  yr  oeddynt  yn  cael  eu  gwneuthur  mewn  oes  o  gyfyngder 
arbenig ;  o  adferiad,  yn  eu  cyffredinolrwydd  a'u  hararyw- 
iaeth ;  ac  o  faddeuant,  yn  eu  gwrth-gysgodau  ysbrydol. 
"Wrth  gymeryd  yr  olwg  ëang  yma  ar  eu  natur,  y  mao  yn 
annichonadwy  meddwl  am  Waredwr  dwyfol  yu  ymddangos 
heb  fod  y  cyfry  w  weithrcdocdd  o  gariad  yn  cacl  eu  cyflawni 
ganddo.  Byddai  efcngyl  hob  wyrthiau  yn  debyg  i  eglwys 
Jieb  sacramentau.  Byddai  yr  arwydd  allanol  o'r  gras  ys- 
brydol  yn  cisicu. 

Mae  yn  deilwng  o'n  sylw  fod  gwyrthiau  Crist  ar  ddyn, 
mcwn  modd  ncillduol,  yn  weithrcdocdd  o'i  ciddo  yn  nghyf- 
lawnder  ci  ddwy  natur.    Mae  ci  dcimladau  naturiol  fcl 


DOSBAETHIAD   Y   OWYRTniAU.  51 

äya,  a'i  allu  anfeidrol  fel  Duw,  yn  cydymddysgleirio  yn- 
ddynt,  fel  y  gwahanol  liwiau  yn  yr  enfys.  Sonir  am  dano 
yn  digio  (Marc  iii.  5.) ;  yn  rhyfeddu  (Math.  viii.  10.) ;  yn 
tristáu  (Marc  iii.  5.  ;  ac  yn  wylo  (loan  xi.  35.)  pan  yn  cyf- 
lawni  gweithredoedd  a  amlygent  ei  Hollalluowgrwydd  yn 
eglur.  Yr  ydoedd  nid  yn  unig  yn  gweithio  dros,  ac  er  mwyn 
dynion,  ond  hefyd  yn  teimlo  gyda  hwynt.  Ymostyngai  i 
arfer  moddiou  naturiol  er  mwyn  cryfhau  fîydd  wan ;  a 
gwnai  arwyddion,  wrth  gyíiawni  rhai  gwyrthiau,  er  m^vyn 
deffro  ffydd  a  orweddai  yn  guddiedig.  Gellir  rhanu  ei 
wyrthiau  ar  ddyn  yn  y  drefn  ganlynol : — Gwyrthiau  a 
wnaed  mewn  atebiad  i  gais  y  dyoddefwyr  eu  hunain ; 
gwyrthiau  a  Avnaed  rnewn  atebiad  i  eiriolaeth  eraill  dros  y 
dyoddefwyr ;  a  gwyrthiau  a  wnaed  ganddo  o'i  hunan-gy- 
nhyrfiol  gariad,  heb  i  neb  ofyn  na  cheisio  ganddo. 

1.  Gwyrthiau  a  wnaed  ar  gais  y  dyoddefwyr  eu  hunain. 
(1.)  Glanháu  y  gwahanglwyfus :  Math.  viii.  1 — 4  ;  Maro 

i.  40—45 ;  Luc  v.  12—16. 

(2.)  lacháu  y  wraig  ar  diferlif  gwaed :  Math.  ix.  20 — 22  ; 
Maro  V.  25—84  ;  Luc  viii.  43—48. 

(8.)  Rhoddi  eu  golwg  i  ddau  ddeillion :  Math.  ix.  29 — 31. 

(4.)  Glanhäu  y  deg  gwahangleifíon  :  Luc  xvii.  11 — 19. 

(6.)  Rhoddi  ei  olug  i  Bartimëus  :  Math.  xx.  29—34  ;  Maro 
X.  46 — 52 ;  Luc  xviii.  35 — 43.  Gwyrth  briodol  i  Grist  yn 
unig  oedd  ngoryd  llygaid  y  deillion.  Nid  oes  hanes,  hyd 
yr  ydym  yn  cofio,  am  neb  o'r  profiwydi,  na'r  apostoHon, 
yn  gwneud  hyny. 

2.  Gicyrthiau  a  gyflawnwyd  mewn  atebiad  i  eiriolaeth  'cyf' 
ciUion  dros  y  dyoddefwyr. 

(1.)  lachâu  mam  gwraig  Pedr:  Math.  viii.  14,  15  ;  Maro 
i.  29—34  ;  Luc  iv.  38—41. 

(2.)  lachäu  mab  y  ■pendefig  mewn  atebiad  i  weddi  ei  dad : 
loan  iv.  44 — 54. 

(8.)  lachâu  gwas  y  camcríad  ar  gau  ei  feistr :  Mâth.  viii. 
5—13;  Luc  vii.  1—10. 


52  TRAETHAWD  ARWEINIOL. 

(4.)  lachâu  y  claf  oW  parhjs:  Math.  ix.  1 — 8 ;  Marc  li. 
1—12 ;  Luc  V.  17—26. 

(5.)  lachäu  un  mud  a  hyddar :  Marc  vii.  81 — 37. 

(6.)  Y  dall  o  Bethsaida  yn  derbyn  ei  ohcg :  Marc  viii. 
22—26. 

8.  (rwyrthiau  a  xvnaed  gan  Grist  o'i  hunan  gynliyrjiol  gar- 
iad  ai  dosturi. 

'a)  Symud  anhwylderau  a  chlefydau,  a  gwella  rhai  o 
aelodau  y  corff. 

(1.)  Adferu  y  llaio  oedd  wedi  gwywo :  Math.  xii.  9 — 18; 
Marc  iii.  1 — 5  ;  Luc  vi.  6 — 11. 

(2.)  lachäu  y  dyn  claf  icrth  hjn  Bethesda  :  loan  v.  1 — 17. 

(3.)  lachâu  y  dyn  claf  oW  dropsi:  Luo  xiv.  1 — 6.   . 

(4.)  lachâu  y  wraig  ag  ynddi  ysbryd  gwendid :  Luc  xiii. 
10 — 17.  Mae  hon  fel  dolen  gydiol  rhwng  y  gwyrthiau  ar 
ddyn,  a'r  g-\A'yrthiau  ar  ysbrydion,  fel  y  mae  yn  anhawdd 
gwybod  i  ba  ddosbai-th  y  mae  yn  perthyn  yn  fwyaf  priodol. 

(5.)  lUwddi  ci  ohvg  i'r  dall  o'i  enedigaeth :  loan  ix. 

(6.)  lacháu  clust  Malchus :  Luc  xxii.  51.  Mae  y  wyrth 
hon  yn  rhoddi  golwg  i  ni  ar  Grist  yn  meddyginiaethu  y 
drygau  a  achosir  gan  sêl  annoeth  ei  ganlynwyr. 

(bj  Cyfodi  y  meirw. 

(1.)  Merch  Jairus  yn  ystafell  ei  marwolaeth :  Math.  ix. 
18—25  ;  Marc  v.  22—43 ;  Luc  viii.  41—56. 

(2.)  Y  gẃr  teuanco  Nain  ar  yr  elor :  Luc  vii.  11 — 18. 

(3.)  Lazanis  o  Bethania  yn  y  bedd:  loan  xi. 

Y  gyntaf,  yn  unigferch ;  yr  ail,  yn  unigfab ;  a'r  trydydd, 
yn  unig  frawd. 

Mae  genym  hanes  am  lawcr  yn  dwyn  eu  clcifion  at  yr 
lesu  i'w  hiachâu;  ondnid  oes  son  ara  neb  criocd  yn  dwyn 
y  marw  ato  i  geisio  ganddo  oi  adgyfodi.  Yr  ocdd  cfo,  yn  y 
gwyrthiau  hyn,  yn  myncd  tu  draw  i  ddysgwyliadaii  dyn- 
ion  ;  ac  yn  dangos  ei  fod  yn  un  "  a  ddichon  wneuthur  yn 
dra  rhagorol,  y  tu  liwnt  i  bob  peth  yr  ydym  ni  yn  eu  dy- 
muno,  ncu  yn  ou  mcddwl,  yn  ol  y  ncrth  sydd  yngweith- 
redu  ynom  ni."   (Eph.  iii.  20.) 


DOSBARTHIAD    Y    ÖWYRTHIAÜ.  53 

III.      GWYETHIAU    AB    YsBRYDION. 

Yr  ydym  eisoes  wedi  gweled  awdurdod  yr  Arglwydd 
lesu,  ar  natur  a'i  deddfau,  ac  ar  glcfydau  ac  angeu.  Yn 
awr,  ni  a  gawn  edrych  arno  yn  gorchfygu  gaUuoedd  uffern ; 
ac  yn  rhyddhâu  a  gwaredu  y  trueiniaid  oeddynt  yn  cael  eu 
meddianu,  eu  gorthrymu,  a'u  poenydio  ganddynt.  Mynych 
yr  ydym  yn  darllen  yn  yr  Efengylau  am  yr  lesu  yn  hwrw 
allan  gythreuliaid.  Arwyddai  y  gwyrthiau  yma  yn  amlwg 
mai  "  i  hyn  yr  ymddangosodd  Mab  Duw  fel  y  datodai  weith- 
redoedd  diafol."  (loan  iii.  8.)  Y  gwyrthiau  ar  ysbrydion, 
a  gofnodir  yn  yr  Efengylau,  oeddynt  y  rhai  hyn : — 

1.  Bwm  y  cythraul  allan  o'r  dyn  yn  y  synayog :  Marc  i. 
21—28  ;  Luc  iv.  31—37. 

2.  Bwrw  y  ìleng  allan  o'r  dyn  yn  nyidad  y  Gadareniaid: 
Math.  Yiii.  28—34 ;  Marc  v.  i— 17;  Luc  viii.  26—37. 

3.  lachâu  dyn  mud  cythreuliy  :  Math.  ix.  82 — 34. 

4.  lachâu  un  cythreulig,  dall,  a  mud  :  Math.  xii.  22  ;  Liuc 
xi.  14. 

5.  lachâu  merch  y  wraig  o  Ganaan,  mcwn  atehiad  i  weddi 
daer  ei  mam  :  Math.  xv.  21 — 28  ;  Marc  vii.  24 — 30. 

6.  Rhyddháu  y  wraìg  a  rwymasid  gan  Satan,  am  ddeunaw 
mlynedd :  Luc  xiii.  10 — 17. 

7.  lachäu  y  bachgen  lloerig,  mewn  atebiad  i  weddi  ei  dad : 
Math.  xvii.  14—18 ;  Marc  ix.  14—27 ;  Luo  ix.  37—42. 

l''r  oedd  y  gwyrthiau  hyu  yn  weithredoedd  o  farn  ar  yr 
angelion  syrthiedig,  ac  yn  rhagarwyddion  o'u  dinystr  ar- 
swydlawn  ac  anadfei-adwy ;  ond  yr  oeddynt  yn  weithredoedd 
0  drugaredd  tuag  at  y  dyniou  truenus  a  feddienid  ganddynt. 
Rhagwelai  yr  lesu  mai  un  o'r  prif  -^NTthddadleuon  a  ddygid 
yn  erbyn  ei  wyrthiau  fyddai,  ei  fod  yn  eu  cyflawni  trwy 
swyngyfaredd ;  am  hyny,  y  mae  yn  gwrthbrofì  y  cyhuddiad 
disail  hwn  yu  mlaen  llaw,  trwy  fwrw  allan  gythreuliaid,  i 
ddangos  yn  eglur  nad  oedd  efe  mewn  cyngrair  á'r  diafol ; 
oud  ei  fod  wedi  dyfod  i'r  byd  i  ddinj'strio  ei  deyrnas.  "Ac 
os  Satan  a  fwrw  allan  Satan,  efe  a  ymranodd  yn  ei  erbyn 
ei  huu :"  &c.    (Math.  xii.  22—30 ;  Luc  xi.  14—22.) 


M  TRAETHAWD  ^JBWEINIOL. 


PENNOD    V. 

Y    GWAHANIAETH    RHWNG    GWYRTHIAU    CRIST 
A    GWYRTHIAU    ERAILL. 

I.       GWYRTHIAU    YR    Hen    DeSTAMENT. 

Yr  oedd  yn  naturiol  dysgwyl,  fel  y  sylwa  Trench,  y  buasai 
llawer  o  debygrwydd,  a  llawer  o  wahaniaetb,  rhwng  gwyrth- 
iau  y  ddwy  oruchwyliaeth.  Gan  fod  y  ddau  Destament  yn 
rhanau  o'r  un  gyfundraeth,  gallesid  dysgwyl  cyffelybrwydd 
rhwng  gwyrthiau  y  ddau;  oblegid  un  o  ddeddfau  Duw 
ydyw  fod  yr  isaf  i  gynwys  hadau,  a  rhagarwyddion,  o'r 
uchaf.  Ond  gallesid  hefyd  ddysgwyl  y  buasai  llawer  o 
wahaniaeth  rhyngddynt,  am  fod  yr  oruchwyliaeth  y  daeth- 
ai  Crist  i'w  sefydlu  yn  rhagori  cymaint  ar  yr  oruchwyhaeth 
Foesenaidd:  "  Canys  y  [pjfraith  a  roddwyd  trwy  Moses  ; 
ond  y  gras  a'r  gwirionedd  a  ddaeth  trwy  lesu  Grist."  (loan 
i.  17.)  Ac  heblaw  hyny  giccision  Duw  oedd  yn  cyflawni 
gwyrthiau  yr  Hen  Destament ;  ond  gweithredoedd  Mah 
Duw  yw  gwyrthiau  y  jjedair  Efougyl.  Naturiol,  gan  hyny, 
yw  dysgwyl  annhebygrwydd  ynddynt  i'w  gilydd.  Yr  oedd 
gwyrthiau  Crist  yn  gwahaniacthu  oddiwrth  wyrthiau  yr 
hen  oruch-wyHaeth  yn  y  ddau  beth  canlynol : — 

1.  Yn  y  duU  y  cyjiawnid  hwynt.  Yr  oodd  y  profifwydi  yu 
f^Tiych  yn  cyflawni  eu  gwyrthiau  gydag  arwyddion  o  ym- 
drech  ac  anhawsder,  a  Christ,  o'r  tu  arall,  yn  gwneud  ei 
wyrthiau  rhyfeddaf  heb  unrhyw  drafferth  nac  ymdrech. 
Mae  Moses,  pan  yn  glanhâu  Miriam  oddiwrth  y  gwahan- 
glwyf,  yn  gwaeddi  ar  yr  Arglwydd,  gan  ddywcdyd,  "  0 
Dduw,  atolwg,  meddyginiaetha  hi  yr  awr  hon  "  (Num.  xii. 
18.) ;  ond  y  mac  Crist  yu  glanháu  y  gwahanglwyfus  yn  uu- 
ig  trwy  estyu  ei  law,  a  chyffwidd  ag  ef,  gau  ddywcdyd, 


OWAHANIAETH  RHWNG  GWYRTHIAU.  I>$ 

«'Mynaf,  bydd  làn."  (jVIath.  viii.  3.)  Yr  oedd  yn  rhaid  i 
Elias  ac  Eliseus  weddio  ac  ymdrechu  yn  galed,  wrth  gyfodi 
y  meirw  (1  Bren.  xvii.  21,  22 ;  2  Bren.  iv.  21 — 35.) ;  ond  yr 
oedd  Crist  yn  dcffro  y  marw  mor  rhwydd  ag  y  deffry  y  fam 
ei  baban  bach  pan  fyddo  yn  cysgu  yn  ei  gryd.  Yr  oedd  yn 
rhaid  i  Moses  gael  ei  wialen  i  agor  y  môr,  ac  i  gyflawni  ei 
wyrthiau  eraiU  (Exod.  viii.  19 ;  vii.  5,  16 ;  ix.  23 ;  x.  13 ; 
xiv.  16.) ;  a  chael  pren  i  bereiddio  dyfroedd  chwerwon  Marah 
(Exod.  XV.  25.) ;  ac  yr  oedd  yn  rhaid  i  Elias  gael  ei  fantell  i 
bollti  yr  lorddonen  (2  Bren.  ii.  8.) ;  ac  i  Eliseus  gael  phiol- 
aid  o  halen  i  iachâu  dyfroedd  Jericho  (2  Bren.  ii.  20,) ;  ond 
yr  oedd  Crist  yn  cyflawni  y  rhau  fwyaf  o'i  wyrthiau  à'i  air 
yn  unig,  neu  à  chyffyrddiad  ei  law,  i  arwyddo  fod  y  gallu 
gwyrthiol  yn  trigo  ynddo  ef,  ac  yn  perthyn  yn  haufodol 
iddo. 

2.  Yn  eu  hyshryd  a'u  nodwedd  dyner  a  grasol.  "  Gan  fod 
Moses,"  fel  y  sylwa  un  ysgrifenydd  *'yn  ddoddf-roddwr  a 
hefyd  yn  broffwyd,  yn  gyfrwng  datguddiad  deddf  a  gras, 
ceir  y  ddwy  elfen  yn  ei  wyrthiau  ;  yr  oeddynt  ar  unwaith 
yn  wyrthiau  o  waredigaeth  a  dinystr.  Gwelir  ynddynt 
doster  Duw  a'i  ddaioni.  Y'r  oedd  gwyrthiau  yr  Hen  Des- 
tament  yn  cydweddu  à  natur  deddf."*  Yr  oedd  llawer  o 
honynt  yn  farnau  dychrynllyd,  ac  yn  amlygiadau  arswyd- 
lawn  0  ddigofaint  sanctaidd  Duw  yn  erbyn  pechod.  Felly 
yr  oedd  gwyrthiau  yr  Aifft,  ac  amryw  o'r  rhai  a  wnaed  ya 
yr  anialwch.  Gwnaeth  Elias  ac  Eliseus  hefyd  wyrthiau  i 
ladd  eu  herlidwyr.  (2  Bren.  i.  10—12 ;  ii.  23—25.)  Yr 
oedd  rhai  megys  Miriam,  Gehazi,  ac  Uzziah,  yn  cael  eu 
taro  â'r  gwahanglwyf  trwy  wyrth  (Num.  xii.  10  ;  2  Bren. 
V.  27  ;  2  Cron.  xxvi.  19.) ;  ond  glanhâu  y  gwahangleifiou 
yr  oedd  Crist,  ac  uid  taro  ei  elynion  â'r  gwahanglwyf. 
Mae  genym  hanes  yn  yr  Hen  Destament  am  un  llaw  iach 
yn  cael  ei  tharo  â  barn  (1  Bren.  xiii.  4.) ;  ond  nid  am  law 
wedi  gwywo  yn  cael  ei  hiachâu.  Ond  daeth  Mab  y  dyn, 
"  nid  i  distrywio  eneidiau  dynion,  ond  i'w  cadw;"  ac  ara 

*  Gwel  "  Trasthodydo,"  Hydref,  1363. 


66  TRAETHAWD  ARWEINIOL. 

hyny,  yr  oedcT  ei  boll  wjn.'tliiau  ef  yn  weithredoedd  llawn 
o  di-ugaredd  a  gras.      Un  wyrth  yn  unig  a  wnaeth  efe 
i  felldithio  ;  ac  nid  ar  Judas,  na  Chaiphas,  na  Herod, 
na  Philat,  y  disgyuodd  y  felldith  y  tro  hwnw;  ond  ar  ííìgya 
bren  difi'rwyth  yn  ochr  y  fiordd. 

•      II.    GWYRTHIAU  Y  FfüG  EfENGYLAU. 

Mae  y  fifug  Efengylau  sydd  ar  gael  yn  dra  addysgiadol 
a  gwasanaethgar,  fel  y  maent  yn  dangos  i  ni  pa  fath  efengyl 
a  wnaed,  a  pha  fath  Grist  a  ddyfeisiwyd,  pan  aeth  dynion 
i  geisio  gwneuthur  hyny  trwy  eu  dyfais  eu  hunain  yn  unig, 
heb  unrhyw  gynnorthwy  goruwchnaturiol.  Wrth  gymharu 
y  pedair  Efengyl  â'r  rhai  h}Ti,  yr  ydym  yn  cael  mantais 
neillduol  i  ganfod  rhagoriaeth  a  gogoniant  y  gwir  Efeng- 
ylau.  "  Y  mae  y  ffug  Efengylau,"  medd  Bushnell,  "wedi 
eu  hysgrifenu  gan  ddj^nion  oeddynt  yn  byw  mor  agos  i 
ddyddiau  y  Gwaredwr,  fel  y  gallwn  ddarganfod  yn  eu  hadd- 
tn-niadau  pa  fath  febyd  a  allasai  dychymj-g  noeth  yr  oes  hono 
ei  ffurfîo.  Tra  y  mae  yr  Efengylau  yn  dweyd  yn  eghir  na 
ddarfu  i'r  lesu  wneuthur  itnrhyw  wyrthiau  hj^d  onid  oedd 
wedi  dechreu  ar  ci  wcinidogaeth  gyhoeddus,  ac  iddo  dde- 
chreu  yn  ei  wyrth  yn  Cana,  y  mae  y  rhai  hyn  yn  awyddus 
i'w  wneuthur  yn  aruthrbeth  (prodigi/)  yn  ci  fobyd."  Mae  yn 
hynod  fod  yr  holl  wyi'thiau  a  briodoUr  iddo  yn  y  llyfrau 
hyn  wedi  cacl  eu  cyflawni  cyn  iddo  gael  ei  fodyddio  gan 
loan — mcwn  geiriau  eraill,  y  mae  yr  ysgrifeniadau  dir- 
mygus  hyii  yn  honi  iddo  wneud  ci  wyrthiau  i  gyd  yn  y  ty- 
mhor  y  dywcd  ci  hancs  gwirioneddol  na  wnaeth  efe  yr  un 
wyrth.  Nid  anfuddiol,  fo  allai,  fyddai  rhoddi  yma  ycbydig 
engreifTtiau  o'r  gwyrthiau  a  briodohr  i'r  lesu  yn  y  fl'ug 
Efengylau,  er  mwyn  i'r  darllenydd  gael  mantais  i  wel- 
ed  y  gwalianiaeth  rliyngddynt  û'i  wyrthiau  gwirionodd- 
ol.  Hwy  a  ddywcdunt  iddo,  ar  uu  achlysur,  crlyn  y 
plant  craill  yu  ci  ddigofaint,  y  rhai  a  wrthodcnt  gyd 
chwai-eu  ag  ef,  gau  eu  troi  yn  fynod.   Y  mao  plentyn  arall 


GWAHANIAETH  RHWN»  GWYRTHIAU.  67 

yn  rhedeg  yn  ei  erbyn  yn  ddamweiniol  gan  ei  daflu  i  lawr ; 
ac  y  mae  yntau  yn  ei  ddigofaint  yn  ei  ladd  â'i  air  yn  unig. 
Ar  acliylusur  arall,  dywedir  i  ddadl  gyfodi  rhyngddo  û'i 
athraw,  yn  nghylch  y  ffordd  i  ddysgu  llythjTenau  y  wyddor 
Hebraeg,  a  phan  darawyd  ef  gan  ei  athraw,  iddo  yntau 
wywo  ei  fraich  a'i  daflu  i  lawr  yn  farw.  Y  mae  yn  myned 
yn  mlaen  fel  hyn  i  gyflawni  gwyrthiau  o  ddial,  nes  y  mae 
Joseph  o'r  diwedd  yn  dweyd  wrth  Mair  fod  yn  rhaid  iddynt 
ei  gadw  yn  y  tŷ,  am  fod  pawb  y  cyíìröid  ef  yn  eu  herbyn 
yn  trengu.  Tra  yn  faban  yn  mreichiau  ei  fam  y  mae  yn 
gorchymyn  i  balmwydden  blygu,  fel  gallai  Mair  dj'nu  ei 
ôrwyth,  ac  y  mae  y  goeden  yn  ufuddhàu.  Y  mae  j'n  myned 
i  hwdỳ,  tra  y  mae  y  lUwiedydd  allan,  ac  yn  taflu  yr  holl 
wisgoedd  a'r  gwëoedd  a  all  efe  ganfod,  i  gerwyn  o  im  Ihw ; 
oud  erbyn  eu  tynu  allan,  wele,  y  maent  oll  wedi  eu  Uiwio 
bob  un  o'r  lliw  penodol  a  archesid.  Y  mae  efe,  a  rhai  o 
blant  y  pentref,  un  diwrnod,  yn  gwneud  llun  adar,  ac  aui- 
feihaid  o  glai,  a  phan  y  mae  pob  \m  yn  canmol  ei  waith  ei 
hun,  y  mae  yr  lesu  yn  dweyd  y  rhoddai  efe  fywyd  yn  ei  gre- 
aduriaid,  a  chyda  y  gair,  wcle  ei  adar  ef  yn  ehedeg,  a'r 
creaduriaid  craiU  yn  dechreu  neidio  a  chwareu,  ac  ar  ei 
archiad  y  maeut  oll  yn  dychwelyd  ato,  ac  yn  bwyta  o'i  law. 
Dro  arall,  y  mae  ei  fam  yn  ei  anfon  i'r  ffynon  i  ymofyn  dwfr, 
ac  wedi  tori  ei  biser,  y  mae  yn  Äyfod  â'r  dwfr  i'r  tŷ  yn  ei 
gochh  Dywedir  hefyd  i'r  ých  a'r  asyn  ei  addoh,  pan  ydoedd 
yn  faban  yn  y  preseb.  Fcl  yr  arwydda  y  dyf}*niadau  hyn, 
nid  yw  y  ffug  Efengylau  ond  anialwch  diffi-wyth,  yn  llawn 
o  ryfeddodau  heb  un  amcan  na  dyben  iddynt.  Mae  y  Crist 
abortreiadirynddynt  yn  ymddangos  yn  debycach  i  swynwr 
díalgar  a  galhiog,  i'w  ochel  a'i  arswydo,  nag  i  Waredwr 
dwyfol  a  thrugarog,  wedi  dyfod  i'r  byd,  "  nid  i  ddamnio  y 
byd ;  ond  fel  yr  achubid  y  byd  trwyddo  ef."  (loan.  iii.  17.) 
"Dyma,"  medd  Bushnell,  "yr  hyn  a  ddyry  Efengyl  y 
Mabolaeth  i  ni,  fel  darluniad  o  febyd  rhyfeddol  yr  lesu. 
Mor  aunhebyg  yw  y  blodeuyn  paradwys  sanctaidd  hwnw, 
a  ddarlunir  yn  y  gwir  Efengylau,  a'r  hwn  y  gwna  ychydig 


58  TRAETHAWD  AEWEINIOL. 

gyffyrddiadau  dysyml  iddo  flodeuo  mewn  bunan-brawf  pryd- 
fertb  o"n  blaen  I  Yr  ydym  yn  edrycb  megys  ar  agoriad  y 
blodeujrn  cysegredig,  pan  yn  darllen  diwecM  yr  ail  bennod 
o  Luc,  ac  megys  yn  sawrio  perarogledd  yn  cael  eioliwyfanu 
arnom  o  fydoedd  eraill."* 

III.    GWYRTHIAU  PaGANAIDD  A  PhABYDDOL. 

Honir  fod  rbai  personau,  yn  mhlith  y  paganiaid,  yn  yr 
hen  oesoedd,  yn  meddu  gallu  gwyrtbiol ;  ac  y  mae  eglwys 
Ehufain,  fel  y  mae  yn  bysbys,  yn  honi  fod  y  doniau  gwyrth- 
iol  yn  parbâu  ynddi  hi  trwy  yr  oesau  a  bod  gwyrthiau  dirif 
wedi  eu  cyflawni  gan  ei  chardinabaid,  ei  hoffeiriaid,  a'i 
seintiau.  Ni  chaniata  gofod  i  ni  yn  bresenol  gynyg  olrbain 
y  chwedlau  celwyddog  a  daenwyd  yn  ngbylch  y  gwyrthiau 
byn.  Ond  p^vy  bynag  a  gymero  y  draíîerth  i  wneuthur 
hyny,  fe  wel  yn  eglur  y  fath  annbraethol  wahaniaeth  sydd 
rbwng  y  dystiolaeth  a  gynygir  o'u  plaid,  â'r  profion  nerthol 
sydd  genym  o  ddidwylledd  a  gwirionedd  gwyrtbiau  Crist ; 
ac  eto  y  mae  anffyddwyr  mor  afresymol  â  haeru  gan  mai 
"rhyfeddodau  gau"  ydyw  gwyrthiau  y  pagauiaid  a'r  pabydd- 
ion,  y  dylid  ymwrtbod  û  gwyrtbiau  y  Beibl^befyd  fel  twyll. 
Ond  nid  yw  gau  wyrtbiau  yn  profì  nad  oes  gwir  wyrthiau, 
mwy  nag  y  mae  arian  drwg  yn  profi  nad  oes  arian  da ;  ac 
nid  oes  neb  mor  ffol  à  gwrthod  pob  matb  o  arian,  am  fod 
arian  drwg  yn  cael  eu  llcdacnu.  Y  mae  yr  arian  drwg  yn 
yn  liytrach  yn  profi  fod  arian  da,  ac  y  mae  y  rbitb  a'r  cysgod 
yn  dangos  fod  sylwedd  yn  hanfodi  yn  rhywle  ;  a'r  un  modd 
y  mae  gwyrthiau  twyllodrus  yn  profì  fod  gwir  wyrthiau 
wedi  eu  gwneud  rywbryd ;  a  bod  tuedd  rcddfol  mewn  dyniou 
i  gredu  yn  y  goruwchnaturiol. 

•  "  Trench  on  th*  Uiraelei,"  p.  p.  42—40;  Buihnell  on   the  "  Supernatural, 
Chap.  X. 


DIFLÂNIAC    Y   DONIAU    aWYBTHIOL.  §9 


PENNOD  VI. 
DIFLANIAD  Y  DONIAU  GWYRTHIOL. 

Y  MAE  rhai  yn  dal  parhâd  gwyrthiau  ;  ond  yn  hollol  ddi- 
sail,  debygid.  Yr  ydym  yn  credu  yn  gadarn,  ao  yn  addef 
yn  rhwydd,  fod  rhagluniaeth  y  nef  yn  fynych  yn  cyfryngu 
mewn  modd  amlwg  a  hynod  iawn,  ar  ran  dynion  duwiol, 
yn  enwedig  mewn  adegau  o  gyfyngder  a  pherygl;  a  bod 
pethau  rhyfedd  yn  cymeryd  lle  yn  aml  mewn  atebiad  i 
weddiau  ífyddiog  rliai  o  blaut  Duw ;  ond  er  y  gall  y  peth- 
au  hyn  ymddangos  yn  rhyfedd  iawn,  eto  nid  ydynt  yn 
wyi-thiau,  j'n  ystyr  briodol  y  gair.  Y  mae  yn  ddiau  fod 
Uawer  engrailTt  o  iachâd  anghyffredin  wedi  dygwydd  hefyd, 
0  bvyd  i  bryd,  trwy  ddylanwad  grymua  a  dirgelaidd  y 
meddwl  ar  y  corff.  Ond  gellir  dweyd  yn  hyf,  nad  oes  neb 
yn  y  byd,  yn  awr,  yn  medi-u  agoryd  llygaid  y  deillion  â 
chlai,  neu  à  gair  yn  unig,  a  chyfodi  y  meirw,  &c. ;  ac  na 
plirofwyd  eto  fod  y  fath  beth  â  gwyrth  icirioneddol  a  diain- 
henol,  wedi  ei  chyflawni  ar  ol  yr  oesau  boreuaf  o'r  cyfuod 
Cristionogol.  Mae  jt  holl  wj'rthiau  yr  honir  iddv'nt  gael 
eu  gwneuthur  yn  y  pymtheg  can'  mlynedd  diweddaf,  gau 
wahanol  bersonau,  a  chan  ddclwau  a  chreiriau,  neu  wedd- 
ilHon  seintiau,  naill  ai  yn  di'iciau  twyllodrus,  o  eiddo  dyn- 
ion  cyfrwys  a  dichellgar  (Math.  xxiv.  24  ;  2  Thes.  ii.  9.) ; 
neu  ynte,  yn  bethau  y  gellir  cyfrif  am  danjTit  ar  egwyddor- 
ion  naturiol.  Mae  llawer  ya  meddwl  fod  darfyddiad  y  don- 
iau  gwyrthiol  yu  anffawd  a  cholled  ddirfawr,  ac  mai  angh- 
rediuiaeth  yr  eglwys  yw  yr  achos  na  byddent  yn  cymeryd 
lle  eto,  fel  cynt.  Ond  ^Tuddengys  i  ni  fod  hyn  yn  gam- 
syniad  ;  ä  bod  eu  darfyddiad  yn  arwydd  o  gynydd,  yn 
liytrach  nag  o  ddirywiad.  Dymunwn  gyflwyno  y  sylwadau 
canlynol  ar  y  mater  i  ystyriaeth  y  darDcnydd  : — 

1 .     Y  mae  lle  i  gredu  nad  oeddynt  erioed  wedi  eu  bwriadu  i 


60  TRAETHAWD   ARWEINIOL. 

haràliu.  Yr  ydym  yn  cael  i'r  rhan  fwyaf  o  lawer,  o  wyrth- 
iau  yr  Hen  Destament,  gael  eu  cyflawni  ar  ddwy  adeg  neill- 
duol,  }Ti  hanes  cenedl  Israel,  sef  yn  nyddiau  y  Moses  a 
Josuah,  wrth  sefydlu  yr  oruchwyliaeth  luddewig ;  ac  yn 
nyddiau  Ehas  ac  Ehseus,  megys  i  ail  sefydlu  addoHad 
Jehofah,  neu  yn  hytrach,  i  gadarnhâu  ei  sefydliad,  pan 
oedd  euhinaddoHaeth  wedi  fíynu  i  raddau  dychrjmllyd  yn 
y  wlad,  ac  yn  cael  ei  noddi  gan  frenhinoedd  annuwiol 
Israel.  Ychydig,  mewn  cymhariaeth,  o  dduwioHon  yr  Hen 
Destament  a  gynysgaeddwyd  â  gallu  gwyrthiol ;  ac  ar  dde- 
chreuad  cyfnodau  newyddion  a  phwysig,  yn  hanes  yr  eglwys 
luddewig  y  gwnaed  y  rhan  fwyaf  o  lawer  o  wyrthiau  yr 
oruchwyHaeth  hono.  Mae  hyn  yn  arwyddo  mai  pethau  yn 
perthyn  yn  benaf  i  sefydHad  goruchwyliaeth  newydd,  ac 
nid  pethau  i  ddygwydd  yn  feunyddiol  a  pharhaus  yw 
gwyrthiau,  Pethau  priodol  i'r  eglwys  yn  ei  chyflwr  mab- 
anaidd  ydynt.  "  Dillad  magu  yr  eglwys  oeddj'^ut,"  medd 
Thomas  FuUer,  ♦'  ac  nid  gwisgoedd  iddi  ar  ol  tyfu  i'w  chyf- 
lawn  faintioH."  Ncu,  geHid  eu  cymharu  i'r  adeilglwyd 
(scaffold),  yr  hon  sydd  yn  cacl  ei  thyuu  i  lawr,  a'i  gosod  o'r 
neiHdu,  wedi  i'r  adcilad  gael  ei  gorphen.  Mae  Hawer  o 
bethau  anghyffrediu  yn  cymeryd  Ho  yn  aml  ar  csgyniad 
brenin  i'w  orsedd.  Ehenir  Hawer  o  roddion,  a  rhyddheir 
carcharorion,  &c.,  yn  fynych  ar  achlysuron  o'r  fath;  ond 
wedi  i'r  brenin  unwaith  gj-meryd  cyflawn  feddiant  o'r  or- 
sedd,  a  chacl  ei  gydnabod  gan  y  deyrnas,  y  mae  y  petliau 
hynod  a  wneid  ar  adeg  ei  goroniad,  ac  mewn  cysyHtiad  â'i 
gyhocddiad  yn  freuin,  yn  peidio.  lîhyw  bcthau  tebyg  i  hyn 
oedd  y  gwyrthiau  :  arwj'ddion  a  rhyfcddodau  cydfyncdol  àg 
esgyniad  Breuin  Síon  i'w  orsedd  oeddynt.*  Awgi'yma  yr 
apostol  yn  1  Cor.  xiii.  8 — 10,  mni  pethau  i  ddiflanu  yn  fuan 
oeddynt.  Ymddengys  fod  yr  apostol  yma  yn  cyfcrbynu 
scfyHfa  yr  cglwys  wedi  iddi  gael  y  Testnraent  Ncwydd  yn 
gyflawn,  á'i  scfyHfa  pan  nad  oedd  ganddi  ond  ycliydig  o 
hono ;  yn  gystal  ü  scfyHfa  y  Cristion  ar  y  ddacar  a'i  sefyHfa 

'  Owol  «ylwadnu  Treuch  ar  j  nialer  yu  el  "  Holtt  on  the  iíiraeUi,"  tudaM  47—60. 


DIFIiANWYD  Y  DONIAU  OWYRTHIOL.  61 

wynfydedig  yn  y  nef.  Yr  oedd  y  rhagfynegiad  i  gael  ei  gyf- 
awui,  mewn  rhan  yn  y  byd  yma,  trwy  ddiflaniad  y  doniau 
gwyrthiol,  wedi  i'r  eglwys  gyrhaedd  megys  i  oedran  g\vr, 
yr  hyn  a  wnaeth  pan  orphenwyd  y  Datguddiad  dwyfoh 

2.  Nid  ydynt  mìcyach  yn  anrienrheidiol.  Er  fod  y  dawn 
gwyrthiol  wedi  pêtdio,  eto  y  mae  y  gwyrthiau  eu  hnnain 
genym  yn  barhaus,  yn  yr  Ysgi'ythyrau ;  ac  felly  y  mae  gan 
yr  eglwys,  yn  mhob  oes  a  gwlad,  gystal  mantais  i  gael 
addysg  a  lles  trwyddynt,  ag  oedd  gan  y  bobl  a'u  gwelsant 
yn  cael  eu  cyflawni.  Y  mae  hanes  y  gwyi*thiau  a  wnaed 
ar  sefydhad  Cristionogaeth,  gan  hyny,  yn  gwneud  eu  par- 
had  yn  ddiaugenrhaid.  Buasai  yn  fwy  o  foddhad  i'n  cyw- 
rcinrwydd,  yn  ddiau,  gael  eu  gweled  a'n  Uygaid,  na  darllen 
eu  hanes  ;  ond  pan  y  byddom  yn  teimlo  tuedd  i  eiddigeddu, 
wrth  y  rhai  a  gawsant  y  fraint  o  fod  yn  llygaid-dystion  o 
honyut,  bydded  i  ni  gofio  geiriau  y  Gwaredwr :  "  Bendi- 
gedig  yw  y  rhai  ni  welsant,  ac  a  gredasant." 

Yr  oedd  gwyrthiau  yn  angenrheidiol  i  brofi  dwyfol  anfon- 
iad  ac  awdurdod  y  profifwydi  a'r  apostolion,  am  fod  gan- 
ddynt  hwy  genadwri,  wedi  ei  derbyn  yn  uniongjTchol  a 
digyfrwng  oddiwrth  Dduw,  i'w  chyhoeddi.  Ond  nid  yw  yr 
Arglwydd  yu  rhoddi  datguddiadau  felly  i  neb  yn  bresenol, 
wedi  i'r  gyfrol  ysbrydoledig  gael  ei  gorphen.  Pe  deuai 
rhyw  ddysgawdwr  atom  gan  honi  fod  ganddo  ryw  athraw- 
iaeth  newydd  i'w  chyhocddi,  wedi  ei  chael  jti  uniongyrchol 
o'r  nefoedd,  trwy  ddatguddiad  goruwchnaturiol,  fel  yr  hen 
broffwydi  gynt,  teg  fyddai  galw  arno  i  wneud  gwyrth  ddi- 
amheuol  i  brofi  ei  ddwyfol  anfoniad ;  a'n  dyledswydd  fyddai 
pcidio  gwrando  ar  y  "  breuddwydydd  breuddwyd"  hwnw, 
hyd  nes  y  gwnelai  hyny.  Pan  y  mae  Cenhadon  Cristion- 
ogol  yn  myned  allan  i  wledydd  paganaidd,  nid  myned  yno 
i  gyhoeddi  athrawiaethau  wedi  eu  datguddio  iddynt  trwy 
ddwyfol  ysbrydoliaeth  y  maent ;  oud  myned  yno  i  hregethu 
y  Beibl,  yr  hwn  y  mae  ganddyut  ddigou  o  brofion  o'i  ddwy- 
foldeb  i  gyfcirio  atyut,  fel  nad  oes  eisieu  iddyut  hwy  eu 
hunain  wneud  gwj-rthiau  i  brofi  mai  gair  Duw  ydyw.  Mae  y 


02  TRAETHAWD    ARWEINIOL. 

Testament  Newydd,  yr  argraíf-wasg,  a'r  gelfyddyd  feddygol 
hefyd,  yn  awr  yn  llenwi  lle  llawer  o'r  doniau  gwyrthiol, 
oedd  yn  yr  eglwys  yn  yr  oes  apostolaidd.  Mae  Cymdeithas 
y  Beiblau,  trwy  gyfìeithu  yr  Ysgrythyrau  i  wahanol  ieith- 
oedd,  yn  g^vneud  yr  un  peth  yn  bresenol  ag  a  wneid  ar 
ddydd  y  Pentecost,  trwy  y  "tafodau  ^^ahanedig  megys  o 
dân,"  a  ddisgynodd  ar  yr  apostolion.  Mae  dynion  o  ugeiniau 
o  wahanol  ieithoedd,  yn  awr  yn  clywed  y  Gymdeithas  fen- 
dithiol  hon  yu  Uefaru  wrthynt,  bob  un  yn  eu  hiaith  eu  hun- 
ain,  yn  yr  hon  y  ganed  hwyní,  fawrion  weithredoedd  Duw. 

3.  Buasai  y  rhai  Sìjdd  yn  parhäu  yn  eu  hanghrediniaeth 
1/71  ngicyneb  y  manteision  sydd  ganddynt,  yn  dra  thehygol  o 
harhân  felly  er  giceled  gwyrthiau  yn  cael  eu  cyflaimi.  Gwydd- 
om  mai  felly  y  parhâodd  llawer  o'rluddewon,  yn  ngwyneb 
gwyrthiau  y  Gwaredwr  : — "  Eithr  dywedais  wrthych," 
meddai,  "  i  chwi  fy  ngweled  ac  nad  ydych  yn  credu."  '•  Ac 
er  gwneuthur  o  hono  cf  gymaiut  o  arwyddion  yn  eu  gŵydd 
hwynt,  ni  chredasant  ynddo."  "  Oni  wrandawant  ar  Moses 
a'r  proífwydi,  ni  chredent  chwaith  pe  codai  un  oddiwrth  y 
meirw."  (loan  vi.  36  ;  xii.  37  ;  Luc  xvi.  31.)  Mae  yn  de- 
bygol  y  dychrynent,  pe  codai  un  oddiwrth  y  meirw ;  ond  ni 
chredcnt ;  fel  y  mae  hanes  llawer  o'r  rhai  o  welsant  Lazarus 
o  Bethania,  ar  ol  ei  adgyfodiad,  yn  nghyda  hanes  y  milwyr 
oeddynt  wrth  fedd  y  Gwaredwr,  fore  y  trydydd  dydd,  yn 
profì. 

4.  Buasai  eu  parhád  yn  dinystìio  eu  dylanwad.  Mae  yn 
ffaith  hysbys  fod  dynion  yn  cynefìno  yn  fuan  â'r  pethau 
rhyfeddaf,  nes  y  maent  yn  colli  eu  heffaith  arnynt ;  ac  felly 
pe  buasai  gwyrthiau  yn  bethau  arferol  a  chyft'redin  aethai 
dynion  yu  mhen  amser  yn  ddiystyr  o  honynt.  Mao  genym 
ddigon  0  brofìon  o  hyn  yn  hanes  mcibion  Isracl  yn  yr  an- 
ialwch.  Diau  i'r  olwg  ar  y  inanna,  pan  y  gwclsant  ef 
gyntaf,  wcdi  ci  wlawio  o'r  nefoodd,  ar  wyncb  yr  anialwch, 
0  amgylch  ou  pebyll,  eu  llenwi  á  eyndod  a  diolchgarwch ; 
ond  aethant  yn  fuan  i  edrych  ar  "  fara  angelion,"  gyda 
chyn  lleied  o  fiyndod,  ag  yr  ydym  ninau  yn  edryoh  ar  yr 


DIFLANIAD   Y   DONIAU    GWYRTHIOL. 


68 


ỳd  melwynwyn,  yn  chwareu  dan  yr  awelon,  ac  yn  addurno 
ein  meusydd  yn  adeg  y  cynliauaf.  Mawr  oedd  eu  syndod 
a'u  llawenydd  pan  .darawodd  Moses  y  graig  a'i  wialen,  ac  y 
rhuthrodd  cyíiawnder  o  ddyfroedd  allan  o  galon  y  graig, 
yn  rhaiadr  trochionog  a  thrystfawr  i'w  diodi  hwynt,  a'u 
hanifeiliaid,  pan  oeddynt  ar  drengu  o  syched.  Ond  gaû 
i'r  afon  wyrthiol  hon  barhâu  i  ganlyn  y  gwersyll,  ara  yn 
agos  i  ddeugain  mlynedd,  hcb  i  wrcs  yr  haul  ei  sychu,  nac 
i  dywod  crasboeth  yr  anialwch  ei  llyncu,  aethant  yn  fuan  i 
edrych  arni  gyda  chyn  lleied  o  sj'ndod  ag  yr  ydjTn  ninau 
yn  edrych  ar  y  ffrwd  a  ddichon  fod  yn  lUfo  heibio  i'n  tai. 
Yr  oedd  y  golofn  niwl  a  thân  yn  myned  o'u  blaen  i  ddan- 
gos  y  fifordd  iddynt,  ac  hefyd  yn  ymdaenu  dros  y  gwersyll 
ar  fiurf  gwhiwlen  (umhrella)  anforth,  haner  agored,  i'w 
cysgodi  rhag  pelydrau  llosgedig  yr  haul  yn  Arabia  boeth, 
a  hyny  am  ddeugain  mlynedd,  heb  i'r  niwl  gael  ei  ddileu 
gan  yr  haul,  na'i  chwalu  gan  y  gwyntoedd,  ac  heb  i'r  tán 
gael  ei  ddiffodd  gan  y  gwlawogydd  a'r  tymhestloedd.  Dys- 
gleiriai  y  tân  oedd  yn  y  golofn  trwy  y  niwl  bob  nos  i  oleuo 
yr  holl  wersylL  Ond  cr  mor  rhyfedd  oedd  y  golofn  oruwch- 
naturiol  hon,  aeth  plant  Israel  cyn  hir  i  edrych  arni  gyda 
chyn  lleied  o  syndod  ag  yr  ydym  ninau  yn  edrych  ar  yr 
liaul,  y  lloer,  neu  yr  enfys.  Dengys  hyn  mor  dueddol  yw 
dynion  i  gynefiuo  á'r  gwyrthiau  rhyfeddaf ;  ac  felly  pe  bu- 
asai  gwyrthiau  yn  cael  eu  gwneud  yn  barliàus  aethai  y  byd 
i  edrych  arnynt  fel  pethau  hoUol  gyffredin.  Priodol  y  dy- 
wed  un,  nad  yw  nerth  gwyrthiau  fel  nerth  byddin — yn  beth 
i'w  ychwanegu  trwy  liosogi  eu  nifcr. 

5.  Wedi  i  ddigon  o  arwyddion  gael  eu  rhoddi  ar  sefijdliad 
Cristionogaeth,  i  ateb  prif  ddyhenion  ywyrthiau,  ni  buasai  en 
parhâu  ond  porthi  cywreinrwydd  dyiúon.  Wedi  i  Grist  roddi 
digon  o  brofion  i'r  luddewon  o'i  ddwyfol  anfoniad,  y  mae 
yn  eu  beio,  ac  yn  eu  ceryddu,  am  geisio  ychwancg  o  arwydd- 
ion ;  ac  yn  gwrthod  boddloni  eu  cywrcinrwydd,  trwy 
wneuthur  rhagor  o  wjTÍhiau  yn  eu  gŵydd,  fel  y  ceisient. 
(Math.  xii.  88,  89  ;  xvi.  4  ;  Marc  viii.  12 ;  loan  iv.  48.) 


64  TRAETHAWD    ARWEINIOL. 

6.  Maeyn  anhawdd  penderfynu  yn  sicrpa  bryd  ypeidiodd  y 
gn-;/rthian.  Mae  yr  enwog  Chrysostom,  jt  hwn  a  anwyd  tua'r 
flwyddyn  354,  yn  dweyd  yn  bendant  nad  oeddynt  yn  cael 
eu  cyflawni  yn  ei  ddyddiau  ef.  "Na  fydded  i  neb,"  medd- 
ai,  "  liaeru  fod  y  ffaitb  nad  oes  dim  gwyrthiau  yn  cymeryd 
lle  yn  awr,  yn  profi  na  wnaed  gwyrthiau  yn  nyddiau  yr 
apostolion :  yr  oeddynt  yn  ddefuyddiol  y  pryd  hwnw,  ond 
ni  byddent  felly  yn  awr."  Yna  y  mae  yn  myned  rhagddo 
i  egluro  a  phrofi  paham  na  buasent  felly.  Mae  yn  dra 
thebygol  mai  yn  raddol  y  diflanodd  y  doniau  hyn  o'r  eg- 
Iwys,  fel  jr  oedd  y  personau  hyny  a  ddcrbyniasent  y  doniau 
trwy  arddodiad  dwylaw  yr  apostolion,  yn  meirw  o  un  i  un. 
Yr  oedd  gan  yr  apostolion  awdurdod  i  gyfrauu  doniau 
gwyrthiol ;  ond  nid  yw  yn  ymddangos  fod  gan  y  rhai  a'u 
derbynient  oddiwrtliynt  alkx  ì'av  cyfranu  i  eraill. 

7.  Yn  ngwyneb  fod  y  doniau  gwi/rthiol  wedi  diflanu,  y  mae 
yn  hyfryd  meddwlfod  y  pethait  pwysicaf  a  gwerthfawrocaf  yn 
aros,  ac  yn  parháu.  "  Yr  awrhon  y  mae  yn  aros  ffydd,  go- 
baith,  cariad."  (1  Cor.  xiii.  13.)  Y  mae  dawn  mewn  llawer 
mwy  o  fri  yn  mhhth  dynion  na  gras  ;  ond  y  mae  gras  cad- 
wedigol,  cr  hyny,  yn  annhraetliol  werthfawrocach  na'r 
doniau  mwyaf  godidog.  Cariad,  fel  y  dengys  yr  apostol, 
yw  y  peth  mwyaf  a  gwerthfawrocaf ;  ac  y  mae  hwnw  yn 
beth  y  gall  pawb  ei  ícdda  ;  oblegyd  fe  fedr  y  plentyn  bach, 
a'r  wraig  weddw  dlawd,  garu  gystal  â'r  angel  a'r  scraff.  Y 
mae  cael  gras  i  dosturio  Avrth  y  tlawd,  ac  i'w  gynorthwyo 
trwy  elusen,  yn  well  na  chael  gallu  i  symud  ymaith  ei 
drueni  trwy  wyrth.  Y  mao  cael  gras  i  beidio  caru  aur, 
mwy  na'r  cerig  sydd  dau  ein  traed,  j'n  Avell  o  lawcr,  na 
chael  gallu  i  droi  y  cerig  sydd  dan  ein  traed  yn  aur ;  ao  y 
mae  cacl  gras  i  farw  dros  Grist,  po  byddai  eisieu,  yn  llaw- 
er  gwcll  na  chacl  gallu  i  godi  y  marw  yn  cnw  Crist.  Nid 
ocs  dawn  gwyrthiol  i'w  gael  yn  awr ;  ond  y  mao  gras  cad- 
wedigol  i'w  gacl  o  hyd.  Y  blodcu  prj'dferth  ar  "  Bron  y 
Bywyd  "  oedd  y  gwyithiau ;  rhagarwyddion  o'r  bendithion 
ysbrydol  sydd  yn  Nghrist  oeddynt.    Yr  oodd  y  Prcn  yn  ei 


DIlf'LANIAD    Y    DONIAü    GWYRTHIOL.  65 

lawn  flodeu  ddeunaw  can'  mlynedd  yn  ol ;  ac  0  !  yr  olwg 
ogoneddus  oedd  arno ;  ond  er  fod  y  blodeu  wedi  diflanu,  er 
ys  amser  maith  bellach,  eto  y  mae  rhywbeth  gwell  wedi 
dyfod  yn  eu  lle,  sef  cnwd  toreithiog  o  flrwythau  aeddfed  a 
danteithiol — maddeuant,  sancteiddrwydd,  nerth,  tangnef- 
edd,  a  chysur,  &c.  Gobeithio  y  gwyddost  ti,  aminau,  ddar- 
llenydd  caredig,  am  brofiad  yr  eglwys,  pan  y  dywedai, 
"  Bu  dda  genyf  eistedd  dan  ei  gysgod  ef,  a'i  ffrwyth  oedd 
felus  i'm  gcnau."    (Can.  ii.  3.) 


Y    GWYETHIAU. 


I. 

TROI  Y  DWFR  YN  WIN. 

"  ílyn  0  ddechreu  gwyrthiau  a  wnaeth  yr  lesu  yn  Cana  Oalilea, 
ac  a  eglurodd  ei  ogoniant;  a'i  ddyagyhìion  a  gredasant  ynddo." 

lOAN  ii.  1 — 11. 

Y  MAE  y  briodas  fechan,  y  sonir  am  dani  yn  neclireu  y  ben- 
nod  hon,  yn  taflu  lioll  briodasau  brenhinol  y  byd,  er  cy- 
maint  eu  mawrcdd  a'u  rhwysg,  i'r  cysgod.  Yr  hyn  a  wnaeth 
y  briodas  hon  yn  fwy  enwog  a  dyddorol,  nag  unrhyw  bri- 
odas  arall  fu  yn  y  byd  erioed,  oedd  gwaith  yr  lesu  yn  ei 
hanrhydeddu  á'i  bresenoldeb,  ac  yn  gwneuthur  ei  W}Tth 
gyntaf,  neu  o  leiaf  ei  wyrth  gyhoeddus  gyntaf,  ynddi. 

Ond  er  mai  hon  oedd  y  wyrth  gyntaf  a  wnaed  gan  Grist 
ei  hun,  eto,  yr  oedd  llawer  o  wyrthiau  wedi  eu  gwneud 
arno,  ac  erddo,  o'r  blacn,  i'r  d^'ben  o  egluro  ei  ogoniant.  Er 
mai  morwyn  dlawd,  ac  nid  pendefiges  urddasol,  oedd  ei  fam ; 
RO  er  iddo  gael  ei  eni,  nid  mewn  palas  gorwych,  ond  yn 
llety  yr  anifail ;  a'i  ddodi  i  orwedd,  nid  mewn  cryd  goreur- 
edig  ond  yn  y  prescb,  eto  yr  oedd  mwy  o  ogoniant  yn  nglỳn 
á'i  enedigaeth,  nag  a  fu  yn  nglyn  âgenedigaeth  unrhyw  dy- 
wysog  na  brenin  dacarol  erioed.  Llcwyrchodd  rhyw  oleuni 
dysglaer,  o  amgylch  y  bugeiliaid  y  noswaith  y  ganed  ef,  fel 
pe  buasai  y  ddiuas  uefol  wedi  ei  chlaer-oleuo  yn  ysblenydd, 
aiwydd  o  hiwenydd  a  gorfoledd  ar  yr  achlysur ;  a  daeth  côr 
0  angclion  i  ganu  anthem  ei  enedigaeth,  yn  yr  awyr  uwch 
meusydd  Bethlehem.  A  beth  oedd  y  seren  oruwchnaturiol, 
hono  a  arweiniodd  y  doethion  o'r  dwyrain  ato,  i'w  addoli, 
ond  lamp  euraidd  a  dysglaer  yn  cael  ei  chario  o'u  blaenau 


68  lEOI    Y   DWFR   YN    WIN. 

yn  Uaw  rhyw  angel  o'r  nef  ?  Drachefn,  pan  y'i  bedyddiwyd 
gan  loan,  agorwyd  y  nefoedd  iddo,  disgynodd  Ysbryd  Duav 
megys  colomen  arno ;  ac  "  wele  lef  o'r  nefoedd  yn  dywedyd, 
Hwn  yw  fy  anwyl  Fab,"  &c.  (Math.  iii.  13—17).  Fel  hyn  yr 
yr  oedd  gwyrthiau  lawer  wedi  eu  gwucud  i  egluro  ei  ogon- 
iaut,  cyn  iddo  ef  ei  huuan  ddechreu  datguddio  ei  ogoniaut 
trwy  wneud  gwyrthiau.  Mae  tuedd  ryfcddol  mewn  dynion  i 
geisio  dangos  eu  hunain,  os  meddyliant  fod  ganddynt  ryw- 
beth  gwerth  ei  ddangos ;  ond  cadwodd  ein  Gwaredwr  ei  allu, 
a'i  ogoniant  dwyfol,  yn  guddiedig  am  y  deng  mlynedd  ar 
hugain  cyutaf  o'i  oes ;  ac  y  mae  yr  hunanymwadiad,  a'r 
gostyngeiddrwydd,  a  ddangosodd  yn  hyn,  Uawn  mor  rhyf- 
edd  ag  unrhyw  wyrth  a  wnaeth  erioed.  Ond  wedi  i'w  ogon- 
iant  dwyfol  fod  cj'hyd  dan  len,  yr  oedd  yr  amser  wedi  dyfod 
o'r  diwedd  iddo  i  gael  ci  amlygu.  Telir  sylw  manwl  yn  gy- 
fEredin  i'r  weithred  gyhoeddus  gyntaf  a  gyflawnir  gan  freuiu, 
ar  ol  ei  esgyniad  i'w  orsedd,  am  yr  edrychir  ar  hono  fel  ar- 
wydd  o'i  fwriadau,  ac  fel  argoel  o'r  hyn  a  ellir  ei  ddysgwyl 
oddiwrtho.  Felly  hefyd  y  mae  y  wyrth  gyntaf  hon  o  eiddo 
ein  Gwaredwr,  yn  teilyngu  sylw  arbenig,  am  ci  bod  hi  yn 
cynwys  llawer  o  awgrymiadau  pwysig  a  gwerthfawr,  gyda 
golwg  ar  ei  gy  meriad,  ac  ar  ddybcnion  ei  ddyfodiad  i'r  byd. 

Yr  amser  y  cyílawnwyd  y  wyrth  hon  oedd  "  y  trydydd 
dydd,"  wedi  yr  ymddiddan  a  goíTeir  yn  niwcdd  y  benuod  o'r 
bîaen  rhwng  yr  lesu  a  Nathanacl.  (loan  i.  47 — 51.)  Yr 
oedd  Crist  wcdi  rhoddi  arwydd  o'i  Dduwdod  i  Nathanael, 
trwy  ddweyd  wrtho  ci  fod  wcdi  oi  wclcd  pan  ydoodd  dan 
ryw  ffigysbren,  yn  niyf^TÌo  ac  yn  gwcddio ;  ac  yr  ydoedd 
wcdi  addaw  iddo  y  cai  cfc  wclcd  pethau  mwy  na  hyny,  ao 
yma,  yn  mhcn  y  tridiau,  y  mae  yn  dechrou  cyflawni  ei 
uddcwid. 

Y  llc  ocdd  Cana  yn  Galilea,  pentref  bychan,  tua  deuddeg 
ncu  bymthcg  niilldir  i'r  goglcdd  o  Nazarcth.  Buascm  ni  yu 
barod  i  ddysgwyl  i'r  Icsu  roddi  yr  amlygiad  cyntaf  o'i  alhi 
gwyrthiol  yu  Jcrusalem,  ar  un  o'r  gwyliau  arbcnig,  ac  yn 
Uíjolwg  milocdd  o  cilrychwyr  syncdig;  ond  yn  Uo  hyuy, 


TSOI    Y    DWFR    YN    WIN.  69 

mewn  pontref  distadl  a  dinod  yn  Galilea,  y  dewisodd  efe 
wneud  ei  wyrfch  gyntaf,  Dengj's  hyn  mor  bell  oedd  efe 
oddiwrth  bob  peth  tebyg  i  wag-ogonedd.  "  Addfwyn  yd- 
oedd  a  gostyngedig  o  galon." 

Yr  achli/sur  oedd  pi'iodas.  Nid  yw  jm  hysbys  pwy  oedd 
y  priod-fab  na'r  briod-ferch  ;  ond  y  mae  lle  cryf  i  gredu  eu 
bod  yn  berthynasau  agos  i  Mair ;  cauys  ymddengys  fod  ar- 
olygiaeth  a  rheolaeth  y  tŷ,  yn  amser  y  briodas,  wedi  ei  ym- 
ddiried  iddi  hi.  Erbyn  i'r  Icsu  a'i  ddysgyblion  gyrhaedd 
o  làn  yr  lorddonen  i  Nazareth,  nid  oedd  ei  fam  gartref  i'w 
dderbyn  a'i  groesawu  ;  canys  yr  oedd  hi  wedi  myned  i  Caua 
i  briodas  ei  cheraiut.  Y  mae  j'utau  a'i  ddysgyblion  yu 
myned  yn  mlaeu  tuag  yno  : — "  A  gahci/d  yr  lem  ìu\fijd  ai 
ddi/sgyblion  i'r  briodas."  Ac  yn  lle  dweyd  ei  fod  yn  rhy 
sanctaidd  i  fyned  i  le  o'r  fath,  ac  ua  buasai  hyny  yn  gyson 
â'i  urddas  a'i  ogoniant,  y  mae  ein  bendigedig  Waredwr, 
gyda  phob  sirioldeb  a  pharodrwydd,  yn  derbyn  y  gwahodd- 
iad.  Dangosai  wrth  liyn  ei  fod  yn  dra  gwahauol  i'w  rag- 
íiaenor  enwog,  loan  Fedyddiwr.  Dyn  llym-fucheddol  oedd 
loan,  yn  byw  mewn  unigedd  wrtho  ei  hunan  yn  yr  anial- 
wch,  heb  gyfoillachu  fawr  à  neb,  na  bwyta  nac  yfed  ond 
ychydig,  a  hyuy  o'r  pethau  mwyaf  cyffredin.  Oud  yr  oedd 
yr  lesu,  o'r  tu  arall,  yn  hyuod  o  gyfeillgar,  ac  yn  fwynaidd 
a  charedig  yn  ei  holl  ymddygiadau.  Llaweuhai  gyda'i  gyf- 
eillion  yn  eu  hapusrwydd,  a  cliydymdeimlai  â  hwynt  yn  eu 
hadfyd  ;  ac  nid  oedd  j)laut  bychain,  a'u  chwareuon  difyrus 
a  diuiwed,  islaw  ei  sylw  ef.  Yr  oedd  ynddo  bob  peth  i  enill 
y  galon  i'w  garu,  yn  gystal  a'i  barchu.  Sylwai  yr  luddewon 
ar  y  gwahauiaeth  oedd  rhyngddo  ef  ag  loan ;  a  gwnelent 
liyny  yn  achlysur  i  ddwyn  y  cyhuddiadau  mwyaf  disail  a 
chableddus  yn  ei  erbyn  :  **  Cauys  daeth  loan  hob  na  bwyta 
nac  yfed ;  ac  meddaut,  Y  mae  cythraul  gauddo.  Daeth  Mab 
y  dyn  yu  bwyta  ac  yn  yfed ;  ac  meddant,  Wele  ddyu  glwth, 
ac  yfwr  gwiu,  cyfaill  publicanod  a  phechaduriaid."  (Math. 
xi.  18,  19.) 

Y^r  o»dd  dysgybylion  cyntaf  ein  Harglwydd,  neu  o  leiaf  rai 


70  TBOI   Y   DWFR   YN   WIN. 

o  honynt,  wedi  bod  yn  ddysgyblion  i  loan,  a  diclion  fod 
perygliddynt,  oherwydd  y  parch  a  deimlent  i'w  hen  athraw, 
dynu  cam-gasgliad  oddiwrth  ei  ddull  marweiddiadol  ef  o  fyw ; 
a  rhoddi  gormod  o  bwys  ar  ymprydio,  a  meddwl  mai  eu  dy- 
ledswydd  oedd  ffoi  rhag  y  byd,  yn  hytrach  na'i  orchfygu. 
Ond  wele  yr  lesu  yn  eu  cymeryd  ar  y  dechreu  i  briodas,  i 
ddysgu  iddynt  hwy,  a  niuau,  nad  yw  ei  grefydd  ef  yn  an- 
nghymdeithasol,  nac  yn  gwahardd  unrhyw  ddifyrwch  na 
mwyniant  diniwed.  Nid  "  arfer  y  byd;"  ond  ei  "  gam 
ar/er,"  sydd  yn  bechod.  Y  mae  Cristionogaeth  yn  caniatâu 
i  nifyned  i  "  dŷ  gwledd,"  gystal  a  "  thỳ  galar ;"  ond  dylem 
gofio  yn  wastad  am  wahodd  yr  lesu  i  fyned  gyda  ni ;  canys 
y  mae  llawn  cymaint  o  angen  ei  bresenoldeb  ef  mewn  pri- 
odasau  a  gwleddoedd,  ag  sydd  o'i  eisieu  mewn  cystuddiau 
ac  angladdau. 

Y  mae  yn  ddíau  i'r  lesu  roddi  ei  bresenoldeb  yn  y  bri- 
odas,  a  gwneud  ei  wyrth  gyntaf  ynddi  hefyd,  i'r  dyben  o 
osod  anrhydedd  ar  briodas,  am  ei  bod  yn  ordinhad  o 
ddwyfol  osodiad,  ac  yn  gysgod  o'r  undeb  dirgeledig  sydd 
rhyngddo  ef  â'i  eglwys.  Yr  oedd  efe  yn  rhagweled  y  cyfodai 
dynion  yn  ei  eglwys  "  yn  gwahardd  priodi,"  (1  Tim.  iv.  8.) 
a  gofalodd  na  byddai  i'r  cyfryw  gael  unrhyw  gefnogaeth 
oddiwrth  ei  ymddygiad  a'i  esiampl  ef. 

Bu  dyfodiad  annysgwyUadwy  yr  lesu,  a  phump  o'i  ddysg- 
yblion,  i'r  briodas,  yn  achos  i'r  gwin  ddarfod  cyn  diwedd  y 
wledd.  Gofidiai  Mair  dros  y  teuhi,  wrth  weled  y  gwiu  yn 
darfod,  ac  wedi  galw  yr  lesu  o'r  neiUdu,  y  mae  yn  hysbysu 
yr  amgylchiad  iddo  :  "  A  phnn  ballodd  y  c/win,  mam  yr  lesu 
a  ddywedodd  wrtho  ef,  Kfd  oes  rfanddynt  mo'r  gwin."  Ym- 
ddengys  fod  gan  Mair  ryw  ddysgwyhad  y  buasai  yr  lesu  yn 
gwncud  y  diffyg  i  fynu  raown  modd  gwyrthiol.  Y  mao  yn 
anhawdd  gwybod  yn  sicr  ar  ba  sail  yr  ocdd  hi  yn  dysgwyl 
hyny.  Fe  allai,  er  mai  hon  oedd  ei  wjTth  gyhoeddua 
gyntaf,  ei  fod  wedi  arfcr  gwneud  ambcll  wyrth  ddirgelaidd 
gartref,  o'r  blaen,  pan  y  byddai  ei  fam  mewn  angen  am 
rywbeth.     Yr  oedd  hi  wedi  clywed  pethau  gogoneddus  am 


TEOI  Y  DWFR  YN  WIN.  Ì\ 

pi  allu  gan  angelion,  a  dichon  fod  y  dysgyblion  wedi  adrodd 
iddi  hanes  y  pethau  rliyfedd  a  gymerasent  le  jm  ddiweddar 
ar  làn  yr  lorddonen.  Cofiai  hefyd  fod  Elias  ac  Eliseus 
■wedi  amlhâu  olew  y  ddwy  wraig  -weddw  gynt,  a  chan  fod 
yr  lesu  yn  fwy  na  neb  o'r  profifwydi,  yr  oedd  yn  gwbl  sicr 
ganddi  ei  fod  ef  yn  abl  i  wneud  y  diff^'g  yma  i  tynn. 

Ond  nid  yw  yr  lesu  yn  cymeradwyo  gwaith  ei  fam  yn 
rhoddi  awgrym  iddo  i  wneud  g^yyrth  ;  "  lesu  a  ddyiredodd 
wrilù,  Beth  si/dd  i  mi  â  U'nelu'yfá  tJti,  u'raig?  ni  ddaethfy  awr 
i  eto."  Na  ato  Duw,  i  ni  dybied  am  foment,  oddiwrtli  y 
geiriau  hyn,  fod  ein  Gwaredwr  bendigedig  yn  ddiffygiol 
mewn  parch  i'w  fam.  Y  mae  genym  ddigon  o  brofion  i'r 
gwrthwyneb.  Gallesid  moddwl  na  buasai  ganddo,  pan  yn 
hoehedig  ar  y  groes,  hamdden  i  feddwl  am  ddim  ond  ei 
boenau  arteithiol  ei  hun ;  ond  yn  yr  amgylchiadau  hjTiy, 
pan  oedd  dioddefiadau  ei  gorff  a'i  enaid  tu  hwnt  i  am- 
gyffred  dyn  nac  angel,  a  phan  ydoedd  ar  ganol  cyflawni 
gwaith  mwy  na  chreu  y  bydoedd,  nid  anghofiodd  ei  fam 
weddw,  oud  cyflwynodd  hi  yu  dirion  â'i  anadl  ddiwedd- 
af,  i  ofal  y  dysgybl  anwyl.  (loan  xix.  26,  27.)  Dan  jt 
enw  gwraiy,  ac  nid  ìnam,  y  cyfarchodd  efe  hi  y  pryd  hwnw 
hefyd ;  y  mae  yu  sicr,  gan  hyny,  nad  oedd  ei  waith  yn.  ei 
hanerch  wrth  yr  enw  hwn  yn  awr,  yn  y  briodas,  yn  un 
anmharch  na  diystyrwch  arni.  Peth  cyffredin  yn  ngwled- 
ydd  y  dwyrain  oedd  i'r  rhai  a  berchid  fwyaf  gael  eu  cy farch 
yn  }•  modd  hyn.  Mae  yn  ddiau  i'r  lesu  hefyd  lefaru  y 
geiriau  dan  sylw  wrth  ei  fam,  mewn  tôn  a  llais  addfwyn 
a  hynaws.  Ond  wedi  y  cwbl,  y  mae  yn  ymddangos  fod  y 
geiriau  yn  cynwys  cerydd  tyner  i  Mair,  am  dybied  fod 
ganddi  awdurdod  arno  yn  yr  h^'n  a  bertliynai  i'w  Dduwdod 
a'i  weithredoedd  gwyrthiol.  Mynai  efe  iddi  gofio  ei  fod  yn 
Fab  Duw,  gystal  â  Mab  Mair,  ac  felly  ei  fod  yu  Ai'glwydd 
arni,  gystal  ag  yn  Fab  iddi ;  ac  mai  gweithredoedd  perth- 
ynol  iddo  fel  Mab  Duw  oedd  ei  wyrthiau  ;  ac  o  ganlyniad, 
nad  oedd  ei  pherthynas  hi  ag  ef  yn  rhoddi  un  hawl  nao 
awdurdod  iddi  i'w  orchymjTi,  na'i  gyfarwyddo  pa  bryd,  na 


72  TEOI  DWFR  YN  WIN. 

pha  fodd,  i  ddefnyddio  ei  allu  gwyrthiol.  Fei  ei  Hai'glwydd 
a'i Duw,  ac  nid  fel  ei  Mab,  jv  oedd  efe  yu  gwneud  gwyrthiau. 
Mae  yn  syndod  fod  eglwys  Ehufain,  ar  ol  darllen  y  geiriau 
hyn,  mor  ynfyd  a  meddwl  fod  gan  Mair  awdurdod  ar  Grist 
yn  awr,  yn  ei  gyflwr  dyrchafedig  ar  orsedd  y  nef.  Galwant 
hi  yn  frenhines  y  nefoedd,  a  gwnant  hi  j'n  wrthddyrch 
addoliad,  ac  yn  gyfryngydd  rhwng  dynion  â  Christ.  Ond 
*'  un  Duw  sydd,  ac  un  Cyfryngwr  hcfyd  rìiYrng  Duw  a  dyn- 
ion  y  dyn  Crist  lesu."     (1  Tim.  ii.  5.) 

Y  mae  yr  lesu,  tra  yn  rhoddi  cerydd  tyncr  i'w  fam  am 
ymyryd  ag  ef  yn  yr  liyn  oedd  uwclilaw  ei  hawdurdod,  ar  yr 
un  pryd  yn  rhoddi  awgrym  iddi  y  hyddai  iddo  wneud  gwyrth 
fel  yr  oedd  hi  yn  dymuno,  er  mai  nid  am  ei  bod  hi  yn  ceisio 
ganddo  y  gwnai  efe  hyny.  ' '  Ni  ddaeth  fy  aivr  i  eto, ' '  mcddai. 
Meddwl  yr  ymadrodd  hwn  yw,  nad  oedd  yx  amscr  priodol 
iddo  ef  i  amlygu  ei  allu  gwyrthiol  wedi  llawn  ddyfod  i  fynu 
eto.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  gwin  Iwjt  ddarfod  yn  gjaitaf. 
Rhoddodd  Mair  y  deongiiad  priodol  ar  yr  ymadrodd  hwn  ; 
deallodd  ei  fod  yn  cynwys  awgrym  o  fwriad  yr  lesu  i  wucud 
y  diflyg  i  fynu  trwy  wyrth ;  ac  am  hyuy  hi  a  ddywedodd 
wrtli  y  gwasanaethwyr  (uaiters),  "  Beth  hynag  a  ddywedo  efe 
u-rthych,  gwneicch.'"  "  Dichon  y  dywed  cfe  wrthych  am 
wneud  rhywbeth  fydd  yn  ymddangos  i  chwi  yn  hollol  af- 
rcidiol  a  difudd,  ond  fe  allai  y  bydd  ganddo  cf  rcsymau  dros 
Iiyny,  na  byddwch  chwi  yn  eu  deall,  ac  ara  hyny  byddwch 
yn  sicr  o  wneud  pa  beth  bynag  a  geisia  efe  genych."  Mao 
yn  gwcddu  i  ninau  gymcryd  a  gwneud  cynghor  Mair,  trwy 
roddi  ufudd-dod  cyff'rcdinol  i  holl  orchymyniony  Gwarcdwr. 
(Heb.  V.  9.) 

Wrth  sjiwi  ar  ddull  cyflawniad  y  wyrth  lion,  ni  a  welwn 
iddi  gaol  ci  gwncud  yn  y  fath  fi)dd  fel  na  byddai  llo  i  neb 
ddrwg-dybio  fod  unrhyw  dwyll  ynddi :  ^^  Ac  yr  ocdd  yuo 
chwech  o  ddyfrlcstri  meini  wedi  eu  yosod  yn  ol  defod  purcdiyaeth 
yr  Iiuìdewon,  éc'*  Yr  ocdd  y  Uestri  hyu  wedi  eu  gosod  wrth 
y  fyncdfa  i'r  tŷ,  ond  odid,  ara  fod  cymaint  o  olchiadau  yu 
inhlitli  yr  luddowon.     Nis  gollir  gwybod  yn  sicr  pa  fuint 


TBOI  DWFB  YN  WDí.  78 

o'n  mesur  ni  oedd  y  ffircjoiau  y  sonir  am  danynt  yma ;  ond 
tybir  fod  yr  holl  lestri  liyn  yu  dal  yn  rhywle  o  bedwar  ugain 
a  deg,  i  gant  ac  ugain,  o  alwyni.  I  wneutliur  gwirionedd 
y  V7yrth  yn  ddiamhcuol  y  mae  yr  lesu  yn  gorchymyn,  nid 
i'w  ddysgyblion,  ond  i'r  gwasanaethwyr,  lenwi  y  dyfrlestri 
hyn  0  ddwfr.  Gan  mai  dyfrlestri,  ac  nid  gii'inleatrì,  oedd  y 
rhai  hyn,  nis  gallasai  fod  yno  ddim  gwin  yn  ngwaelod  y 
llcstri,  i  droi  lliw  a  blas  y  dwfr.  Llanwyd  hwynt  hefyd 
hyd  yr  ymyl,  ac  felly  nid  oedd  dim  lle  i  gymysgu  ychydig 
o  win  â'r  dwfr,  mewn  modd  dirgelaidd.  Ac  y  mae  tystiol- 
aeth  llywodraethwr  y  wledd  hefyd,  a  hyny  cyn  gwybod  o 
ba  le  y  cawsid  y  gwin,  yn  profi  mai  nid  rbyw  win  gwan  a 
theneu  felly  j'doedd  hwn,  oud  gwin  o'r  fath  oreu.  (Adn. 
10.)  Wedi  i'r  gwasanaethwj'r  lenwi  y  dyfrlestri  o  ddwfr, 
y  mae  yr  lesu  yn  dweyd  wrthynt,  "  Guüyngwch  yn  awr,  a 
dygwch  at  lywodraelhwr  y  u-ìedd."  Beth  oedd  syndod  y  gweis- 
ion  pan  welsant  y  dwfr  glûn,  oeddynt  newydd  ei  dywallt 
i'r  llestri,  yn  rhedeg  allan  o  houynt  yn  win  coch  ?  Mor 
ddigebiidd  a  didrafferth  y  gwnaeth  yr  lesu  y  wyríh  hon  ! 
Dywed  y  bardd  i'r  gwrid  godi  i  wyneb  y  dwfr,  wrth  i  Grist 
wneud  dim  ond  edrych  arno : 

'*  Y  dwfr  ger  bron  ei  dirionwawr, 
Gwridiai,  newidiai  ei  wawr." 

Ond  y  mae  rhai  yn  barod  i  ryfeddu  i'r  Gwaredwr  ddefnyddio 
ei  allu  gwyi*tliiol  i  wneud  gwiii ;  ac  yn  enwedig  i  wneud 
cj^maint,  o  hon  fel  y  tybiant,  gan  fod  gwin  yn  beth  mor 
agorcd  i  gael  ei  gamddefnyddio.  Gyda  golwg  ar  hjTi, 
byddai  yn  burion  cofio  nad  oes  unrhyw  brawf,  yn  yr 
liancs,  i'r  holl  ddwfr  oedd  yn  y  llestri  gaol  ei  droi  yn  win. 
Barna  Westcott,  a  rhai  awduron  eraill,  na  wnaed  dim 
mwy  o  win  nag  oedd  ei  eisieu  at  wasanaeth  y  wledd  ; 
oud  fod  y  dwfr  â  pha  un  y  llanwasid  y  dyfrlestri,  yn  par- 
liâu  yn  ddwfr  o  hyd  yn  y  llestri,  ac  mai  cymaint  ag  a 
ollyngwyd  yn  unig,  yn  amser  y  wlcdd,  a  drowyd  j'n  win. 
Dyma  y  dyb  a  ymddengys  i  mi  y  debj'caf  o  lawer  o  fod 
yn  gywir.    Ond  a  chymeryd  y  golygiad  cyffredin,  sef  i'r 


tl  TROl  T)Vrm  YN  WIN. 

hoU  ddwfr  oedd  yn  y  chwecli  llestr,  gael  ei  droi  yn  wîni 
**  Nid  oedd  yma  ddim  mwy  o  achlysiir  yn  cael  ei  roddi  i 
feddwdod,  nag  y  mae  helaeth-gyfraniadau  rhagluniaeth  yn 
ei  roddi  o  achlysur  i  wneud  cam-ddefnydd  o  lionynt."  Onid 
yw  yr  Arglwydd  yn  troi  miloedd  o  alwyni  o  ddwfr  yn  wiu 
hoh  hlwyddyn,  yn  araf  a  graddol,  trwy  offerynoliaeth  y 
winwydden  7  Nid  oedd  dim  allan  o'i  le  mewn  gwneud  llawer 
o  win  yn  y  hriodas,  os  gwnaed  llawer,  mwy  nag  sydd  mewn 
peri  cynhauaf  ffrwythlawn  ar  y  gwinwydd.  Y  mae  yn  sicr 
fod  y  gwin  a  wnaeth  Crist  jn  hur  fel  ffrwyth  y  winwydden ; 
ac  felly,  yn  dra  gwahanol  i  winoedd  ein  gwlad  ni,  y  rliai 
sydd  wedi  eu  cymysgu  a'u  llygru.  Dylid  cofio  hcfyd  fod 
llawer  o  gyfoeth  yn  agored  i  gael  ei  gamddcfnyddio,  gystal 
â  llawer  o  win ;  mewn  gair  gellir  camddefnyddio  holl  rodd- 
ion  daionus  rhagluniaeth.  Ond  lle  hyddo  yr  lesu  yn  hres- 
enol,  fel  yr  ydoedd  yn  y  hriodas  yma,  uid  oes  unrhyw 
herygl  i'w  roddion  gael  eu  camddefnyddio.  Yst^TÌaeth 
wastadol  ein  hod  yn  ei  bresenoldeh  ef,  a  hod  ei  lygad  ef  yn 
craffu  arnom  hoh  amser,  yw  y  moddion  mwyaf  effeithiol  i'n 
cadw  o  fewn  terfynau  cymedroldch  a  gweddeidd-dra. 

Yr  oedd  y  gwin  a  wnaeth  yr  lesu  yn  well  na'r  un  oedd 
yn  y  hriodas  o'r  blaen :  "A  phan  hrofodd  llijuodraethtcr  y 
tdedd  y  dwfr  a  tmaethid  yn  win  ;  efe  a  aluodd  ar  y  priod-fab, 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  Pob  dyn  a  esyd  y  gicin  da  yn  gyntaf, 
ac  wedi  iddynt  yfed  yn  dda,  yna  un  a  fo  gwaeth ;  tithau  a 
yedicaist  y  gicin  da  hyd  yr  awrhon."  Unig  amcan  Uywodr- 
aethwr  y  wledd,  wrth  lefaru  y  geiriau  hyu,  oedd  canmol  y 
priodfah  am  ymddwyn  yn  wahanol  i  arfer  gyffrcdin  gwledd- 
oedd.  ünd  y  mae  ei  eiriau,  yn  ddiarwybod  iddo  ef  ei  hun, 
yn  gosod  allan  yu  gywir  a  tharawiadol,  y  gwahaniaeth  sydd 
rhwng  trefn  y  byd  a  thrcfn  Crist  o  roddi.  "  Nid  fcl  y  mae 
y  hyd  yn  rlioddi  yr  wyf  fi  yn  rhoddi  i  chwi,"  meddai  Crist. 
(Ioanxiv;  27.)  Trefn  y  hyd  yw  rlioddi  ei  hethau  goreu 
yn  gyntaf ;  ci  hlescrau  a'i  fwyniant  i  ddechreu,  yna  euog' 
rwydd  a  thrucni  i  ddilyn.  Ond  trefn  Crist  yw  cadwy  pcth- 
au  goreu  vn  olaf.    Mao  duwiolion  yn  cael  llawer  o  bcthau 


TROI  Y  DWYR  TN  WrU.  75 

da  yn  y  byd  yma ;  ond  yn  y  nef  y  cant  y  pethau  goreu. 
Er  cystal  yw  y  "  gloyw  win  puredig,"  sydd  yn  y  wledd  ar 
fynydd  Síon,  yr  oclir  yma,  bydd  y  "  gwin  newydd,  a  yfir 
gan  yr  lesu,  gyda'i  bobl,  yn  nbejTnas  ei  Dad,"  ac  yn 
"  swper  neitbior  yr  Oen,''  yn  "  llawer  iawn  gwell." 

**  Hyn  0  ddechreu  gwyrthiau  a  wnaeth  yr  lesu  yn  Cana 
Galilea,  ac  a  egìurodd  ei  ogoniant ;  a'i  ddysgyblion  a  gred- 
fímnt  ynddo.''  Yr  oeddynt  yü  credu  ynddo  o'r  blaen  ;  ond 
bu  yr  amlygiad  hwn  o'i  ogoniant  yn  foddion  i  gryfhâu 
eu  ffydd.  Gwnaed  gwyrthiau  lawer,  a  gwyrtbiau  mawrion, 
trwy  ddwylaw  y  proffwydi  a'r  apostolion  ;  ond  ni  ddywedir 
byth  fod  eu  gwyrthiau  hwynt  yn  egluro  eu  gogoniant  hwy 
eu  hunain ;  canys  nid  yn  eu  henwau,  na  thrwy  eu  gallu  eu 
hunain,  y  cyflawnent  eu  gwyrtbiau.  Nid  rboddi  benthyg 
ei  alîu  dwyfol  ei  hun  iddynt  ycbwaitb  yr  oedd  Duw,  onide 
buasent  ar  y  pryd  yn  dduwiau,  ac  yn  wrtbddrycbaii  addol- 
iad,  ond  eu  defnyddio  fel  offerynau  yn  ei  law  ei  hun  yr 
ydoedd.  Efe  mewn  gwirionedd,  ac  nid  hwynthwy,  oedd  yn 
gwneud  y  gwyrtbiau.  Nid  rboddi  gallu  goruwchnaturiol 
iddynt  hwy  yr  ydoedd ;  ond  gweitbredu  ei  hunan  yn  or- 
uwchnaturiol  mewn  cysylltiad  â  hwynt,  a'r  oll  ocdd  gan  y 
proffwyd  a'r  apostol  i'w  wneud,  pan  y  byddai  gwyrth  yn 
cael  ei  chyflawni  trwyddynt,  oedd  naill  ai  gweddio  am  i 
Dduw  gyfryngu  mewn  modd  gwyrtbiol,  neu  ynte  roddi 
rhyw  arwydd  ei  fod  yn  myned  i  wneutbur  hyny.*  Felly 
gogoniant  Duw,  ac  nid  iinrhyw  ogoniant  perthynol  iddynt 
liwy  eu  bunain,  oedd  yn  cael  ei  egluro  trwy  eu  gwj-rthiau 
bwynt.  Ond  eghiro  "  ei  ogoniant,"  fel  y  dywedir  yma,  yr 
ocdd  Crist  trwy  ei  wjTtbiau ;  canys  yr  oedd  efe  jn.  cyflawni 
ei  holl  wyrtbiau  yn  ei  enw,  a  tbrwy  ei  allu  dwyfol  ei  hun. 
Yr  oedd  ei  wyrthiau  fel  ffenestri  dysglaer,  ar  **  deml  ei 
gorff,"  trwy  ba  rai  yr  oedd  y  gogoniant  dwyfol  a  breswyliai 
yuddo  yn  llcwj'rcbu  allan  i  olwg  ei  ddysgyblion.  Neu  fel 
y  mae  y  diweddar  a'r  enwog  Fredrick  Eobertson  yn  egluro 
y  mater,  yn  brydferth  a  tharawiadol,  trwy  ddweyd  fod 

•ûwel  "Wardlaw  «n  tìu  Miraela." 


78  TROI  DWFB  YN  WIN. 

gwyrthiau  jt  Arglwydd  lesu  yn  gyffelyb  i  fflachîaa  y  fellten. 
Mae  y  trydau  sydd  yn  cyfansoddi  y  mellt  yn  wasgaredig 
yn  barhaus  trwy  hoU  deyrnas  natur  i  gyd,  ac  felly  nid  yw 
gwaith  y  fellten  fyw  yn  fflamio  gyda'r  fath  gyflymdra  a 
dysgleirder,  nes  Uenwi  dyn  ac  anifail  ag  arsv»'yd  a  dychryn, 
yn  gwneud  dim  ond  datguddio  gweithredydd  nerthol  sydd 
o'n  hamgylch  yn  wastadol,  ond  ei  fod  yn  anweledig.  Felly 
hefyd  yr  oedd  "  holl  gyflawnder  y  Duwdod  yn  preswyHo 
yn  gorfforol  jn  Nghrist"  yn  barhaus,  oud  ei  wyrthiau  ocdd 
3'n  "  cgluro  ei  ogouiaut,"  nes  yr  oedd  ei  ddysgyblion  yn 
gallu  dweyd,  "Y  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd ;  ac  a 
drigodd  yn  eiu  phth  ni,  ac  ni  a  welsom  ei  ogouiant  ef, 
gogouiaut  megys  yr  Unig-anedig  oddiwrth  y  Tad,  yu  llawn 
gras  a  gwiriouedd."     (loan  i.  14.) 

Yr  oedd  y  wyrth  gyntaf  hon  yu  arwyddo  yn  amlwg  ei 
fod  "  yu  llawn  gras."  Troi  dyfroedd  peraidd  y  Nilus  yu 
íiacd,  ocdd  y  wyi'th  gyutaf  a  wnaeth  Moses  (Exod.  vii.  20) ; 
oblegyd  cyunrychiolydd  deddf  oedd  Moses,  ac  y  mae  "  y 
ddeddf  yn  peri  digofaint,"  a'i  goruchwyliaeth  hi  yn  "wein- 
idogaeth  angeu,"  i  droseddwyr.  (2  Cor.  iii.  7.)  Ond  troi 
dv/fr  yu  win  oedd  gw}T.'th  gyntaf  Crist ;  oblcgyd  gweiuyddwr 
maddeuaut  a  chysur,  ac  awdwr  llawenydd  yw  efe.  Amcan 
ei  ddyfodiad  ef  ocdd  gwneud  i'r  holl  bobloedd  yn  myuydd 
S'íon  "  wledd  o  basgedigion  breision,  a  gloyw  win  puredig." 
Ac  y  niae  yn  gwahodd  pcchaduriaid  yu  yr  efeugyl  i  ddyfod 
ato  a  phrynu  gauddo  "  w/n  a  llacth,  heb  ariau  ac  heb  werth." 

Yr  ydym  yn  y  wjTrth  hon  yn  gweled  carcdigrwydd  a  chy- 
mwynasgarwch  yr  lesu,  mor  amlwg  íi'i  allu  dwyfol.  Pe 
Ì)ua8ai  y  teulu  bychan  yma  yn  Caua,  hcb  fwyd  yu  y  tỳ,  na 
modd  i'w  gael,  ni  buasem  yu  syuu  i  augon  folly  gyuhyrfu 
tosturi  y  Gwarcdwr,  a  phcri  iddo  ddefuyddio  ci  aUu  gwyrth- 
iol  i  ddiwaUu  eu  heisieu.  Ond  pwy  a  feddyUasai  y  buasai 
j-n  wcrth  ganddo  wnoud  gwyrth,  cr  mwyn  pcth  morfychan 
ji  rlioddi  digou  o  wiu  iddyut,  i  gario  yn  mlacn  cu  gwlcdd 
briodasol,  yn  ddibrofedigacth  ?  Oud  gwyddai  yr  Icsu  y 
gwnacthai  darfyddiad  y  gwiu,  ar  ganol  y  wledd,  eu  gosod  ya 


TROI  Y  DWFB  YN  WIN.  77 

agored  i  ddirmyg  a  gwawd  eu  cymydogion;  a  chwerwi 
eu  hapusrwydd  wrth  adgofio  dydd  eu  priodas,  ac  yr  oedd 
cymaint  o  dynerwch  a  chydymdeimlad,  yn  ei  galon  rasol 
ef,  fel  y  gwnaeth  wyrth,  er  mwyn  dyogelu  eu  cysur  mewn 
peth  mor  fychan  â  hyn.  Ni  fynai  i  ddim  leihâu  eu  llawen- 
ydd  a'u  hapusrwydd  ar  ddydd  eu  priodas.  Dengys  hyn  nad 
oes  unrhyw  brofedigaeth  nac  angen  islaw  oi  sylw  ef.  Beth 
bynag  fyddo  yn  ein  bliuo  awn  ato  yn  hyderus  i  ddwoyd  ein 
cwyn.  "Ni  a  allwu  gyferbynu,"  medd  Teuch,  y  "pai-od- 
rwydd  hwn  o'i  eiddo  i  gynnorthwyo  craill,  gyda'r  manylder 
a  ddangosid  ganddo  i  wrthod  gwneuthur  ymwared  iddo  ei 
hunan  yn  ci  anghenion  dyfnaf.  Efe  yr  hwn  a  wnaeth  y 
dwfr  yn  win  a  alhisai  hefyd  wnoud  y  cerig  yn  fara ;  ond 
tra  yr  arlwyai  fwrdd  i  eraill  boddlonodd  i  ddyoddef  newyn 
a  syched  ei  hunan." 

Arwydda  y  wyrth  yn  mhellach,  na  bydd  neb  ar  eu  colled 
wrth  fod  yn  garedig  i  Grist  a'i  achos.  Cafodd  y  teulu 
bychan  yma  ad-daUad  helaeth  am  wahodd  yr  lesu  a'i  ddys- 
gyblion  i'r  briodas.  "  Y  mao  y  wj'rth  hon,"  medd  West- 
cott,  ''  yn  ciu  hysbysu  am  Un  sydd  yn  rhoddi  pan  y  mae  yn 
derbyn ;  ac  yn  bendithio  pan  y  mao  yn  cael  ei  groesawu." 

Yr  oedd  y  wyrth  hon  hefyd  yn  gysgod  o  holl  waith  Crist. 
Wrth  droi  y  dwfr  yn  win  awgrymai  oi  fod  Avedi  dyfod  i'r 
byd  i  gyfnewid  pethau,  a'u  gwneud  yn  well  nag  ydynt  wrth 
natur.  Mae  efo  yn  cyfnewid  ac  yn  gwella  pobpcth  a  gy- 
ffyrddir  ganddo — mao  yn  gwneud  yr  anianol  yn  ysbrydol, 
y  daearol  yn  nefol,  a  hen  bechaduriaid  truenus  yn  angel- 
ion  a  serafiiaid  dysglaer  a  dedwydd.  Mae  yn  troi  dyfroedd 
edifeirwch  yn  win  tangnefedd  a  chysur ;  ac  yn  y  nef  fe  dry 
ddyfroedd  tristwch  a  galar  yn  win  llawenydd  a  gorfoledd 
tragywyddol,  i'r  "rhaiaelwiri  swper  ueithior  yr  Oeu." 

"  Pryd  hj;n  pereidilia  Duw  ar  g'oedd, 
HoU  chwerwon  ddyfroedd  Marah ; 
Pryd  hyn  y  try  pob  chwerw  nant 
Yu  win  i  blant  Jehofah. " 


78  lAOHÀU   MAB   y   PBNDEFIO. 

n. 

lACHAU    MAB    Y    PENDEFIG. 

**Acyr  oedd  rhyw  bendejíg  yr  hwn  yr  oedd  ei  fab  yn  glafyn 
Capemaum"  d:c.     Ioan  iv.  46-54. 

Mae  y  bennod  lion  yn  cynwys  hanes  dyddorol  iawn  am  y 
gwaith  mawr  a  wnaeth  yr  lesu  yn  Samaria,  wrth  ddy- 
chwelyd  o  Judea  i  GaHlea,  ar  ol  bod  yn  Jerusalem  yn  ngwyl 
y  pasc,  y  tro  cyntaf  wedi  iddo  ddechreu  ar  ei  weinidogaeth 
gyhoeddus.  Wedi  treulio  deuddydd  yn  Sichar  ar  gais  y 
Samariaid,  efe  a  aeth  rhagddo  i  Cana  yn  Gahlea.  Aeth  i 
Cana  yn  hytrach  nag  i  Nazareth,  lle  y  magesid  ef,  am  nad 
oedd  fawr  o  obaith  iddo  gael  y  derbyniad  a'r  parch  priodol, 
nac  i'w  weinidogaeth  fod  yn  llwyddianus  yn  Nazareth ; 
'•  canys  yr  lesu  ei  hun  a  dystiolaethodd,  nad  ydyw  proífwyd 
yn  cael  anrhj'dedd  yn  ei  wlad  ei  hun."  (Adn.  43 — 46.) 
Dygwyddodd  ar  y  pryd  fod  mab  i  ryw  pendefig  yn  Capcr- 
naum  yn  glaf,  yn  mron  marw.  Ymddengys  fod  y  gair 
pendefig  yma  yn  arAvyddo  gûr  brenhinol,  a  gelwir  hwn  felly, 
mae  yn  debyg,  am  ei  fod  yn  swyddog  yn  Uys  Herod.  Mao 
yn  dra  thebygol  mai  Chusa,  goruchwyliwr  Herod  ydoedd, 
ac  mai  y  wyrth  hon  fa  yn  foddion  troedigaeth  Joanna, 
gwraig  Chusa,  yr  hon  a  enwir  yn  mhlith  y  gwragcdd  sanct- 
aidd  a  charedig  oedd  yn  gweini  i'r  lesu,  o'r  pethau  oedd 
ganddynt.  (Luc  viii.  3.)  Ond  pwy  bynag  oedd  yj|bendefig 
hwn,  y  mao  yn  eglur  ei  fod  naill  ai  wcdi  gweled  rhai  o 
wyrthiau  Crist,  yn  Jerusalem  ar  yr  wyl,  neu  ynto,  ei  fod 
wedi  clywed  llawer  o  son  am  dauo.  Pan  ocdd  ei  fab  yn 
mrou  marw,  clywodd  fod  yr  lesu  yn  Cana,  ac  er  ei  fod  yn 
ẃr  mawr,  a  bod  tuag  ugain  milltir  o  fi'ordd  o  Capcrnaum  i 
Caua,  eto  yn  lle  anfon  un  o'i  weision  drosto  at  yr  lesu,  y 
mae  yn  myned  ato  ei  hunan,  ao  yn  dymuno  yn  daer  a  gos- 
tyngodig  arno  fynod  adref  gydag  of  i  Capernaum  yn  ddioed, 


lACHAU   MAB   Y   PENDEFIO.  79 

i  iachâu  oi  fab.  Ond  yn  lle  dangos  ei  dosturi  a'i  gydym- 
deimlad  arferol  tuag  at  rai  mewn  trallod  a  chyfyngder, 
"  yr  lesii  a  ddywedodd  tcrtho,  Oni  uelwch  chui  arwyddion  a 
rhyfeddodau  ni  chreduch."  Dichon  fod  y  pendefig  hwn  wedi 
dweyd,  fel  Thomas,  wrth  glywed  son  am  weithredoedd 
nerthol  Crist,  na  chredai  efe  byth  mo'r  pethau  oedd  yn 
cael  eu  dywedyd  wrtho,  heb  iddo  gael  eu  gweled  â'i  lygaid 
ei  hun,  Yr  oedd  yr  lesu  yn  gweltd  ynddo  hefyd  ddarlun 
o'r  luddewon  yn  gyô'redinol,  yn  eu  gorawydd  am  weled 
gwyrthiau.  Yr  oedd  y  gogoniant  dwyfol  oedd  yn  ym- 
ddysgleirio  yn  ei  athrawiaeth  wedi  eniU  llawer  o'r  Samar- 
iaid  i  gredu  ynddo,  y  dyddiau  o'r  blaen,  heb  weled  na 
cheisio  yr  un  wyrth  ;  a  "  bendigedig  y^y  y  rhai  ni  welsant 
ac  a  gredasaut."  Oud  yr  oedd  "jt  luddewon  yn  gofyu 
arwydd  "  (1  Cor.  i.  22.)  yn  barhaus,  a  hyuy  yn  benaf  er 
mwyn  boddloni  eu  cyAYi'einrwydd,  a'u  hawydd  am  weled 
pethau  rhyfedd.  Ni  ddywedodd  y  pendefîg  ddim  mewn 
atebiad  i'r  cerydd  tyner  a  roddodd  yr  lesu  iddo  am  ei 
anghrediniaeth ;  ond  yn  Ue  tramgwyddo,  nac  anobeithio, 
parliâodd  i  ymbil  yn  daerach,  gan  ddywedyd,  '*  0  Arglwydd 
tyred  i  waered  cyn  marwfy  machyen."  Mae  yn  hanes  y  wyrth 
hon  dri  pheth  teilwng  o'n  sylw,  sef  gweddi  y  pendefig — 
atebiad  yr  lesu — ac  effeithiau  y  wyrth. 

I.  GwEDDi  Y  Pendefig  : — "  0  Arglwydd  tyred  i  waered 
cyn  inarw  fy  machgen." 

1.  Gu'eddi  mewn  cìifynyder  a  thrallod  ydoedd.  Er  fod  hwn 
yn  bendefig  urddasol,  yr  ydoedd  mewn  profedigaeth  chwerw. 
Nis  gall  anrhydedd,  awdurdod,  na  chyfoeth  gadw  cystudd, 
a  gofid,  ac  angeu  draw,  a  diogelu  hapusrwydd.  Y  mae 
profedigacthau  yn  myned  i  balas  y  pendefig  yr  un  modd  ag 
i  fwthyn  y  tlawd.  Ond  bu  yn  dda  i  hwn  gael  ei  gystuddio ; 
oblcgyd  hyny  fu  yn  foddion  i'w  ddwyn  at  yr  lesu ;  ac  y 
mae  profedigaethau  wedi  bod  yn  foddion  i  arwain  llawer 
un  ar  ei  ol  at  y  Gwaredwr.  Buasai  yn  llawer  mAvy  o  riu- 
wedd  yn  y  pendefig  jma  fyned  at  Grist,  i  eistedd  wrth  ei 
draed,  a  gwrando  ei  nefol  ddysgeidiaeth,  pan  ocdd  pawb 


80  lACHAU    SIAB    Y    PENDEFIO. 

o'i  deulu  yn  iach,  na  myncd  ato  yn  awr  yn  achos  ei  fab, 
oedd  yn  mron  marw.  Ond  ni  wrthododd  Crist  ef,  er  mai 
wedi  cael  ei  yru  ato  gan  gyfyngder  a  thrallod  yr  ydoedd : 
— "  Galw  arnaf  fi  yn  uydd  trallod,"  &c.  (Salm  1.  15.) 

2.  GweJdi  tad  dros  ei  hlcntijn  ydocdd.  Nid  myned  at  Grist 
i  geisio  iechydwriaeth  i'w  enaid  ei  hun  yr  oedd  y  pendefig, 
ond  myned  ato  i  geisio  iachàd  corfforol  i'w  fachgen.  Gyda 
pha  faint  mwy  o  daerni  y  dylai  rhieni  fyned  at  Grist  yn 
achos  eneidiau  eu  plant,  ac  i  geisio  iechydwriaeth  dragy- 
wyddol  iddynt  ? 

3.  Gweddi  yn  dangos  jfydd  yn  ngallu  Cri^t  ydocdd.  Diau 
fod  meddygon  goreu  dinas  Capernaum  wedi  eu  galw  at  fab 
y  pendefig,  ac  wedi  ei  roddi  i  fynu.  Ond  yr  oedd  y  pendefig 
yn  credu,  oddiwrth  yr  hyn  a  glywsai  am  weithredoedd 
nerthol  Crist,  ei  fod  ef  yn  abl  i  iachâu  ei  fab,  wedi  i  fedd- 
ygon  cnwocaf  y  wlad  fethu.  Ei  ffydd  yn  ngaUu  Crist  a 
barodd  iddo  fyned  mor  bell  i  chwilio  am  dano.  Mae  yn 
gysur  i  ninau  gofio  fod  yr  Ai-glwydd  lesu  yn  abl  "  i  gwbl 
iacháu  y  rhai  trwj'ddo  ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw."  (Heb. 
vii.  25.) 

4.  Gweddi  yn  dangos  fod  ffydd  y  pendefig  yn  wan,  a'i  syn- 
iadau  ani  Griat  yn  Uawer  rhy  isel,  ydoedd.  Mae  gwcndid  ei 
ffydd  i'w  weled  yn  ei  waith  yn  mcddwl  fod  yn  augenrhcidiol 
i  Grist  fyncd  at  y  claf,  a  chyffwrdd  âg  cf,  ncu  ddodi  ei 
ddwylaw  arno,  cyn  y  gallasai  ei  iachâu.  Yr  oedd  ci  ffydd 
yn  mhcll  o  ddyfod  i  fynu  â  geiriau  y  Salmydd  :  "  Anfonodd 
ei  air,  ac  iachâodd  hwynt."  (Salm  cvii.  20.)  Mor  wan  oedd 
ei  ffydd  mewn  cymhariaeth  i  ffydd  y  canwriad,  yr  hwn  a 
ddywcdiii  wrth  Grist,  "  Arglwydd,  uid  ydwyf  fi  dcilwug  i 
ddyfod  0  houot  dan  fy  nghrouglwyd  :  cithr  yn  unig  dywcd  y 
gair  amgwas  a  iachéir."  (Math.  viii.  8.)  Oud  ui  ddychymyg- 
odd  y  pendefig  y  medrai  Crist  iachâu  ei  bleutyn  heb  ddyfod 
yn  ngos  ato ;  a  üawer  llai  y  mcddyliodd  fod  gan  Grist  alUi 
i'w  gyfodi  0  furw  yn  fyw  ;  er  y  gwyddai  fod  Elias  ac  Elisoua 
wedi  gwucud  pcth  fclly.  Crcdai  y  mcdrai  Crist  iachàu  y 
claf,  ond  bod  yn  ci  ymyl,  ac  am  hyny,  y  mae  yn  dweyd,  "  0 


lACHAU   MAB   Y   PENDEFIÖ.  81 

Arglwydd,  tyred  i  u-aered  ";  ond  gan  na  freuddwydiodd  fod 
gan  Grist  allu  i  godi  y  marw,  y  mae  yn  dymuno  amo 
wneud  brys,  rliag  y  byddai  yn  rhy  ddiweddar,  gan  ddy- 
wedyd,  "  0  Arglwydd,  tyred  i  waered  cyn  manc  fy  macli- 
gen."  Fel  hyn  y  mae,  trwy  wendid  ei  ífydd,  "yn  çosod 
terfyn  i  Sanct  yr  Israel." 

II.  Atebiad  yr  Iesu  : — "  lesu  a  ddywedodd  wrtho  ef, 
Dos  ymaith,  y  mae  dy  fab  yn  fyw,"  neu  yn  iach. 

1.  Mae  yr  atebíad  yn  dangos  nad  yw  Crist  yn  diystyru 
gu-cddi  y  gwanaf  ei  ffydd.  Er  fod  ffydd  hwn  yn  wan,  a'i 
syniadau  am  Grist  yn  isel  a  chyfeiliornus,  eto  y  mae  yr 
lesu,  yn  ei  anfeidrol  dosturi  a'i  raslonrwj'dd,  yn  gwrando 
ei  weddi,  ac  yn  iachâu  ei  fab.  Na  fydded  i  ninau  ddigaloni 
a  sefyll  draw,  am  nad  ydym  yn  meddu  ffydd  gref,  ac  yn 
teimlo  yn  ddigon  dwys.  "  Corsen  ysig  ni's  tyr ;  a  llin  yn 
mygu  ni's  diíTydd,"  &c.  (Math.  xii.  20.)  Pan  oedd  yr  afi-ad- 
lon,  "  eto  yn  mhell  oddiwrtho,  ei  dad  a'i  oanfu  ef,  ac  a  dos- 
turiodd,"  &c.    (Luc  xv.  20.) 

2.  Mae  yr  atehiad  yn  dysga  i  ìù  fod  gan  yr  Arglwydd  ei 
ffordd  ei  hun  i  ateb  gweddi.  lachâodd  y  Gwaredwr  fab  y 
pendefig,  yn  ol  ei  ddymuniad,  ond  nid  trwy  fyned  gydag  ef 
i  Capernaum,  fel  yr  oedd  efe  yn  ceisio.  Pan  ofynodd  y 
canwriad  i'r  lesu  iachâu  ei  was,  trwy  ddweyd  y  gair  yn 
unig,  cynygiodd  yr  lesu  fyned  i'w  dý ;  ond  pan  geisiodd  y 
pendefig  ganddo  fyued  i'w  dý,  y  mae  yn  lle  hyny  yn  dweyd 
y  gaìr  yn  imig.  Anrhydeddu  ffydd  gref  y  canwriad  oedd  ei 
ddyben  wrth  gynyg  myned  i'w  dŷ ;  a  chrj'f hâu  ffydd  wan  y 
pendefig  oedd  ei  ddyben  wrth  nacâu  myned  i'w  dŷ,  trwy  ei 
argyhoeddi  nad  oedd  ei  bresenoldeb  coifforol  yn  angen- 
rheidiol,  er  gallu  gweithredu  a  dylanwadu  ar  y  bachgen. 
Mae  yr  Arglwydd  yn  fynych  eto  yn  ateb  gweddiau  ei  bobl 
yn  wahanol  i'r  modd  y  byddant  hwy  yn  gofyn.  Mae  y  cys- 
tuddiedig  yn  gofyn  esmwythder,  yntau  yn  rhoddi  amynedd, 
&c.   (Rhuf.  viii.  20.) 

8.  Mae  yr  atchiad  yn  dangos  Diiwdod  Crist.  Yr  oedd  medru 
Uwyr  iachâu  y  claf,  oedd  yn  mron  marw,  heb  fjTied  yn  agos 

F 


82  lACHAU    BIAB   Y   PENDEPia. 

ato,  na  defnyddio  unrhywfoddion,  dim  ond  yn  nnig  ewyll- 
ysio  byny,  yn  amlygiad  o  HoUalluowgrwydd  Crist ;  ac  yr 
oedd  medru  liysbysu  y  tad  yr  un  fynyd  am  yr  iacliâd,  yn 
brawf  eglur  o'i  Hollwybodaetb.  Yr  oedd  byn  yn  ernes  a 
gwystl  i'r  dysgyblion  y  gallai  yr  lesu  eu  cynnortbwyo,  er 
myned  ymaitb  oddi  wrtbynt  i'r  nef.  Gall  ddanfon  benditb 
o'r  nefoedd  i'r  ddaear,  mor  bawdd  â  danfon  iacbâd  i  fab  y 
pendefig  o  Cana  i  Capernaum. 
m.  Effeithiau  y  Wyeth. 

1.  Ar  y  hachgen.  Dywed  y  Sabnydd  fod  yr  Arglwydd 
"yn  anfon  ei  orcbymyn  ar  y  ddaear,  a'i  air  a  red  yn  dra 
biian."  (Salm  xlvii.  15.)  Felly  y  bu  yn  yr  amgylcbiad 
bwn :  ymsaetbodd  y  feddygiuiaetb  ar  air  Crist,  yn  gyflym- 
acb  nâ'r  fellten,  o  Cana  i  Capernaum;  a  tbraja'oedd  mam 
y  bacbgen,  a'r  teulu,  yn  sef^'ll  wrtb  y  gwely,  mewn  prudd- 
der  a  galar,  i  ddysgwyl  iddo  dynu  yr  anadl  ddiweddaf,  wele 
y  clefyd,  er  dirfawr  syndod  a  Uawenydd  iddynt  oU,  yn  ei 
adael  yn  Uwyr  ar  unwaitb,  a'r  bacbgen  yn  dyfod  ar  daraw- 
iad  amrant  yn  berffaitb  iacb.  Ebyw  gyfarfyddiad  rbyfedd 
oedd  cyfarfyddiad  y  bacbgen  bwn  â'r  lesu,  y  tro  cyntaf  ar 
ol  byn. 

2.  Ary  tad ; — "  A'r  gẃr  a  gredodd  y  gair  a  ddywedasai 
yr  lesu  wrtbo,"  a  gwnaetb  byny  beb  gael  na  cbeisio  yr  un 
arwydd  ;  ac  aetb  i'w  ffordd  ei  bun  yu  Uawen.  Cymerodd 
byn  le  tuag  un  o'r  glocb  prydnawn,  fel  y  gwelir  oddiwrtb 
adn.  53 ;  ac  felly  gallasai  y  peudefig  gyrbaedd  adref  y  nos- 
waitb  bono,  pc  buasai  j'n  dewis.  Ond  gan  iddo  gredu  y 
gair  a  ddywedusai  yr  Icsu,  yr  oedd  ci  fcddwl  yn  bcrffaitb 
dawel  yn  ngbylcb  ei  fab ;  ac  efe  a  aetb  tuag  adrcf  yn  bam- 
ddenol,  gan  letya  yn  rbywle  ar  y  ffordd  y  noswaitb  bono. 
Ni  a  welwn  yn  ei  baues,  gan  byny,  gj'flawniad  tarawiadol 
o  eiriau  y  proffwyd,  "  Ni//y.sm  yr  bwn  a  grcdo."  (Es.  xxviii. 
10.)  Gwnaetb  Crist  ddu-y  wyrtli  yn  yr  amgylcbiad  yma  âg 
íin  ffair — y  naill  ar  gorff  y  bacbgen,  ocdd  yn  absouol,  a'r 
llall  ar  galon  y  tad  ocdd  yn  brcscuol ;  iacbûodd  y  naill 
oddiwrth  ei  glefyd,  a'r  llall  oddiwrth  ci  augbrcdiniaeth. 


lACHAU  mAb  y  pendefig.  88 

Pan  oedd  y  pendefig  yn  dychwelyd  tuas:  adref,  niewn  hyder 
yn  ngair  Crist,  ac  mewn  ufudd-dod  i'w  orchyinyn,  cyfarfu 
ei  weision  âg  ef  ar  y  ffordd,  yn  dwyn  y  newydd  cysurus 
iddo  am  Iwyr  wellhâd  ei  fachgen  ;  a  bu  hyny  drachefn  yn 
foddion  i  gryfhâu  llawer  ar  ei  ffydd.  Credai  cyn  cychwyn 
oddi  cartref  fod  Crist  yn  broffwyd  mawr,  ond  credai  yn  awr 
mai  efe  oedd  y  Messiah  addawedig.  Yr  oedd  ganddo  bell- 
ach  ffydd  gadwedigol.  Ac  y  mae  hanes  y  new^dd  da  a 
dderbyniodd  ar  y  fíordd,  yn  dyegu  mai  ar  Iwybr  ffydd  ac 
ufudd-dod  y  mae  sicrwydd  a  chysur  i'w  cael. 

8.  Ar  y  teulu: — "  Ac  efe  a  gredodd,  a'i  holl  dŷ."  Pan 
gyrhaeddodd  y  tad  adref,  pwy  oedd  y  cyntaf  a  rodai  i'r  drws 
yn  siriol  i'w  groesawu,  ond  ei  fachgen,  a  adawsaiy  dydd 
o'r  blaeu  "yn  mron  marw."  Mor  llawen  a  diolchgar  y 
teimlai  y  pendefig  wrth  weled  ei  blentyn  wedi  ei  achub  o 
safn  augeu  !  Bu  yno  yn  ddíau  gyfeillach  ddedwydd  a  dy- 
ddorol  ar  yr  aelwyd  y  noswaith  hono — y  bachgen  a'r  teulu 
yn  holi  yu  awyddus  yn  nghylch  jt  lesu,  a'r  pendefig  yn 
dweyd  pa  fath  un  ydoedd,  ac  yn  adrodd  ei  hanes.  A'r  can- 
lyniad  dedwydd  fu  i'r  holl  deuhi  gaol  eu  henill  i  gredu 
ynddo.  Golygfa  brydferth  oedd  gweled  teuhi  cyfoethog  ac 
urddasol  fel  hyn,  yn  deuhi  duwiol.  0  !  na  welid  mwy  o 
deuhioedd  cyffelyb,  Cofiwn  mai  amcan  hanes  y  gwyrthiau 
yw  ein  cael  ninau  i  feddu  yr  un  gyffelyb  werthfawr  ffydd 
â'r  teulu  hwn  : — "  Y  pethau  hyn  a  ysgrifenwyd,  fel  y  cred- 
och  chwi  mai  yr  lesu  yw  Crist  Mab  Duw,  a  chan  gredu  y 
caffoch  fywyd  yn  ei  euw  ef."    (loan  xx.  31.) 


84  YR   HELFA   0   BTSGOD. 

m. 

YE    HELFA    0    BYSGOD. 

"  A  plian  heîdiodd  a  llefaru,  efe  a  ddytcedodd  wrth  Sîmon,  Giothìa 
Vr  diofn,  a  bicrhoch  eich  rhioydau  am  helfa.  A  Simon  a  atehodd  ac 
a  ddywedodd  wrtho,  0  Feistr  er  i  ni  boeni  ar  hyd  y  nos,  nî  ddaliasom 
tii  ddim  :  eto  ar  dy  air  di  mi  afwriafy  rhwyd,'"  d-c. 

Lüc  V.  4 — 11. 

Cyflawnwyd  y  wyrth  hon  me'wn  cysylltiad  â  galwad  pedwar 
o  ddysgybHon  Crist  i  bregethu  yr  efengyl,  sef  Simon  Pedr, 
ac  Andreas  ei  frawd,  a  lago  ac  loan,  líleibion  Zebedëus. 
Ymddengys  mai  at  yr  vn  alwad  y  cyfeiria  Mathew  a  Marc, 
yn  Matli.  iv.  18—22;  a  Marc  i.  IG— 20,  er  fod  rhai  yn 
amheu  hyny ;  ond  Luc  yn  unig  sydd  yn  rhoddi  hanes  y 
wyrth  a  wnaed  ar  yr  achlysur.  Wrth  gymharu  yr  hyn  a 
ddywedir  yn  loan  i.  40 — 42,  gwelir  yn  amlwg  fod  Andreas 
a  Phedr,  a  loan  hefyd,  fel  y  mae  yn  fwyaf  tebygol  (adn. 
85 — 37),  wedi  eu  galw  cyn  hyn,  ar  làn  yr  lorddonen,  i  fod 
yn  ddysgyblion  i  Grist.  Buont  yn  ei  ddilyn  am  ychydig 
amser  y  pryd  hwnw,  ar  ei  daith  trwy  Galilca ;  cîinys  yr 
ocddynt  gydag  ef  yn  y  briodas  yn  Cana.  Ond  uid  oeddynt 
eto  wedi  eu  galw  i  adáel  eu  gorchwyhon  yn  hollol,  ac  i'w 
ddilyn  yn  barhaus  ;  ac  felly  dychwelasant  adref  di-achefn 
at  eu  teuhiocdd  a'u  galwedigaeth.  Ond  yma,  yn  mlieu 
rhai  misocdd,  y  maent  yn  cacl  eu  galw  cilwaith,  nid  yn 
hollol  i'rsmjdd  apostohiúid  ychwaith,  fel  y  dywed  rhai,  canys 
ar  ol  hyn  yr  ordeiniwyd  hwynt  yn  apostolion  (Luc  vi.  18.) ; 
ond  cu  galw  i  adacl  pob  peth,  a  dilyn  Crist  yn  wastadol. 
Fel  yr  ocdd  cfe  un  borc  yn  rhodio  wrtho  ci  hunan,  ar  y 
traeth  gyda  glùn  môr  Gahlea,  gerllaw  dinas  Capernaum, 
"  efti  a  welai  ddwy  lonrj  fcchan  yn  scfyll  icrth  y  llyn  ;  à'r  pysg- 
oduyr  a  aethent  allan  o  houynt^  ac  yr  ocddynt  yn  golchi  eu 
rhiiydati,"  cyn  cychwyu  adrcf,  fel  y  byddcnt  yn  barod  erbyn 


TR   HELFA   O   BYSGOD.  85 

y  nos  ganlynol.  Gwelwyd  ac  adnabyddwyd  yr  lesu  yn 
fuan,  a  dechreuodd  y  bobl  ymgasglu  ato  yn  dorfeydd  llíos- 
og,  mewn  awydd  ei  glywed  yn  pregethu  gair  Duw.  Y  fath 
ragolwg  obeithiol  ac  addawol  oedd  yma  am  gyuhauaf 
toreithiog  o  Iwyddiaut  ar  yr  efengyl !  Ond  y  mae  yn  ofuus 
mai  gwywo  a  wnaeth  y  rhan  fwyaf  o'r  egin  in-ydfcrth  hyn 
cyn  dyfod  yn  dy  wysenau  aeddfed.  Gan  fod  y  bobl  yn  pwyso 
arno,  yn  eu  hawydd  i'w  glywed,  nes  ei  gwneud  yn  anfan- 
teisiol  iddo  i  lefaru  wrthynt  ar  y  traeth,  y  mao  yn  gwneud 
un  o'r  llongau  oedd  gerllaw  yn  bwlpud  i  bregethu  i'r  torf- 
cydd  a  safent  ar  y  làn  :  "Ac  e/e  a  aeth  i  mewn  i  un  oW  llongau, 
yr  hon  oedd  eiddo  Simon,  ac  a  ddymunodd  arno  tcthio  ychydig 
oddiwrth  y  tir.  Ac  efe  a  eisteddodd,  ac  a  ddy.tgodd  y  bubloedd 
allan  o'r  llong."  Gan  mai  diwrnod  gwaith  jaloedd,  a'i  fod 
yn  bwriadu  eghiro  ei  ogoniant  trwy  wneud  g^yyrth,  y  mao 
yn  dweyd  wrth  Simon,  ar  ol  i'r  oedfa  fyned  drosodd, 
"  Guthia  i'r  dwj'n,  a  bwriwch  eich  rhwydau  am  hclj'a."  Gall- 
asai  Crist  beri  i'r  pysgod  adael  y  môr,  a  dyfod  i'r  traeth  o 
honynt  eu  hunain,  neu  neidio  i  fynu  o'r  dwfr  i'r  llong,  at 
y  pysgodwyr,  pe  buasai  yn  ewyllysio ;  ond  ni  byddai  efo 
byth  yn  gwastraÔ'u  ei  alhi  gwyrthiol  i  arbed  yr  hyn  a  alhii 
dynion  ei  wneud ;  ac  am  hyny,  y  mao  yn  gorchymyn  i 
Simon  wthio  i'r  dwfh,  &c.  *'^  Sbnon  a  atebodd  ac  a  ddyiced- 
odd  wrtho,  0  Feistr,  er  i  ni  boeni  ar  hyd  y  nos,  ni  ddaliasom 
niddim:  eto  ar  dy  air  di  mi  afwriafy  rhwyd."  Mae  amryw 
bethau  canmoladwy,  a  thejlwng  o  efelychiad,  yu  Ufudd-dod 
Simon.  1.  Ufudd-dod  yn  ngwyneb  ajlwyddiant  ac  annhebyg- 
olmydd  ydoedd.  Y  nos  yw  yr  amser  goreu  i  bysgota,  a 
chan  fod  Simon  wedi  poeni  ar  hyd  y  nos,  heb  ddal  dim, 
yr  oedd  hi  yn  ymddangos  yn  ddigon  digalon,  ac  anobcitli- 
iol,  i  ail  ddechreu  pysgota  gauol  dydd  dranoeth.  Y  mao 
llawer  eto  yn  fynych,  o'r  rhai  mwyaf  diwyd  a  mcdrus  gyda'u 
gorchwyhon  a'u  galwedigaethau  tymhorol,  yn  aflwyddian- 
us.  Nid  bob  amser  y  mae  "  y  rhedfa  yn  eiddo  y  cyflym, 
na'r  rhyfel  yn  eiddo  y  cedyrn."  (Preg.  ix.  11.)  Yr  uu 
modd  hefyd  gyda  phethau  crefyddol.    Y  mae  llawer  un  o 


86  YR  HELFA  O  BYSGOD. 

weision  Duw,  ar  ol  bod  "  yn  ymboeui  yn  y  gair  a'r  athraw- 
iaeth,"  yn  gorfod  cwyno,  gan  ddywedyd,  "  Yn  ofer  y  llafur- 
iais,  &c,"  (Es.  xlix.  4.)  Cyffelyb  hefyd,  yn  aml,  yw  prof- 
iad  rhíeni  crefyddol  gyda  golwg  ar  eu  plant,  &c.  Ond  yn 
lle  anobeithio  a  rhoddi  i  fynu,  yn  ngwyneb  aflwyddiant, 
bydded  i  ni  ddilyn  esiampl  Simon  Pedr,  trwy  fwrw  y  rhwyd 
drachefn.  *'  Yn  gwneuthur  daioni  na  ddiogwn  ;  canys  yn  ei 
iawn  bryd  y  medwn  oni  ddiffygiwn."  (Gal.  vi.  9.)  2.  Ufudd- 
dod  i'r  iau-n  reol  ydoedd :  *'  ar  dy  air  di  mi  a  fwriaf  y  rhwyd." 
Pe  gwrandawsai  Pedr  ar  lais  ei  deimlad,  buasai  yn  myned 
adref,  ac  i'w  wely  i  orphwys,  yn  hytrach  na  myned  allan 
drachefn  i'r  môr  i  bysgota.  Buasai  ei  reswm  yn  dweyd  wrtho 
hefyd,  nad  oedd  fawr  o  obaith  dal  yn  y  dydd,  ar  ol  methu 
yn  y  noe.  Ond  yn  lle  gwrando  ar  ei  deimlad,  na'i  reswm 
ei  huu,  efe  a  ufuddhaodd  i  orchymyn  Crist,  yn  ddioed,  heb 
bctruso  na  gwrthddadleu.  *'  Yn  y  fan  nid  ymgyughorodd 
á  chig  a  gwaed."  Gair  Crist,  ac  nid  ein  barn,  na'n  teim- 
ladau  eiu  huuain,  sydd  i  fod  yn  rheol  i  uiuau.  Dyna  a 
ddylai  fod  ciu  cwestiwn  yn  wastad,  "  Arglwydd,  beth  a  fyni 
fíí  í  mi  ei  wneuthur  ?"  (Act  ix.  6.)  3.  Ufadd-dod  ŷ'ìjddiog 
a  hyderus  ydoedd.  Nid  bwrw  y  rhwyd  yn  unig  i  foddloui  ei 
Arglwydd,  ac  i'w  argyhoeddi  nad  oedd  o  un  dyben  traŵrthu 
ychwaneg,  y  tro  hwnw,  i  geisio  dal,  yr  oedd  Pedr.  Na,  yr 
oedd  yr  hyu  a  wyddai  eisoes  am  Grist,  yn  peri  iddo  gredu 
y  llwyddai  wrth  fwrw  y  rhwyd,  ar  ei  orchyrayu  ef,  er  mor 
annhebygol  oedd  hyuy.  Nid  â  dim  a  wna'íV'u  uinau,  mewu 
ufudd-dod  i  orchymyn  Crist,  yu  ofer.  "  Am  hyuy,  fy  mrod- 
yr  anwyl,  byddwch  sicr  a  diymod,  a  helacthiou  yu  ngwaith 
yr  Arglwydd  yn  wastadol,  a  chwi  yn  gwybod  nad  a  eich 
llafur  cliwi  yn  ofer  yu  yr  Arglwydd."    (1  Cor.  xv.  58.) 

Gwobrwywyd  ufudd-dod  Simon  â  llwyddiaut  gwyrthiol ; 
canys  wedi  iddynt  fwrw  y  rhwyd,  "  hwy  a  ddaliasant  liaHs 
lìiaur  0  bysgod ;  à'ti  rhwyd  hwynt  a  7'wyyodd,h..y.,  a  ddech- 
rouodd  rwygo.  Mao  Trench  yu  sylwi,  yu  dra  phriodol,  uad 
yw  holfa  fawr  o  byBgod,  ynddi  ci  huu,  yn  wyrth  ;  ond  yr 
ocdd  y  cydgyfarfyddiad  rhwug  yr  hclfa  â'r  gair  ocdd  Criat 


TR  HELFA  BTSGOD.  87 

newydd  lefaru,  yn  profi  yn  eglur  fod  yma  wyrth.  Ac  yr  oedd 
i'r  wyrth  hon  amryw  ddybenion  pwysig,  megys  1.  Dangos 
ìhjwodraeth  a  (jalìu  Crist.  Nid  ydym  i  feddwl  i'r  pysgod 
yma  gael  eu  creu  gan  Grist  y  pryd  hwn,  er  mai  gwaith 
hawdd  iddo  ef  fuasai  gwneud  hyny,  pe  yn  angenrheidiol. 
Ond  yr  oedd  y  wyrth  yn  gyuwysedig,  yn  ngwaith  Crist,  trwy 
ei  allu  dwyfol,  yn  casglu  y  fath  helfa  fawr  o  bysgod  yn 
nghyd  i'r  lle  hwnw,  yr  adeg  hono.  Collodd  dyn,  trwy 
bechod,  y  llywodraeth  a  roddodd  y  Creawdwr  iddo,  ar  y 
creaduriaid  direswm,  ac  nid  oes  unrhyw  ddosparth  o  gre- 
aduriaid  y  mae  gan  ddyn  lai  o  lywodraeth  arnynt  ua  physg- 
od  y  môr.  Ond  yn  "  yr  ail  ddyn,  yr  Arglwydd  o'r  nef,"  ni 
a  welwn  eiriau  y  Salmydd  yu  cael  eu  cyflwaui  i'r  llythyr- 
en  :  "  Gwnaethost  iddo  arglwyddiaethu  ar  weithi-edoedd  dy 
ddwylaw ;  gosodaist  bob  peth  dan  ei  draed  ef  .  .  .  . 
Ehediaid  y  nefoedd,  a  physjod  y  môr,  ac  y  sydd  yn  tramwyo 
Uwybrau  y  moroedd."  (Salm  viii.  G,  8.)  Ac  y  mae  meddwl 
fod  pob  elfen  a  chreadur  o  dau  lywodraeth  y  Cyfryngwr  yn 
ddcfnydd  cysur  i'w  bobl,  a  dychryn  i'w  elynion.  2.  Rhoddi 
rhciyhraw/  i'r  apostolion  o'r  Uwyddiant  fyddai  ar  eu  gweinido- 
'jacth.  Yr  oedd  yr  helfa  bysgod  yma  yn  arwydd  a  chysgod  o'r 
milocdd  eneidiau,  oeddynt  i  gael  eu  dalgan  Pedr,  yn  rhwyd 
yr  efcngyl,  ar  ddydd  y  Peutecost.  (Act.  ii.  41.)  Arwyddid 
iddyut  yma,  er  eu  calondid  a'u  cysur,  y  medrai  Crist  wneud 
u  gweiuidogaeth  yn  llwyddianus,  hyd  yn  nod  yn  yr  am- 
gylchiadau  mwyaf  anuhebygol.  Mae  Crist,  gan  hyuy,  yn  y 
wyrth  hou  yu  ymddaugos  fel  awdwr  Uwyddiant.  Yr  oedd  hoU 
'afur  Pedr  a'i  gyfeilliou,  er  eu  bod  yn  bysgodwyr  medrus, 
wedi  bod  yn  hoUol  aflwyddiauus  nes  y  daeth  yr  lesu  atynt. 
Mae  0  bwys  i  uiuau  gofio  geiriau  y  Salmydd,  "  Os  yr  Arg- 
Iwydd  uid  adeilada  y  tỳ,  ofer  y  llafuria  ei  adeiladwyr  wrtho, 
&c."  (Salm  cxxvii.  1,  2.)  Hebddo  ef,  nis  gallwn  wneuthur 
dini ;  oud  trwytldo  ef  gallwu  wneuthur  llawer,  fel  y  pregeth- 
wyr  hyuy  yn  Antiochia  gyut,  y  dywedir  am  danynt,  "  A 
llaw  yr  Arglwydd  oedd  gyda  hwynt :  a  nifer  mawr  a  gred- 
odd,  ac  a  drodd  at  yr  Arglwydd."  (Act.  xi.  21.) 


88  YB  HELFA  BYSGOD. 

Gwnaeth  yr  amlygiad  hwn  o  ogoniant  Crist  argraff  ddwys 
a  brawychus  ar  feddwl  Simon :  ''  A  Simon  Peclr,  pan  wehdd 
hyny,  a  syrthiodd  ivrth  liniau  yr  lesii,  gan  ddyicedijd,  Dos  ym- 
aith  oddiwrthyf ;  canys  dyn  pechadurus  ivyf  fi,  0  Arglwydd. 
Ohlcgid  braw  a  ddaethai  ofrno  ef,  éc."  Yn  ngoleu  gogoniant 
Duw  y  gwelwn  ein  pechadurusrwydd  ein  hunain.  Yr  oedd 
Pedr  druan  wedi  ei  lenwi  â'r  fath  syndod  a  dychryn  fel  yr 
ydoedd  yn  Uefaru  yma,  yr  un  modd  ag  ar  fynydd  y  gwedd- 
newidiad,  "heb  wybod  beth  yr  oedd  yn  ei  ddywedyd." 
Mor  afresymol  oedd  i  "  ddyu  pechadurus,"  a  dyn  argy- 
hoeddedig  o'i  bechadurusrwydd,  geisio  gan  yr  hwn  sydd 
**yn  gwared  ei  bobl  oddiwrth  eu  pechodau,"  fyned  ymaith 
oddiwrtho.  Y''r  oedd  hyn,  fel  y  sylwa  yr  esgob  Hall,  yn  debyg 
fel  pe  dywedai  dyn  claf  wrth  feddyg  enwog  "  Dos  jTnaith 
oddi  wrthwyf ;  canys  dyn  claf  wyf  fi,  0  feddyg."  Ond 
gwyddai  yr  lesu  nad  oedd  ei  bresenoldeb  yn  faich  ar  Pcdr, 
a'i  fod  yn  llefaru  oddiar  deimlad  gwahanol  iawn  i'r  annuw- 
iohon,  y  rhai  a  ddywedant  yn  eu  hymddygiad  "wrth 
Dduw,  CiUa  oddi  wrthym,"  &c.  (Job  xxi.  14.)  Ofn  oedd  ar 
Pedr  druan,  y  byddai  iddo  farw,  oherwydd  gweled  Duw 
(Barn.  xiii.  22.) ;  ac  na  allai  sancteiddrwydd  anfeidrol  Crist, 
oddef  un  oedd  â  chymaint  o  lygredd  a  phechod  ynddo.  Ni 
ddarfu  yr  lesu,  gan  hyny,  ei  gymeryd  ar  ei  air,  fel  y 
gwnaeth  â  phobl  Gadarenia,  pan  y  ceìsiasant  gauddo  fyned 
ymaith  oddiwrthynt  (Math.  viii.  84;  ix.  1.);  ond  tawclodd 
ei  ofnau  trwy  ddweyd  wrtho  yndirion,  "  Nac  ofna."  A  wyt 
ti,  ddarllenydd,  yn  ocheneidio  yn  llwythog  gan  bechod  ac 
euogrwydd  ?  "  Nac  ofna  ;  "  ond  anturia  yn  hyderus  at 
•'  Ocn  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  tynu  ymaith  bechodau  y  byd." 
(loan  i.  29.)  Y  mae  Crist  yn  tawelu  meddwl  Simou,  yu 
mhellach,  trwy  ei  hysbysu  ci  fod  ef  wcdi  datguddio  ei  ogou- 
iant,  nid  gyda  bwriad  i  wneud  uurhyw  niwed  iddo,  ond  i'r 
dyben  o'i  gymhwyso  at  waith  uwch  a  mwy  aurhydeddus, 
ua'r  gwaith  ocdd  ganddo  yu  brosenol :  "  a  dyicedodd  yr  lesu, 
vcrlh  Hiinoìì,  Nac  ofna  :  o  hyn  allan  y  deli  ddynion,"  yn  llo  dal 
pyBgod.    Fcl  y  darfu  i'r  Arglwydd,  gymcryd  Dafydd  ei  was, 


ÎB  HELFA  BYSGOD.  89 

oddiwrth  y  gorchwyl  o  fugeilio  defaid,  at  y  gwaith  o  fugeilio 
GÌ  bobl  Israel  (Sahn  lxxviii.  70 — 72.),  felly  y  mae  yn  galw 
Simon  oddiwrth  y  gwaith  o  ddal  pysgod,  i  ddal  dynion.  Mae 
dynion  wrth  naturyncrwydro  yn  ol  eu  chwantau,  mewn  cyf- 
Iwr  0  dywyllwch  a  llygredigaeth,  ac  eto  y  maent  yn  eu  hel- 
fen  yn  y  cyílwr  hwnw,  "yn  gorwedd  mewn  drygioni,"  ac 
"  yu  yfed  anwiredd  fel  dwfr; "  ac  ni  byddai  waeth  dysgwyl 
i  bysgod  y  môr,  adael  y  mûr  o  honj'nt  eu  hunain,  a  dyfod  i 
chwareu  yn  mhlith  y  meillion,  yn  ughanol  y  dolydd,  na 
dysgwyl  i  bechaduriaid  adael  eu  pechodau,  a  dyfod  atDduw 
o  honynt  eu  huuain.  Ond  y  mae  rhwyd  yr  efougyl  yn  eu 
casglu  at  cu  gilydd ;  yn  eu  tynu  allan  o'r  byd ;  yn  eu  dwyu 
i  mewn  ì  cglwys  Dduw ;  ac  at  Grist  sm  iechydwriaeth. 
Ac  eto  uid  eu  tynu  trwy  drais,  ac  o'u  hanfodd,  fel  y  mae  y 
pysgod  yn  cael  eu  tynu  o'r  môr,  a  wneir  ychwaith :  "  Dy  bobl 
a  fyddant  ewyllysgar  yn  nydd  dy  ncrth."  Mae  dynion  i  gael 
cu  dal  i  FYw  hefyd,  fol  y  mae  y  gair  a  ddefuyddiai  Crist  yma 
yn  arwyddo,  yu  debygfel  pe  meddyUd  am  bysgod  yn  cael  eu 
dal  i'w  gosod  mewn  pysgodlyn,  yn  mharc  gwr  bonheddig, 
yn  lle  cael  eu  dal  i'w  lladd,  fol  y  gwneir  yn  gyfih-ediu.  Dal 
dynion,  nid  i'w  diuystrio,  oud  i'w  dwyn  i  afael  cywyd 
TRAGYWYDDOL,  y  mac  rhwyd  yr  efeugyl.  Y  mae  yr  un  gy- 
mhariaeth  yn  cael  ei  defuyddio  yu  Ilyfr  y  proffwydEzeciel 
wrth  ragfynegi  Uwyddiant  yr  efengyl :  **  Ac  fe  fydd  pysgod 
lawer  iawu,  oherwydd  dyfod  y  dyfi-oedd  hyn  yuo,"  &c. 
(Ezec.  xlvii.  9,  10.) 

Bu  y  wyrth  hon,  a'r  awdurdod  oedd  yn  cyd-fyned  â  geiriau 
Crist,  yn  foddion  i  cnill  y  pedwar  dysgybl  i  ymgyflwyno  yu 
hollol  i'w  wasanaeth,  ac  i  abertliu  eu  hoU  gysurou  tymhorol 
er  ei  fwyn  :  **Äc  wedi  iddynt  ddwijn  y  llonyau  i  dii-y  hwy  a  ad- 
awsant  hobpeth;  ac  ai  dilynasant  ç/"."  Gadawsant  eucartrefi, 
a'u  hardal  enedigol;  eu  galwedigaeth  a'u  bywioUaeth;  eu 
Uongau  a'urhwydau;  euperthynasau  a'ucyfeilHon  anwylaf ; 
a  phob  peth  a  feddent  yn  y  byd  ;  a  hyny,  nid  i  ddilyn  rhyw 
beudefig  urddasol,  oedd  yn  addaw  rhyw  lawer  o  fanteison  ty- 
mhorol  iddi'nt;  ond  i  ddilyn  un  oedd  yn  "ddirmygiedig  a 


90  YR  HELFA  BYSGOD. 

diystyraf  o'r  gwvr,"  ac  "heb  le  i  roddi  ei  ben  i  lawr."  Gwîr 
nad  oedd  gandctynt  r3n;v  lawer  o  bethau  i'w  gadael ;  ond  gad- 
awsanty cwbl oedd ganddynt ;  a  gall y gweithiwr, fel y  sylwa 
Trench,  gam  f\  Iwtùyü  tl^iwd,  gyda  chariad  mor  gryf  ag  y 
niae  y  boneddwr  yn  caru  ei  balas  gorwych,  canys  y  cariad 
at  y  byd  sydd  yn  tynu,  ac  nid  y  byd  ei  hun  ;  ac  felly  byddai 
yn  gymaint  o  hunanymwadiad  yn  y  naill  adael  ei  fwthyn, 
ag  a  fyddai  yn  y  ILall  i  adael  ei  balas.  Nid  oedd  y  ffaith 
nad  oedd  gan  y  dysgyblion  hyn  ond  ychydig,  mewn  cy- 
mhariaeth,  o  feddianau  i'w  gadael,  er  mwyn  Crist,  yn 
gwneud  eu  hunanymwadiad  hwynt,  gan  hyny,  yn  ddim  llai. 
Mae  yn  ddyledswydd  arnom  ninau  ddilyn  eu  hesiampl 
trwy  ganlyn  Crist,  a'i  garu  yn  fwy  na  phawb  a  phob  peth. 
A  ydyw  yn  edifar  gan  y  dysgyblion  hyn  heddyw,  eu  bod 
wedi  gadael  pob  peth  er  mwyn  Crist  ?  A  fuont  ar  eu  colled 
trwy  hyny  ?  Naddo  yn  ddiau ;  canys  dyma  dystiolaeth 
Crist  ei  hun  ar  y  matcr  :  *'  Yu  wir  meddaf  i  chwi,  nid  ocs 
neb  a'r  a  adawodd  dỳ,  neu  rieni,  neu  frodyr,  neu  wraig, 
neu  blant,  er  mwyn  teyrnas  Dduw,  a'r  nis  derbyn  lawer 
cymaint  yn  y  pryd  hwn,  ac  yn  y  byd  a  ddaw  fywyd  traíîy- 
wyddol."  (îjuc  xviii.  28—30.) 


^  DYN  OYTHIlEÜLia  YN  Y  SYNAOOG  YN  CAPERNAÜM.  ül 


IV. 

y  DYN  CYTHEEULIG  YN  Y  SYNAGOG 
YN  CAPERNAUM. 

"  Ac  yr  oedd  yn  eu  synagog  hwy  ddyn  ag  ynddo  ytbryd  aflan;  ae 
efe  a  lefodd,  gan  ddywedyd,  Och,  beth  sydd  i  ni  a  wnelom  â  thi,  Jani  o 
Namreth  ?  a  ddaethont  ti  i'n  di/etha  ni  ?  mi  a'th  adwaen  pwy  ydwyt, 
Sanct  Duw.  A'r  lem  a'i  ceryddodd  ef,  gan  ddywedyd,  Taw,  a  du* 
allan  o  hono.  Yna  wedi  i'r  ysbryd  aflan  eì  rwygo  ef,  a  gioaeddi  â 
llefuchel,  efe  a  ddaeth  allan  o  hono.  Acfe  a  aeth  ar  bawb  fraw,"  itc. 

Maec  i,  23—27 ;  (Luc  iv.  33—36.) 

Y  MAE  y  seryddwr  wrtli  dremio  ar  y  ffurfafen  trwy  yr  ys- 
pieinddrych  (telescope),  yn  canfod  rhyfeddodau  aneirif  yn 
yr  ëangder   glas,   ydynt  yn  anweledig  i'r  Uygad  noeth. 

Y  mae  y  Beibl  i'r  cristion  yr  hyn  yw  yr  yspíeinddrych  i'r 
seryddwr — y  mae  yn  datguddio  y  byd  ysbrydol  a'i  ryf- 
eddodau  anweledig,  yn  eglur  o  flaen  llygad  y  meddwl. 
Yn  mhlith  pethau  rhyfedd  eraill  a  wehr  yn  ngoleu  yr 
Ysgrythyrau  sanctaidd,  yr  ydym  yu  gweled  fod  yn  y 
greadigaeth  haws  o  angelion  wedi  syrthio  o'r  cyflwr  sanct- 
aidd  a  dedwydd  y  crewyd  hwynt  ynddo,  i  ryw  ddyfn- 
deroedd  anfesurol  o  bechadurusrwydd  a  thrueni  (Judas  6.) ; 
a  dangosir  i  ni  yn  mhellach,  fod  yr  ysbrydion  syrthiedig  a 
maleisddrwg  hyn,  yn  cael  eu  goddef  oherwydd  rhyw  resym- 
au  doeth  a  dirgelaidd,  i  demtio  a  phoenydio  dynion.  Nid 
yw  mewn  un  modd  yn  anghredadwy  fod  yr  Arglwydd  yn 
goddef  i  ysbrydion  drwg  wneud  hyu,  gan  y  gwyddom  yn  dda 
ei  fod  yn  goddef  i  ddynion  drwg  wneuthur  yr  un  peth.  Yr 
ydym  yn  darllen  yn  yr  Efengylau  am  amryw  bersonau,  fel 
y  dyn  y  sonia  y  testun  am  dano,  yn  cael  eu  meddianu, 
mewn  rhyw  fodd  arswydus  iawn,  yn  eu  cyrff,  yn  gystal  â'u 
meddyliau,  gan  gythreuHaid.  Y  mae  yn  wir  fod  llawer, 
hyd  yn  nod  o'r  rhai  a  addefant  ddwyfoldeb  y  Beibl,  yn 
ceisio  dadleu  nad  oedd  y  meddiant  cythreuHg  yma  yn  ddim 


92  T  DYN  CYTHREÜLIG  YN  Y  SYNAGOG  YN  CAPERNAUM. 

ond  rbyw  afiechyd,  neu  anhwyldeb  naturiol ;  ac  mai  gwall- 
gofiaid  yn  unig  oedd  y  rhai  cythreulig,  yr  ydym  yn  darllen 
am  danynt.  Ond  pa  fodd  y  gallasai  gwallgofiaid  adnabod 
Crist  yn  well  nâ'r  apostolion  eu  hunain,  a  dwyn  y  fath 
dystiolaeih  i'w  Fessiaeth ;  a  hyny  ar  ddechreuad  ei  weinid- 
ogaeth,  pan  oedd  y  rhan  fwyaf  o'i  gydwladwyr,  oeddynt  yu 
eu  hiawn  bwyll,  heb  wybod  pwy  ydoedd  ?  Nid  gwallgof- 
iaid,  ond  bodau  ysbrydol,  oedd  yn  gweddio  ar  Grist  am 
ganiatad  i  fyned  i'r  moch  yn  Gadarenia ;  ac  nid  wrth  gys- 
tudd,  ond  wrth  ysbryd  drwg  y  dywedodd  Grist  yn  y  testun, 
' '  Taw,  a  dos  allan  o  hono."  Yr  oedd  Crist  ei  hun  yn  rhoddi  ar 
ddeall  yn  amlwg  mai  nid  gwallgofiaid,  ond  dynion  yn  cael 
eu  meddianu  yn  wirioneddol  gan  gythreuliaid,  oedd  y  rhai 
hyn.  Nis  gellir  gwadu  gwir  feddiant  cythreulig,  gan  hyny, 
heb  gyhuddo  Crist  o  ddysgu  y  byd  i  gredu  yr  hyn  nad  oedd 
yn  wirionedd.  Y  mae  anffaeledigrwydd  a  didwylledd  Crist, 
fel  dysgawdwr,  yn  ein  rhwymo  i  gredu  y  ffaith,  pa  faint 
bynag  o  "gymylau  a  thywyllwch"  a  ddichon  fod  o  am- 
gylch  y  mater.  Y  dyb  gyffrediuol  gynt  oedd  fod  yr  ysbryd- 
ion  aflan  yn  preswyho  yn  y  rhai  a  fcddienid  gauddynt 
rywbeth  yn  debyg  fel  y  mae  yr  enaid  yn  prcswylio  yn  y 
corff.  Ond  y  mae  Uawer  o  dduwinyddion  uniawngred  yn 
bresenol  yn  ymwrthod  â'r  golygiad  hwn,  ac  yn  barnu  mai 
yr  oU  sydd  i'w  ddeall  wrth  fod  dynion  yn  cael  eu  mcddianu 
gan  gythreuliaid  yw,  fod  ysbrydion  drwg  yn  dwyn  y  cyf- 
ryw  bersonau  o  dan  eu  llywodraeth  a'u  dylanwad  arswyd- 
us  i'r  fath  raddau  fel  y  gallent  eu  trallodi  a'u  pocnydio  yn 
eu  cyrff  a'u  meddyhau,  mewn  gwahanol  ffyrdd  a  graddau, 
a  pheri  iddyut  feddwl,  llcfaru,  a  gwcithredu,  mcwn  modd 
nas  gwnelsent,  oni  buasai  eu  bod  o  dan  reolaeth  ysbrydiou 
aílan.  Y  mae  yn  anhawdd  penderfynu  yn  sicr  pa  uu  a  yw 
ysbrydion  drwg  yn  mcddianu  rhai  dyuion  yn  yr  un  ystyr 
yn  brcseuol  ai  uad  ydyut.  Fo  allai  i  Dduw  ganiaiàu  i 
gythrculiaid  feddianu  gwahanol  bersojiau  yu  y  dull  ar- 
Bwydus  hwn  yn  yr  oos  hono,  er  mwyn  i  ddynion  gacl  man- 
taifl  i  welcd  gelyuiacth  a  chreulondeb  y  diafol  a'i  augcliou. 


Y  DYN  CYTHREULIO  YN  Y  SYNAGOG  YN  CAPERNAUM.  98 

Fe  wnai  Satan  bawb  o  honom  ninau  mor  druenus  â'r 
ddau  ddieflig  hyny  yn  Gadarenia,  pe  caniateid  iddo.  Godd- 
efwyd  iddo  wneud  uffern  fechan  ar  y  ddaear,  o  flaen  llygaid 
dynion,  yn  yr  oes  hono,  er  mwyn  rhybuddio  pawb  i  adael 
a  gochol  Uwybrau  pechod,  rhag  iddynt  eu  harwain  i  afael  y 
fath  boenydwyr  malcisus  a  chreulawn  am  dragywyddoldeb. 
Y  mae  yn  debyg  i'r  ysbrj'dion  aflan  gael  eu  goddef  i  feddianu 
dynion  yn  y  dull  dychrj'nllyd  hwn  hefyd,  i'r  dyben  o  roddi 
achlysur  a  chyfleusdra  i  Grist  i  amlygu  amcan  ei  ddyfodiad 
i'r  byd,  trwy  ei  waith  yn  bwrw  allan  gythreuliaid :  "  i  hyn 
yr  ymddangosodd  Mab  Duw,  fel  y  datodai  weithredoedd  di- 
afol."  (1  loan  iii.  8.)  Yr  oedd  cyflawni  gweithredoedd 
nertliol  a  rhyfcdd  o  flaen  llygaid  dynion  yn  BÌcr  o  wneud 
argrafif  dd^'fnach  ar  eu  meddyliau,  na  phe  buasid  yn  dysgu 
yr  un  gwirioneddau  iddynt  trwy  eiriau  yn  unig.  Trwy  ei 
waith  yn  bwrw  allan  gythreuhaid  o  gyrS  dyniou,  yr  oedd 
Crist  yn  dangos,  yn  y  dull  mwyaf  eghir  ac  effeithiol,  ei  fod 
wedi  dyfod  i'r  byd  i  dd^Tnchwelyd  teyrnas  Satan,  ac  i  war- 
edu  ei  gaethion  truenus  o  feddiant  "  y  cryf  arfog." 

Ymddengys  i'r  wjTth  a  gofuodir  yn  y  testun,  gael  ei 
chyflawui  y  bore  Sabboth  cyntaf  erioed  y  bu  yr  lesu  yn 
pregethu  yn  Capernaum.  Yr  oedd  ei  glod  wedi  cyrhaedd 
i'r  ddinas  o'i  flaen,  trwy  ei  waith  yn  iachâu  mab  y  pendef- 
ig.  (loan  iv.  4G — 54.)  Aeth  y  gair  yn  fuan  trwy  y  dref  ei 
fod  wedi  dyfod  yno ;  a  phan  ddaeth  y  Sabboth,  yr  oedd  yno 
gynnulleidfa  hosocach  nag  arferol,  wedi  dyfod  i'r  synagog 
y  bore  h^vnw,  er  mwyn  cael  gweled  a  chlywed,  am  y  tro 
cyntaf,  un  yr  oedd  cymaint  o  son  am  dano.  Nid  oes  dim 
o'i  bregeth  wedi  ei  chofnodi ;  ond  y  mae  yr  argraff  a  wnaeth 
ar  y  gwrandawyr  yn  cael  ei  grybwyll :  "  A  si/nuasant  wrth  ei 
athmmaeth  ef,'"éc.  Yr oedd  yno  ddyn  cythreuhg, fel  y  dengys 
y  testun,  yn  mhlith  y  gj-nnulleidfa  :  "  ^c  yr  oedd  ìjn  eu  sìjna- 
(jog  hivìj  ddyn  ag  ynddo  yshryd  aflan,'^  éc.  Mae  yma  amryw 
bethau  tra  rhyfcdd  i'w  gwelcd  yn  hanes  y  wjTth  hon  : — 

I.   GWELWN  YMA  YSBEYD  AFLAN  YN  NHY  DdUW,  YN  GWRANDAW 

AR  Grist  ¥»  rREGETHu  :  **  Ac  yr  oedd  yn  eu  synagog  hwy 


94     Y  DYN  CYTHREULIG  YN  Y  SYNAGOG  YN  CAPERNAÜM. 

ddyn  ag  ysbryd  aflan  ynddo."  Ni  buasai  yn  rliyfedd  cyf- 
arfod  â  cythraul  mewn  tafarndŷ  llj-gredig  yn  mhlitli  y 
meddwon,  neu  mewn  carchar  llawn  o  droseddwjT,  nou  ryw 
le  annuwiol  o'r  fath ;  ond  prin  y  buasem  yn  dysgwyl  gweled 
cythraul  yn  y  synagog  yn  gwrandaw  ar  Grist  yn  pregethu. 
Y  fath  gydgyfarfyddiad  rhyfedd  oedd  yma — y  fiorcu  yn  y 
greadigaeth,  íi'rgicaethafjn  y  greadigaeth  yn  yr  uu  ystafell. 
"  Yma  yr  ydym  yn  gweled  dyn  yn  yr  hwn  y  preswyliai 
ysbryd  aflan,  a'r  dyn  yn  yr  hwn  y  mae  '  hoU  gyflawuder  y 
Duwdod  yn  preswylio  yn  gorfí'orol,'  yu  cyfarfod  mewn  cy- 
ffyrddiad  agos  y  naill  a'r  llall,  wyneb  yn  wyneb,  o  dan  yr 
un  grouglwyd.  Yn  y  naill  yr  ydym  yn  gweled  y  natur 
ddynol  wedi  suddo  i'r  d^-fnderoedd  isaf  o  ddiraddiad,  wedi 
dyfod  yn  deml— yn  breswylfod  i  ddiafol.  Yn  y  llall,  yr 
ydym  yn  gweled  yr  un  natur,  wedi  ei  chyfodi  a'i  d^a'chafu 
i  ystâd  o  urddas  a  gogoniant  anfeidrol  uwch  nâ'r  eiddo  un 
natur  grëedig  yn  lly^-odraeth  Duw — wedi  ei  sancteiddio  i 
fod  yn  deml  ac  yn  gysegr  y  Jehofa."  *  D'iau  y  gwyddai  yr 
ysbryd  aflan  fod  yr  lesu  yn  y  ddinas,  ac  y  byddai  yn  debyg 
o  fod  yn  y  synagog  y  bore  hwnw  ;  ac  y  mae  yn  ymddangos 
braidd  yn  rhyfedd,  gan  hyny,  ar  yr  olwg  gyntaf,  na  buasai 
yn  ceisio  ysgoi  ei  bresenoldeb,  trwy  ymgadw  o'r  synagog  y 
Sabboth  hwnw.  Ond  y  mae  yn  debygol  mai  ei  amcan  yn 
dyfod  yno  oedd,  ceisio  creu  rhagfarn  yn  crbyn  Crist,  a 
chaledu  calonau  y  gwrandawyr,  rhag  iddynt  gredu  a  bod 
yn  gadwedig.  Mae  efe  yn  dyfod  eto  i  dỳ  Dduw,  bob  oedfa, 
gyda'r  un  neges,  sef  i  geisio  cipio  y  gair  a  heuir  yn  y  galon, 
a  "  dallu  raeddyliau  y  rhai  digred,  fel  na  thywyno  iddynt 
lewyrch  efengyl  gogoniant  Crist."  Lle  pwy  bynag  fydd  yu 
wag  yn  yr  addoldỳ,  nid  yw  y  diafol  byth  yn  absenol  o  un 
cyfarfod.  Y  mae  digon  o  arwyddion,  ysywaeth,  o'i  bres- 
enoldeb,  a'i  weithrediadau  cf,  yn  ein  holl  gynniilliadau  cref- 
yddol.   Y  mae  nefoedd,  dacar,  ac  ufí'ern  yn  cydgyfarfod  yn 

•  Gwol  lirpaolli  nnMoroliog  y  rnrcli.  W.  Rops  iir  y  loatun  hwn,  yii  y  (iyfrol 
|i|)rnt*r  ()  "  Lntnpnti  y  Doinl."  Yr  wyf  yn  y  (Irtnrlilli  yran,  fol  y  gwellr  wrtli  fyned 
jru  lalouii,  yii  iiiirhuyu  y  UarUonydd  ug  aiiiryw  ilUyfyuiuduu  u'r  brcgutU  odiJog 
Itun  o  ulddo  Mr.  Ucuh. 


T  DTN  OTTnREULIO  YN  V  SYNAGOO  YN  CAPERNAUM.  95 

nhŷ  Dduw  bob  Sabboth ;  ac  y  mae  angelion  da  a  drwg  yn 
ymryson  â'u  gilydd  am  ein  heneidiau,  tra  y  mae  llawer  o 
honom  ni,  fe  allai,  yn  hollol  ddifater  yn  nghylch  ein  cyf- 
Iwr  a'n  tynged.  Y  mae  yn  rhaid  fod  enaid  dyn  o  werth 
raawr,  pan  y  mae  dwy  deyrnas  fel  hyn  mewn  rhyfel  par- 
haus  am  dano. 

II.       GWELWN    YMA   YSBRYD    AFLAN    YN    TEIMLO   YN    DDWY8  O 

DAN  wEiNiDOGAETH  Crist  :  "  Ac  efc  a  lefodd,  gan  ddywedyd, 
Och,  beth  sydd  i  ni  a  wnelom  â  thi,  lesu  o  Nazaretli  ?" 
Clywyd  dynion  weithiau  yn  gwaeddi  mewn  oedfeuon,  yn 
enwedig  mewn  adegau  o  ddiwygiad  ;  ond  yma  wele  gythraul 
yn  tori  allan,  yn  sydyn  ac  annysgwyhadwy,  i  waeddi  ar 
ganol  yr  oedfa,  nes  cyffroi  a  brawychu  yr  lioll  gynnulleidfa» 
"  Aeth  y  dyn  i  mewn  i'r  synagog,"  medd  Mr.  Eees,  "  ac 
yraddygai  yn  weddaidd  a  llonydd  am  ysbaid.  Fel  jrr  oedd 
yr  Athraw  raawr  yn  myned  yn  mlaen  gyda'i  bregeth,  deff- 
roid  sylw  pawb,  ac  yr  oedd  pob  Uygad  wedi  ci  sefydlu  arno 
ef.  Taflai  yntau  ei  olwg  oddi  amgylch  ar  ei  wrandawyr. 
Yn  mhen  enyd,  darfu  i  lygad  yr  lesu  gyfarfod  llygad  y  dyn 
cythreuhg,  darfu  i'r  ysbryd  aflan  gael  ei  hoelio  megys  i'r 
fan  yr  lui  fomeut,  a  darfu  i  bicell  gallu  dwyfol,  yr  hwn  a 
saethwyd  o  edrychiad  yr  lesu,  ei  drywanu  i'w  galon.  Dal- 
iwyd  ef  yn  y  fan  gan  fath  ofnau  díeithrol  a  rhyfedd  ag  na 
phrofwyd  gan  un  ysbryd  drwg  erioed  o'r  blaen.  Dechreuai 
grynu  nes  yr  oedd  lioll  gorff  y  dyn  a  feddienid  gnnddo  yn 
cael  ei  ddirdynu  gau  y  cyuhyrfiadau  mwyaf  dychrynllyd. 
O'r  diwedd,  '  efe  a  lefodd,'  heb  aUu  cynal  ei  hun  yn  hwy, 
*  Llefodd,'  nid  am  drugaredd  a  maddeuant :  gwyddai  yn  dda 
nad  oedd  iddo  ef  ddim  trugaredd — dim  maddeuant.  Llef 
anobaith  ydoedd ;  llef  cythraul  mewn  anobaith,  o  dan  yr 
ymsyniad  ofuadwy  fod  yr  amser  yn  awr  yn  prysuro  yn  gyf- 
lym  i  ddadymchwelyd  ei  deyrnas.  Yr  oedd  yn  rhaid  fod 
rhywbeth  yn  arswydus  y  tu  hwnt  i  ddychymyg  yn  y  llef 
hono — y  llais  hwnw  na  seiniwyd  ei  gjŵlyb  yn  nghlustiau 
marwol  ddyn  erioed  o'r  blaen."  Y  mae  llawer  o  ddynion 
yn  dyfod  i  gysegr  Duw,  ac  yn  medru  gwTando  y  bygythioa 


96     Y  D"i'N  CYTHREUIiIG  YN  Y  SYNAGOG  YN  CAPERNAUM. 

mwyaf  ofnadwy  o  fewn  y  Beibl,  yn  cael  eu  cyhoeddi  o'r 
pwlpud,  heb  deimlo  mwy  na  phe  byddent  ond  delwau  o 
ddynion,  wedi  eu  gwneud  o  feini,  ac  nid  dynion  byw.  Ond 
y  mae  y  cyfryw  ddynion  yn  galetach  eu  calonau  na  chyth- 
reuHaid;  canys  "y  mae  y  cythreuliaid  yn  credu  ac  yn 
a-i/iuí."  (lago  ii.  19.)  Nid  oes  nac  anŷ'ìjddiaeth  na  di- 
deimìadrwydd  yn  uffern. 

O'r  tu  arall,  nid  yw  fod  dynion  wedi  bod  dan  argyhoedd- 
iadau  dwysion,  ac  wedi  teimlo  ofnau  a  dychrynfëydd  mawr- 
ion,  yn  brawf  digonol  eu  bod  wedi  cael  gwir  droedigaeth. 
Gall  dynion  gael  eu  hargyhoeddi  a'u  dychrynu  heb  gael  eu 
haileni,  ac  heb  feddu  dim  mwy  o  grefydd  nag  sydd  gan 
gytlireuliaid.  "  Fel  yr  oedd  Paul  yn  ymresymu  am  gyf- 
iawnder,  a  dirwest,  a'r  farn  a  fydd,  Ffelix  a  ddychri/nodd.'" 
(Act.  xxiv.  25.)  Ond  er  i  Ffelix  ddychrynu,  ni  chafodd  ei 
ddychwelyd,  a'i  wneuthur  yn  Gristion.  Byw  a  marw  yn 
bagan  annuwiol  a  wnaeth  efe  wed'yn.  Nid  yw  gweled  a 
tlieimlo  y  perygl  yn  dyogelu  neb.  Ehaid  ffoi  i  gymeryd 
gafael  trwy  ffydd  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o'n  blaen  cyn  y 
byddwn  yn  ddyogel.  "  Cred  yn  yv  Arglwydd  lesu  Grist, 
a  chadwedig  a  fyddi."     (Act.  xvi.  81.) 

III.  GWELWN  YMA  YSBRYD  AFLAN  YN  GWNEUD  PROFFES 
GYHOEDDUS  O  GrIST,  AC  YN  DWYN  TYSTIOLAETH  l'w  SANCTEIDD- 

RWYDD  a'i  ddwyfoldeb  :  "  Mi  à'th  adwaen  pwy  ydwyt,  Sanct 
Duw."  Nid  oedd  y  ddaear  yn  adnabod  y  Messiah,  oher- 
^^'ydd  iddo  "  gymeryd  arno  agwedd  gwas,"  yn  llc  ymddan- 
gos  mewn  rliwysg  brenhinol :  "  Yn  y  byd  jt  oedd  cfc,  a'r 
byd  a  wnaethpwyd  trwyddo  cf ;  a'r  byd  nid  adnabu  ef." 
"  Canys  pe's  adwaenascnt,  ni  chroeshoeliasent  Arglwyddy 
gogoniant."  (loan  i.  10 ;  1  Cor.  ii.  8.)  Yr  oedd  llawer  o 
wahanol  farnau  am  dano  j-n  mhlith  dyuion.  Pan  ofynodd 
efc  i'w  ddysgyblion,  "  Pwy  y  mac  dynion  yn  dywcdyd  fy 
niod  i,  Mab  y  dyn  ?  Ilwy  a  ddywcdasant,  llhai  mai  loan 
Fcdyddiwr,  a  rhai  mai  Elias,  ac  craill  mai  Jeromías,  neu 
un  o'r  proffwydi."  (Math.  xvi.  18, 14.)  Fel  hyn  ni  a  wel- 
wn  fod  y  ddacar  hcb  ci  ndnabod ;  ond  yr  oedd  y  uofoedd 


Y   DYN  CYTHREULIG  YN  Y  SYNAGOG  YN  CAPEBNAÜM.  97 

wedi  clv/3'n  ei  thystiolaeth  iddo,  ac  wedi  hysbysu  pwy  yd- 
ocdd,  pcan  y  bedyddiwyd  ef  gan  loan  (Math.  iii.  17.) ;  ac 
yma  wele  dystiolaeth  nffern  am  dano.  Yr  oedd  cythreuliaid 
yn  ei  adnabod,  ac  yn  gorfod  addef  mai  *'  Sanct  Duw  "  yd- 
oedd.  Y  mae  tystiolaeth  yr  ysbryd  aflan  yma,  am  Grist, 
yr  un  yn  hoUol  à  thystiolacth  Simon  Pedr,  am  dano  (Math. 
xvi.  16.) ;  lle  y  gwelwn  y  gall  un  feddu  gwybodaeth  helaeth, 
a  bod  mor  gywir  ei  farn  am  Grist  ag  apostol ;  a  bod  er  hyny 
mor  amddifad  â  chythraul  o  wir  ras:  ♦'  Pe  l)yddai  genyf 
broffwydoliaeth,  a  gwybod  o  honof  y  dirgolion  oU,  a  phob 
gwybodaeth ; — ac  heb  genyf  gariad  nid  wyf  fi  ddim." 
(1  Cor.  xiii.  2.) 

Ond  pa  beth  a  allasai  gymhell  yr  ysbryd  aflan  yma  i 
addef  yn  wirfoddol,  a  chyhoeddus  fel  hyn,  mai  yr  lesu  oedd 
y  Crist  ?  Gallasem  ni  ddysgwyl  y  buasai  arno  ofn  i'w 
gyffes  a'i  dystiolaeth  euill  y  gwrandawyr  i  gredu  yn  Nghrist ; 
ac  y  buasai  yn  hytrach  yn  ceisio  gwadu  ei  Dduwdod,  a 
chuddio  ei  ogoniant,  o  olwg  y  bobl.  Ond  y  mae  yn  debyg 
mai  ei  amcan  maleisus  yn  hyn  oedd,  creu  rhagfarn  yu 
meddyliau  y  gwrandawyr  yn  erbyn  Crist,  trwy  roddi  ach- 
lysur  iddynt  i  feddwl  fod  cynghrair  rhyngddo  á'r  díafol,  gau 
fod  yr  ysbryd  aflan  yn  rhoddi  gair  mor  dda  iddo.  Dyma 
Satan  yn  troi  i  bregcthu  Crist,  i'r  dyben  o  geisio  tynu 
gwaradwydd  ar  yr  cfengyl,  rhag  i  ddynion  gredu  a  bod  yn 
gadwedig.  "  Nid  ydym  ui  heb  wybod  ei  ddichellion  ef." 
(2  Cor.  ii.  11.) 

IV.  GWELWN  YMA  YSBRYD  AFLAN  PAN  YN  LLEFAIN  MEWN  ÍNO 
A  CHYFYNGDER  YN  CAEL  EI  GERYDDÜ    a'i    DDISTEWI  GAN  GrIST  : 

"  A'r  lesu  a'i  ceryddodd  ef,  gan  ddywedyd,  Taw,  a  dos  allau 
o  hono."  Pan  wnaeth  Simon  Pedr  yr  un  gyffes,  gan  ddy- 
wcdyd  wrtho,  *'  Ti  yw  y  Crist,  Mab  y  Duw  byw.  Yr  lesu 
a  ddywcdodd  wrtho,  Gwyn  dy  fyd  di,  Simou,  mab  Jona." 
(Math.  xvi.  16,  17.)  Ond  ni  dderbyniai  Crist  y  dystiolaoth 
fwyaf  anrhydcddus  o  euau  cythraul,  rhag  i  neb  feddwl  fod 
cynghrair  rhyngddo  ag  cf.  A'r  uu  peth,  mae  yn  debygol, 
a  barai  i  Paul  wrthod  tystiolaeth  y  Uauces  hono,  oedd  yu 

G 


98  T  DYN  CYTHBEUIiIG  YN  Y  SYNAGOG  YN  CAPERNAUM. 

Philippi,  ag  ysbryd  dewiniaeth  ynddi,  yr  hon  a  lefai  ar  ol 
Silas  ac  yntau,  gan  ddywedyd,  "  Y  dynion  hyn  ydynt  weis- 
ion  y  Duw  goruchaf,  &c."  (Act.  xvi.  16 — 18.)  Byddai  yn 
dda  i  bawb  o  weision  Crist  eto  wrthod  pob  clod  a  chanmol- 
iaeth  a  gynygir  iddynt  gau  Satan,  a  dywedyd  wrtho  "  Taw," 
fel  y  gwnaeth  yr  lesu  yma. 

Ond  mor  wahanol,  fel  y  sylwa  Mr.  Eees  yn  briodol  iawn, 
yr  ymddygai  Crist  at  ddynion,  pan  yn  llefain  arno  mewn 
cyfyngder,  i'r  modd  yr  ymddygodd  at  yr  ysbryd  aflan  yma. 
Dyma  gythraul,  mewn  ofn  a  dychryn,  yn  ei  gyffesu,  ac  yn 
ymbil  yn  grynedig  wrth  ei  draed.  Oud  nid  oedd  gan  yr 
lesu  un  olwg  o  dosturi  i'w  rhoddi  i  ysbryd  aflan,  yr  un  gair 
0  gefnogaeth  i'w  ddywedyd  wrtho,  yr  un  glust  o  drugaredd 
yn  agored  i  dderbyn  ei  ddeisyfiad.  Edrychai  arno  gyda 
gwg  llym,j  a  cheryddai  ef  yn  yr  iaith  fwyaf  llem. — Ni  ym- 
ddygodd  efe  erioed  fel  hyn  tuag  at  bechadur  o  ddyn  mewn 
trallod.  Llefodd  lliaws  arno  yn  eu  cyfyngder,  ac  ni  throdd 
efe  erioed  glust  fyddar  at  yr  un  o  honynt."  Llefodd  Bar- 
timcus  ddall,  y  wraig  o  Ganaan,  a'r  lleidr  ar  y  groes,  arno 
yn  eu  cyfyngder  ;  oud  yu  lle  gorchymyn  iddynt  dewi,  cy- 
merodd  drugaredd  arnynt,  ac  atebodd  eu  gweddiau.  Yr 
oedd  eu  Ueisiau  yn  beroriaeth  fwy  hyfryd  yn  ei  glustiau  na 
sain  telynau  aur  y  nef.  Do,  goddefodd  i  ddìjnion  drwg  ei 
gabhi,  ei  watwar,  ei  fflangellu,  poeri  yn  ei  wyneb,  ei  gern- 
odio,  a'i  groeshoeho  ;  ac  yn  lle  eu  ceryddu,  efe  a  weddiodd 
drostynt,  gan  ddywedyd,  "  0  Dad,  maddeu  iddynt."  (Luc 
x}dii.  84.)  Ond  ni  oddefai  i  ysbrydion  drurj  ei  gyffesu,  a 
gweddio  arno  ;  oblegyd  i  waredu  dynoh-yw,  ac  i  ddinystrio 
cythreuliaid,  y  daethai  i'r  byd  :  "  Gan  fod  y  plant  yn  gyf- 
ranogion  o  gig  a  gwaed,  yntau  hefyd  yr  un  modd  a  fu  gyf- 
ranog  o'r  un  pothau  ;  fel  trwy  farwolaeth  y  dinystriai  efe 
yr  hwn  oedd  â  nerth  marwolaeth  ganddo,  hyny  yw,  diafol ; 
ao  y  gwarcdai  hwyut  y  rhai  trwy  ofn  marwolaeth  ocddynt 
dros  eu  holl  fywyd  dan  gacthiwcd.  Canys  ni  chymcrodd 
efo  naturiaeth  angehon  ;  eithr  had  Abraham  a  gymerodd 
efe."  (Hob.  ii.  14—16.) 


y  DYN  CYTHBEULIG  YN  Y  SYNAGOO  YN  CAPERNAUM.  99 

V.  GWELWN  YMA  YSBRYD  AFLAN,  EB  EI  HOLL  GRYPDEB  a'I 
YSTYFNIGRWYDD,  YN  OAEL  EI  ORCHFYGU  a'i  FWRW  ALLAN,  GAN 
YR   HWN    SYDD    YN    GRYFACH    NA'R    CRYF    ARFOG  :    "  A'r  leSU  a'Ì 

ceryddocld  ef,  gan  ddywedyd,  Taw,  a  dos  allan  o  hono. 
Yna  wedi  i'r  ysbryd  aüan  ei  rwj-go  ef,  a  gwaeddi  â  llef  ucliel, 
efe  a  ddacth  allan  o  hono."  Y  mae  y  cythraul  yn  jTugyn- 
ddeiriogi,  am  ei  fod  yn  gorfod  myned  allau  o'r  dyn,  ac  y 
mae  yn  ei  daflu  oddiar  ei  eisteddle,  i  ganol  y  dyrfa,  gan  ei 
ysgwyd,  a'i  ddirdynu,  mor  arswydus  nes  y  gallesid  meddwl 
ei  fod  yn  ei  rwygo  yn  ddarnau.  Goddefwyd  iddo  wneuthur 
hyn,  er  mwyn  i'r  gynnulleidfa  gael  cyfleusdra  i  weled  grym 
a  malais  y  diafol ;  ond  ataliwyd  ef  i  wneuthur  niwed  gwir- 
ioneddol  a  pharhaus  i'r  dyn,  fel  y  dymunai.  (Luc  iv.  85.) 
Aeth  y  dyn  adref  yn  iach  o'r  synagog,  ac  yn  ei  iawn  bwyll, 
wedi  ei  waredu  o  feddiant  ei  orthrymwr  creulawn,  er  ma^sT: 
lawenydd  i'w  berthynasau  a'i  gyfeilliou.  Llamvyd  pawb  a 
welsant  y  wyrth,  neu  a  glywsant  son  am  dani,  à  syndod 
annhraethol.  Gofynai  y  bobl  i'w  gilydd  yn  y  synagog,  ac 
ar  yr  heolydd,  mewn  syndod,  "  Beth  yw  ìujn  ì  /)«  athrau- 
iaeth  newydd  yw  hon  ì  canys  tnnj  awdurdod  y  mae  efe  yn  gor- 
chìjmyn,  'ie,  yr  yshrydion  afian,  a  huy  yn  ufuddhau  iddo." 

Y  mae  pothau  cyffelyb  i  hyn,  mown  ystyr  ysbrydol,  yn 
cael  eu  gwncud  eto.  Y  mao  llawer  yn  dyfod  i  dỳ  Dduw, 
fel  y  dyn  yma,  yn  meddiant  y  diafol ;  oblegid  y  mae  pawb 
o  honom  wrth  natur  yn  garcharorion  ganddo,  ac  y  mae 
calon  dyn,  yr  hou  a  grewyd  i  fod  yn  deml  i  Dduw,  wedi 
myned  trwy  bechod  yu  weithdỳ  i  Satan, — '*  yr  ysbryd  sydd 
yr  awrhon  yn  gweithio  yn  mhlant  anufudd-dod."  (Eph. 
ii.  2.)  Ond  y  mae  Crist  yn  y  synagog  yn  barhaus  yn 
bwrw  allan  gythreuliaid,  trwy  weinidogaeth  ci  air,  a  dy- 
lanwad  ei  Ysbryd.  "  Pan  ddelo  y  gelyn  i  mewn  fel  afon, 
Ysbryd  yr  Arglwj'dd  a'i  hymlid  ef  jTnaith."  (Es.  Hx.  19.) 
'•  A  ddygir  y  caffaeliad  oddiar  y  cadarn  ?"  Y  mae  llawer 
yn  barod  i  ateb,  Na  wueir  byth  ;  oblegid  y  mac  y  poth  yu 
ymddangos  yn  annhebygol  iawn."  "  Ond  fel  hyn  y  dywed 
yr  Aeglwydd,    lë,    carcharorion   y   cadaru  a  ddygir,   ac 


100    V  DYN  CYTHEEULIG  YN  Y  8YNÀG0G  YN  OAPEENAUM. 

anrhaith  y  creulawn  a  ddianc :  canys  Myfi  a  ymrysonaf 
á'th  ymrysonydd  ;  a  Myfi  a  achubaf  dy  feibion."  "  Pan 
fyddo  un  cryf  arfog  yn  cadw  ei  neuadd,  y  mae  yr  hyn  sydd 
ganddo  mewn  heddwch :  ond  pan  ddel  un  cryfach  nag  ef 
arno  a'i  orchfygu,  efe  a  ddwg  ymaith  ei  holl  arfogaeth  ef, 
yn  yr  hon  yr  oedd  yn  ymddiried,  ac  a  ran  ei  anrhaith  ef." 
(Es.  xlix.  24,  25 ;  Luc  xi.  21,  22.) 

*'  Mae  gallu  canmil  rTiagor, 

Oes  gan  fy  Mhrynwr  drud, 
Nas  gellir  ei  wrthsefyll 

Gan  Satan,  cnawd,  na  byd  ; 
Mae  ynddo  neith  diderfyn, 

Mae  ynddo  gyfoeth  rhad» 
Peng  miliwn  o  rinweddau 

Sydd  yn  el  briod  waetL'^ 


UOHAU    MAM    GWRAIG   PEDR.  101 

V. 

lACHAU   MAM  GWEAIG  PEDR. 

"  A  plian  gyfododd  yr  lesu  oV  synagog,  efe  a  aelh  i  mewn  i  dŷ  Simon, 
Ac  yr  oedd  chwegr  Simon  yn  glaf  o  gryd  hlin  :  a  hioy  a  atolygcusant 
arno  drosti  hi.  Ac  efe  a  safodduwch  ei  phen  hì,  (gan  ymaflyd  yn  ei 
llaw  hi)  ac  a  geryddodd  y  cryd  ;  a'r  cryd  o'i  gadawodd  hi :  ac  yn  y 
fan  hi  a  gyfododd,  ac  a  toasanaethodd  arnynt  hwy."  Lüc  iv.  38,  39. 
[Gwel  heîyá,  Math.  vüi.  14,  15  ;  Marc  i.  29— 31  ] 

Wedi  i'r  lesu  bregethu,  a  bwrw  yr  ysbryd  aflan  allau  o'r 
clyn,  yn  y  synagog,  y  mae  efe,  a  dau  o'i  ddysgyblion,  yn 
cael  eu  gwabodd  ar  ddiwedd  yr  oedía  i  fyned  i  dŷ  dau  o'i 
gyfeillion,  oeddynt  yn  awr  yn  byw  yn  y  ddinas,  sef  Pedr 
ac  Andreas,  i  gael  tamaid  o  giniaw.  Gelwir  Bethsaida  yn 
"  ddinas  Andreas  a  Phedr  "  (loan  i.  44),  am  eu  bod  yn  en- 
edigol  oddiyno,  ac  wedi  byw  yno  hyd  j'n  ddiweddar.  Ond 
pan  briododd  Pedr,  y  mae  yn  debygol  iddo  ef,  a'i  frawd, 
symud  o  Bethsaida  i  Capernaum,  i  fyw  gyda  'i  fam-yn- 
nghyfraith,  am  fod  yno  le  mwy  manteisiol  a  chyfleus  iddj^nt 
i  gario  yn  mlaen  eu  galwedigaeth  a'u  masnach,  fel  pysgod- 
wyr.  Ymddengys  mai  y  bore  Sabboth  hwn  oedd  y  tro 
cyntaf  i'r  lesu  fyned  i  dŷ  Pedr ;  ond  daeth  y  teulu  ac  yntau 
yn  hoff  iawn  o'u  gilydd,  yn  ddioed ;  ac  y  mae  lle  i  feddwl 
mai  yma  y  gwnai  efe  ei  gartref  yn  benaf,  ar  ol  gadael  tỳ 
ei  fam  yn  Nazareth,  a  dechreu  ar  ei  weinidogaeth  gyhoedd- 
us.  Newydd  i'r  lesu  wneud  un  wyrth  yn  y  synagog,  yr 
ydym  yma  yn  cael  ei  hanes  yn  cyflawni  un  arall  yn  nhŷ 
Pedr ;  ac  y  niae  hyn  yn  dangos  y  dylem  ninnau  ymdrechu 
gwneuthur  daioni,  nid  yn  unig  yn  nhŷ  Dduw,  ond  hefyd 
yn  y  tai  annedd  y  byddwn  yn  ymweled  à  hwynt. 

Y  dyoddefijdd  yn  yr  amgylchiad  hwn  oedd  chwcgr,  neu 
fam  gwraig  Pedr.  Y  mae  yn  eghir,  gan  hyny,  fod  Pedr  yn 
ẁr  priod.     Byddai  weithiau,  fel  yr  hysbysir  ni  gan  Paul, 


102  lACHAU  MAM  GWRAIG  PEDR. 

yn  myned  á'i  wraìg  gydag  ef  ar  ei  deitliiau  cenliadol. 
(1  Cor.  ix  5.)  Mae  traddodiad  i'r  wraig  dduwiol  lion  gael 
ei  merthyru,  ac  i  Pedr  fyned  gyda  hi  i  Eufain,  ar  y  pryd, 
a'i  fod  yn  ei  chalonogi  yn  y  modd  mwyaf  serchiadol  pan 
oedd  hi  yn  cael  ei  harwain  allan  i'w  gosod  i  farwolaeth, 
gan  ei  hanog  i  gofio  yr  Arglwydd  lesu.  Mae  cryn  bwysig- 
rwydd  yn  y  ffaith  fod  Pedr  yn  ŵr  priod,  ac  yn  benteulu, 
am  ei  bod  yn  dadymchwelyd  un  o  gyfeiliornadau  mwyaf 
niweidiol  Pabyddiaeth,  Hona  y  Pabyddion  mai  Pedr  oedd 
esgob  cyntaf  Ehufain,  a'u  bod  hVythau  yn  olynwyr  iddo, 
ac  eto  y  mae  y  grefydd  Babaidd  yn  gwahardd  i'w  hoffeir- 
iaid  briodi.  Ar  ba  sail  y  maent  hwy  yn  gwahardd  priodi, 
gan  fod  yr  apostol  a  gyfrifir  ganddynt  yn  ben  eu  Heglwys 
yn  ẃr  priod?  Y  rhai  sydd  yn  rhoddi  coel  i  ysbrydion  ey- 
feiliornus,  ac  i  athrawiaethau  cythreuliaid  sydd  yn  gwa- 
hardd  priodi,  medd  Paul.     (1  Tim.  iv.  1 — 3.) 

Yr  anhn-ìjldeh  yr  oedd  mam  gwraig  Pedr  yn  dyoddef  dano 
oedd  "  cryd  blin,"  neu  glefyd  poeth  (a  great  fever),  medd 
Luc,  yr  hwn  oedd  yn  ddoctor.  Mae  yn  dra  thebygol  ei 
bod  hi  wcdi  clywed  am  ddyfodiad  yr  lesu  i'r  ddinas,  ryw- 
bryd  yn  ystodyr  wythnos  flaenorol,  a'i  bod  hi  wedi  gobeithio 
cael  myned  i'r  synagog  y  bore  Sabboth  hwnw  i  wrando 
arno  yn  pregethu ;  ond  yn  lle  hyny  cyfyngwyd  hi  i'w  gwely, 
gan  dwymyn  boeth  a  pheryglus. 

Yn  y  cyflwr  hwn  y  cafodd  yr  lesu  chwcgr  Pedr  pan  yr 
aeth  efe  i'r  tý.  "  Ac  yn  ebrwydd  y  dywedasant  ivrtho  am 
dani  hi,  a  hwy  a  atolygasant  arno  drosti  hiJ"  Newydd  wel- 
cd  y  fath  amlygiad  gogoneddus  o'i  allu  yn  y  synagog,  yr 
oedd  yn  gwbl  sicr  ganddynt  mai  gorchwyl  hawdd  iddo 
ef  fuasai  ei  liiachûu  hithau  hefyd.  Dylem  ninau  ddilyn 
eu  hesiarapl,  trwy  ymbil  â'r  Arglwydd  dros  ein  ceramt  a'n 
cyfeillion,  pan  y  byddont  mewn  afiechyd  a  chystudd :  "  Cy- 
ffeswch  oich  camweddau  bawb  i'ch  gilydd,  a  gweddiwch 
dros  eich  gilydd,  fel  y'ch  iachaer."  (lago  v.  IG.)  Gall  yr 
Arglwydd  iachâu  cin  cyfeillion  mewn  atcbiad  i'n  gweddiau 
lieb  wuoud  gwyrth,  megys  trwy  gyfarwyddo  meddwl  y 


lACHAU  MAM  GWRAIÖ  PEDR.  103 

meddyg  i  ddefnyddio  cyffyriau  priodol,  &c.  "  Ac  efe  a  saj- 
odd  ■u.icch  ei  phen  hi."  Aeth  i'r  ystafell  lle  yr  oedd  hi  yn  gor- 
wedd,  edrychodd  arni  gyda  llygad  o  dosturi,  ymaflodd  yn  ei 
llaw  i'"v  chyfodi  yn  y  gwely,  "  a  chenjddodd  y  cryd  ;  a'r  cnjd 
a'i  gadaicodd  hi."  Heb  iddo  wneud  dim  ond  cyfiFwrdd  y 
dyoddefydd  â'i  law,  a  cherj'ddu  y  clefyd  â'i  lais,  wele  hi 
mewn  moment  yn  dyfod  j'n  berfifaith  iach !  Yr  oedd  y 
wyrth  yma  yn  gynwysedig,  nid  mewn  iachâu  anhwyldeb 
anfeddyginiaethol  ynddo  ei  hun,  fel  y  gwnaed  yn  rhai  o'r 
gwyrthiau  eraiU,  oud  mewn  iachâu  clefyd  trwm  â  gair  ei 
enau  a  chTfifyrddiad  ei  law  yn  unig,  heb  ddefuyddio  unrhyw 
feddyginiasth,  na  raoddion  naturiol.  Dyma  brawf  o  aUu 
Crist  i  waredu  y  corff  dynol  oddiwrth  yr  holl  anhwylderau 
y  mae  wedi  myned  yn  ddarostyngiedig  iddynt  trwy  bechod. 
"  Ac  yn  yfan  hi  a  gyfododd,  ac  a  irasanaethodd  amynt  hwy." 
Mae  hyn  yn  dangos  dau  beth  : — 1.  Sydynncydd  a  pherfleith- 
rwydd  ei  gwelUtâd.  Yn  lle  cryfhâu  yn  araf  a  graddol,  fel  y 
gwna  dynion  yn  gyffredin  wrth  wella  o  glefyd  trwm,  wele 
y  wraig,  oedd  ychydig  fynydau  yn  ol  yn  gorwedd  yn  llesg 
dan  dwymyn  poeth,  ac  mcwn  angen  am  eraill  i  wasauaethu 
arni  hi,  yn  awr  yn  aUuog  i  gynnorthwyo  yn  ngorchwylion 
y  tỳ,  ac  i  weini  wrth  y  bwrdd  ar  giniaw.  Yr  oedd  hyn  yn 
brawf  efifeithiol  iawn  i  bawb  oedd  yn  y  tŷ  o'i  llwyr  wellhâd. 
2.  Ei  diolchgarwch.  Mae  yn  amlygii  y  teimladau  cynes 
oedd  yn  ei  mynwes  tuag  at  yr  lesu,  trwy  wneuthur  ei 
goreu  i'w  groeeawu  ef,  a'i  ddysgyblion.  Fel  Martha  o 
Bethania,  yr  oedd  yn  bleser  ac  yn  hyfrydwch  ganddi  gael 
gweini  i'r  Gwaredwr  pan  y  byddai  efe  yn  dyfod  adref  yn 
hwyr,  a  lluddiedig  y  nos,  ac  yn  cychwyn  allan  drachefn 
yn  blygeiniol  iawn  yn  y  bore,  yn  y  cyfnod  prysur  a  llafurus 
hwnw  o'i  fywyd,  a  dreuliodd  efe  yn  Capernaum.  Dylera 
ninau  ddilyn  ei  hesiampl,  pan  yn  cael  adferiad  o  gystudd, 
trwy  wasanaethu  yr  Arglwydd,  yn  fwy  fifyddlawn  a  diwyd 
nag  erioed. 

Ymdaenodd  y  son  am  y  wyi-th  Iion,  fel  y  wyrth  arall  ya 
y  synagog,  yn  gyflym  trwy  y  ddinas  ;  a  chan  fod  y  bobl  yn 


104  lACnAU  MAM  GWRAIG  PEDÎl. 

ofni  i'r  lesu  acTael  y  dref  bore  dranoetli,  y  macnt  jm  dal 
ar  y  cyfleusdra,  trwy  düyfod  ato  yn  lluoedd,  i  dý  Pedr, 
y  noswaith  liono,  wedi  i'r  Sabboth  fyned  drosodd,  ac  wedi 
i  wres  yr  haul,  yr  hwn  oedd  jm  ormod  i'r  cleifion  ei  ddal 
ganol  dydd,  giHo  a  lleihâu  gyda'r  hwyr  :  '^A  pJmn  fiichlud- 
odd  yr  Jiaul,  pawb  à'r  oedd  ganddynt  rai  cleifion  o  amryw 
glefydau,  a'u  dygasant  Jiwy  ato  ef;  ac  efe  a  roddes  ei  ddwylaw 
ar  bob  un  o  Jionynt,  ac  a'u  JiiacJiâodd  JiwyntJ"  *'  Á'r  JiolJ 
ddinas  oedd  icedi  ymgasglu  wrth  y  drws."  Yr  oedd  yno  lawer 
wedi  dyfod  i  geisio  iachâd  iddynt  eu  hunain,  neu  eu  cyfeill- 
ion,  ac  eraill  wedi  dyfod  yno  oddiar  gywreinrwydd,  er  mwyn 
cael  gweled  gwyrthiau.  Llewyrchai  y  lloer  a'r  ser  yn  ddys- 
glaer  yn  y  ffurfafen,  tra  yr  ocdd  yr  lesu  allan  yn  nghanol 
y  dyrfa,  yn  brysur  wrth  y  gwaith  o  iacháu ;  ac  mewn 
ychydig  oriau,  y  mae  efe  yn  alltudio  pob  clefyd,  a  phob 
afiechyd,  allan  o'r  ddinas.  Er  fod  poblogaeth  y  dref  yn 
llawer  o  filoedd,  nid  oedd  cymaint  ag  un  claf  o'i  mewn  pau 
gododd  w  haul  arni  bore  dranoeth. 


GLANHAD   Y   GWAHANGLWYFÜS.  106 

VI. 

GLANHAD  Y  GWAHANGLWYFUS. 

*'Äc  wele,  un  gwahanglwfus  a  ddaeth  ac  a^i  luuldolodd  ef,  gan 
ddywedyd,  Arglwydd,  os  myni,  ti  a  elli  fy  njhlanhâu  i.  AW  lesu 
(gan  dostuno)  a  estynoddei  law,  ac  a  gyffyrddodd  ûg  ef,  gan  ddyicedyd, 
Mynaf,  glanheir  di.     Ac  yn  y  fan  ei  wahanghoyf  ef  a  lanhâwyd." 

Math.  viii.  2,  3.  [Gwel  licfyJ  Marc  i.  40—43  ;  Luc  v.  12,  13.] 

Mae  yn  debyg  mai  dyma  y  tro  cyntaf  i'r  lesu  amlygu  ei 
allu  dwyfol  trwy  iachâu  y  gwahanglwyf,  a  dichon  mai 
dyna  y  rheswm  paham  y  mae  tri  o'r  Efengylwyr  yn  cyd- 
adrodd  hanes  y  wyrth  hon,  tra  nad  ydynt  yn  gwneuthur 
felly  gyda  gohvg  ar  un  wyrth  arall  o'r  fath,  ar  ol  hyn. 
Ymddcugys  i'r  wyrth  fawr  hon  gael  ei  chyflawni  yn  ddioed 
wedi  i'r  lesu  orphen  ei  bregeth  anghydmarol  ar  y  mynydd. 
Dywedir  mewn  un  man  fod  "  yr  Arglwydd  yn  cadarnhau 
y  gair,"  a  bregethid  gan  ci  apostolion,  "trwy  arwyddion 
y  rhai  oedd  yn  canlyu."  (Marc  xvi.  20.)  Yma  y  mae  yn 
gwneud  yr  un  pcth  â'i  air  ei  hun.  Mae  yn  profi  fod  dwy- 
fol  awdurdod  yn  y  geiriau  a  lefarasid  ganddo,  ar  y  mynydd, 
trwy  gyflawni  y  wyrth  hon  ar  ei  ffordd  i  waered  o'r  mynydd, 
ac  yn  ngolwg  y  torfëydd  lliosog  ocddynt  newydd  fod  yn 
gwrando  arno  yn  pregethu.  Dywed  Luc,  mai  pan  oedd 
yr  lesu  "  mewn  rhyw  ddinas,"  y  daeth  y  gwalianglwyfus 
hwn  ato  (Luc  v.  12)  ;  ond  gan  nad  oedd  caniatád  i'r  gwa- 
hangleifion  i  fyned  i  mewn  i'r  diuasoedd,  mae  yn  debygol 
mai  meddwl  geiriau  Luc  yw,  i  hyn  gymeryd  ìlegerUaw  rhyw 
ddinas,  yn  Galilca.*  Yr  oedd  y  gwahanglwyfus  druan  wedi 
deall  fod  yr  lesu  i  ddyfod  y  öordd  hono,  a  chan  fod  y  gyf- 
raitli  yn  gwahardd  iddo  fyned  ato  i'r  ddinas,  nid  oedd  ganddo 
ddim  i'w  wncud  ond  sefyll  yn  ochr  y  ffordd,  i'w  ddysgwyl 
heibio.  O'r  diwedd,  y  mae  yn  ei  weled  yn  dyfod,  a  thorf- 
eydd  lawer  yn  ei  ganlyn.     Pwy  a  all  ddcsgrifio  y  pryder  a 

*  Caponiaam  ond  odid  ocdd  y  ddinas  liono. 


106  GIiANHAD    Y   GWAHANGLWYFÜS. 

lanwai  fynwes  y  truan  y  fynyd  hono  ?  Ai  tybed  fod  rhyw 
obaith  y  cymer  yr  lesii  drugaredd  arno  ?  Wel,  y  mae  yn 
sicr  ganddo,  modd  bynag,  ei  fod  yn  alluog  i'w  lanháu,  a 
doed  a  ddelo,  y  mae  yn  penderfynu  syrfchio  wrfch  ei  draed, 
ac  ymbil  am  lanhâd.  Fel  y  mae  y  dyrfa  yn  neshàu,  y  mae 
y  truan,  sydd  yn  ochr  y  ffordd,  yn  dechreu  Uefain,  "  Aflan, 
aflan,"  er  rhybudd  i  bawb  i  gilio  draw,  a  gochel  dyfod  yn 
agos  ato.  "  A  phan  icelodd  efe  yr  lesu,  efe  a  syrthiodd  ar  ei 
tvyneb,  ac  a  ymhiliodd  ag  ef,  gan  ddyicedyd,  0  Argîwydd,  os 
emjllysi,  ti  a  elli  fy  nghlanhâu.'^  Gadewch  i  ni  gymeryd 
cipolwg,  yn  frysiog,  ar  y  gweddiwr ;  ei  weddi ;  a'i  lanhàd. 

I.  Y  GwEDDiwR  : — "  Ac  wele  un  gwahanglwyfus  a  ddaeth, 
ac  a'i  haddolodd  ef."  • 

Ymddengys  fod  ei  bla  dychrynllyd  wedi  myned  i'r  man 
gwaethaf;  canys  dywed  Luc  ei  fod  "i/«  Uawn  o'r  gioahan- 
glwyf."  Y  gwahanglwyf  ocdd  y  mwyaf  ofnadwy  o'r  holl 
blàau  y  sonia  y  Beibl  am  danynt.  Cawn  ddesgrifiad  lled 
fanwl  0  hono  yn  Lcf.  xüi.  a'r  xiv.  Dylem  ddiolch  llawer 
am  nad  yw  y  pla  arswydus  hwn  yn  adnabyddus  yn  ein 
gwlad  ni ;  ond  ar  yr  un  pryd  y  mae  yn  gweddu  i  ni  gofio 
ac  ystyried  ein  bod  ni  oll,  wrfch  nafcur,  yn  ngafael  pla  ys- 
brydol,  annliraethol  waeth,  a  mwy  dychrynllyd,  na'r  gwa- 
hanglwyf  ei  hunan.  Yr  oedd  y  gwahanglwyf,  fel  y  mae  y 
rheolau  perthynol  iddo  yn  y  Beibl  yn  dangos,  wedi  ei  ddewis 
gan  Dduw,  o  bUth  yr  holl  glefydau  y  mae  y  natur  ddynol 
yn  ddarostyngedig  iddynt,  i  fod  yn  ddarhm  a  chysgod  o 
bechod.     Yr  ydoedd  felly  am  ei  fod — 

1.  Yn  gynyddol.  Byddai  yn  llygru  y  gwaed,  ao  yn 
gwreiddio  ja  y  cyfansoddiad,  weifchiau  am  flynyddau  cyn  i 
unrliyw  ar^yyddion  gweledig  o  houo  dori  allan.  Ymddan- 
gosai  yn  gynfcaf,  yn  gyffi-edin,  mewn  cramen  foohan  ddys- 
glaer  ar  y  wyneb,  ac  ymledai  yn  raddol  nes  gorchuddio  yr 
holl  gorff  á  chramenod  gwÿnion,  y  rhai  a  barent  ysfa  an- 
nyoddolbl.  Yr  un  modd  y  mae  pechod  yn  gwrciddio  yn  y 
galon,  yn  tori  allnu  i'r  golwg  mewn  gweithredoedd  drwg;  ao 
*  Tybta  rlial  mal  Simoa  y  gwalianglwyfua  oedil.  (Maro  xlv.  8.) 


aLANHAD  Y  OWAHANGLWYFU3. 


107 


yn  "  cynyddu  i  fwy  o  annuwîoldeb."  Y  mae  egwyddorion 
pechod  yn  nglialou  y  baban  bach  tlws  a  diniwed,  sydd 
bron  mor  brydferth  ag  angel ;  ac  er  iddo  farw  yn  ei  faban- 
dod,  cyu  cyflawni  yr  un  pechod  gweithredol  erioed,  eto  y 
mae  yn  rhaid  iddo  gael  ei  aileni,  onide  fe  dyfai  i  fynu  yn 
elyn  i  Dduw,  ac  yn  wrthryfelwr  yn  ci  erbyn  yn  y  nefoedd.* 
Bu  Nero  a  Judas  unwaith  yn  fabanod  bach  diuiwed.  Yr 
oedd  y  gwahanglwyf  yn  cyrhaedd  gwisg,  a  muriau  tỳ  y 
gwahanglwyfus,  fel  yr  oedd  yn  rhaid  llosgi  y  dillad,  a 
thynu  y  t}*'  i  lawr  hyd  ei  sylfeini.  Felly  y  mae  y  pla  ys- 
brydol,  sydd  ar  ein  heneidiau  ninau,  wedi  llygru  ein  cyrff, 
a'r  byd  yr  ydym  yn  byw  ynddo,  fel  y  rhaid  i'r  corff  farw,  a 
myned  i'r  bedd  i'w  buro,  ac  i'r  byd  yma  gael  ei  losgi,  i'w 
lanhâu  oddiwrth  effeithiau  pecliod.  Yr  oedd  y  gwahanglwyf 

2.  Yn  dra  ffiaidd.  Yr  oedd  y  llygaid  yn  myned  yn  fflam- 
gooh ;  y  tafodyn  sychu,  yn  duo,  yn  chwyddo,  ac  yn  myned 
yn  llawn  o  friwiau  ;  y  wyneb  yu  ymddangos  yn  llwyd^du, 
fel  marworyn  wedi  haner  losgi;  j^r  aelodau  yn  dechreu 
myned  yn  ddideimlad  a  diffrwj'th,  yna  yn  pydru,  ac  yn 
syrthio  ymaitli  o  un  i  uu  oddiwrth  y  corff ;  ac  yr  oedd  y 
cnawd  Uygredig  yn  oynyrchu  arogl  annyoddefol  o  ffiaidd. 
Yr  un  modd  y  mae  pechod  yn  adgas  a  ffiaidd  yn  ngolwg 
Duw:  "  Y  pen  oll  sydd  glwyfus,  a'r  holl  galon  j'u  llesg." 
0  wadu  y  troed  hyd  y  pen  nid  oes  dim  cyfau  ynddo  ;  ond 
archollion,  a  chleisiau,  agwehau  crawnllyd."  "  Na  wnewch, 
atolwg,  y  ffieidd-beth  hyn,  &c."  (Esaiah  i.  5,  6 ;  Jer.  xliv. 
4.)     Yr  oedd  y  gwahanglwyf 

8,  Yn  afian  yn  ngolng  y  (jyjraith.  Gwaherddid  i  neb,l 
ond  yr  offeiriad,  gyffwrdd  íi'r  gwahanglwyfus,  nid  am  fod  yl 
pla  yn  heintus,  ond  am  fod  pwy  byuag  a  gyffyrddai  ag  ef| 
yn  halogi  ei  hunau  yu  ngolwg  y  gyfraith  seremouiol.      Yrj 

•  Dywedir  fod  plant  rhîeni  gwahanglwyfu3,  jti  ymddangOB  yn  eu  mabamlod, 
mor  lach  a  phrydferth  ag  unrhyw  blant ;  ond  bob  yn  dipyn  gwelir  arwyddion 
eglar  íod  y  pla  arawydus  yn  iighyfansoddiad  y  rhal  bychain.  Byddai  yn  anhnwdd 
i  neb  goelio  wth  edrych  ar  y  babau  bach  prydferth,  yn  mreichiaa  ei  fam  wahan- 
glwyfua,  ci  fod  yntau  bofyd  yn  wabanglwyfus ;  ond  gadawer  i'r  pla  anaele  gael 
amser  a  bydd  yn  sicr  o  roddi  proüon  digamsyniad  o'i  brcsenoldeb.  Gwel  "  Tk» 
Land  ixni  the  Boolt,"  p.  G53, 4. 


108  GLANHAD  Y  GWAHANGLTnTüS. 

oedd  yn  rhaid  i'r  gwalianglwyfus  lefain,  "  Aflan,  aflan,"  er 
rhybudd  i  bawb  a  welai  i  beidio  dyfod  yn  agos  ato.  Yr 
oedd  hyn  wedi  ei  fwriadu  i  ddangos  fod  perygl  i  ninau  gael 
ein  llygru  wrtb  ymgymysgu  a  chyfeiUachu  yn  ddiaugen- 
rhaid  ag  annuwiohon : — "  0  herwydd  paham  deuwch  allan 
o'u  canol  hwy,  ac  ymddidolwch,  medd  yr  Arglwydd,  ac  na 
chyffyrddwch  â  dim  aflan,  &c."  (2  Cor.  vi.  17.)  Yr  oedd 
y  gwahanglwyfus  yn  cael  ei  gau  allan,  o  herwydd  ei  aflen- 
did  seremon'iol,  o  blith  y  rhai  glân :  "  Yr  holl  ddyddiau  y 
byddo  y  pla  arno,  bernir  ef  yn  aflan,  aflan  yw  efe  :  triged 
ei  hunan ;  bydded  ei  drigfa  allan  o'r  gwersyll."  "  Ac  Uz- 
ziah  y  brenin  a  fu  wahanglwyfus  hyd  ddydd  ei  farwolaeth, 
ac  a  drigodd  yn  wahanglwyfus  mewn  tỳ  neillduol ;  canys 
efe  a  dorasid  ymaith  o  dŷ  yr  Arglwydd."  (Lef.  xiii.  46 ; 
2  Chron.  xxvi.  21.)  Fel  hyn  yr  oedd  y  pla  arswydus  hwn 
yn  ysgaru  y  neb  a  fyddai  dano  oddiwrth  oi  deuhi,  a'i  gyf- 
eillion  ;  ac  yn  ei  orfodi  i  dreuHo  ei  ddyddiau  mewn  unigedd 
prutldglwyfus,  naill  ai  wrtho  ei  hunan,  mewn  bwthyn  bych- 
an  a  ddarparesid  iddo,  neu  ynte  gyda  gwahangleifion  eraill. 
Pan  y  byddai  farw  un  o'i  berthynasau,  ni  fciddiai  efe  fyncd 
i'w  hebrwng  i  "  dỳ  ei  hir  gartref,"  ac  ni  byddai  ganddo  ond 
sefyll  o  hirbell,  i  edrych  ar  y  claddedigaeth  yn  cychwyn, 
oddiwrth  y  tỳ,  ac  wylo  wrtho  ei  hunan.  Ni  chaniateid 
iddo  ychwaith  ddyfod  i  bHth  cynnulloidfa  yr  Arglwydd,  yn 
y  tabemacl,  na'r  dcml.  Pan  y  gwelai  y  llwythau  yn  myned 
yn  finteioedd,  dan  ganu,  i  fynu  i  Jerusalcm,  i'r  gwyUau 
arbenig,  ni  oddefid  iddo  ef  fyned  gyda  hwynt ;  ac  ni  byddai 
gauddo  ond  wylo  mcwn  liiraeth  pan  feddyliai  am  Sion.  Yr 
oedd  liyn  oll  wedi  ci  amcanu  i  ddysgu  fod  pcchod  yn  cau 
allan  o'r  Jerusalcm  nefol,  ac  o  bresenoldcb  Duw,  a  chym- 
deithas  yr  angelion  a'r  saint,  yn  y  ncf :  "  Ac  nid  ù  i  mcwn 
iddi  ddim  aflan."  "  Gwyn  cu  byd  y  rhai  sydd  yn  gwneutli- 
ur  ei  orchymynion  ef,  fol  y  byddo  iddynt  fraint  jni  mhron  y 
bywyd  ac  y  gallont  fyncd  i  mewn  trwy  y  pyrth  i'r  ddinas. 
Oddi  allan  y  mae  y  cwn,  a'r  swyn-gyfareddwjT,  a'r  putein- 
wyr,  a'r  llofruddion,  a'r  oiluu-addolwyr,  a  phob  un  a'r  sydd 


OLÀNHAD  y  GWAHANGLWYFUS.  109 

yn  caru  ac  yn  gwneuthur  celwydd."  (Dat.  xxi.  27 ;  xxii. 
14,  15.)     Yr  oedd  y  gwahanglwyf 

4.  Ya  anfeddyginiaetliol  i  baicb  oud  Duw.  Yr  oedd  ambell 
i  wahanglwyfus  yn  cael  ei  iachâu,  ond  yu  anfynych  iawn, 
a  phan  y  byddai  hyny  yn  dygwydd,  nid  trwy  fedrusr^yydd ' 
y  meddyg,  ond  trwy  gyfryngiad  neillduol  Duw,  yr  ocdd  yr , 
iachâd  yn  cael  ei  efifeithio.  Mae  anallu  dyn  i'w  iachâu  yn  I 
cael  ei  ddangos  yn  ngeiriau  brenin  Israel,  pan  anfonwyd 
Naaman  ato,  i  gael  ei  iachâu  ganddo  o'i  wahanglwyf. 
Ehwygodd  y  brenin  ei  ddillad,  gan  ddywedyd,  "  Ai  Duw 
ydwyf  fî,  i  farwhâu  ac  i  fywhâu,  pan  anfonai  efe  ataf  fi  i 
iachâu  gŵr  o'i  wahauglwyf?"  (2  Bren.  v.  7.)  A'r  un 
modd  nid  oes  neb  ond  Duw  a  fedr  ein  glanhâu  ninau  oddi- 
wrth  eiu  pecliodau.  Ofer  i  ui  geisio  iechydwriaeth  trwy 
nnrhyw  weithredoedd  o'u  heiddo  ein  hunain.  Ni  byddai 
waeth  i  ni  geisio  creu  byd,  na  cheisio  gwneud  iawn  am  y 
pechod  lleiaf.  Ac  mor  fawr  yw  ein  llygredd,  fel  nas  gallwn 
ymadael  â'n  pechodau  ychwaith,  yn  ein  nertli  ein  liunain. 
Nid  oes  na  dyn,  nac  angel,  na  neb  ond  Crist,  a  fedr  wared 
pocliadur  oddiwrtli  ei  bechodau :  "  Ac  nid  oes  iechydwr- 
iaetli  yn  neb  arall,"  &c.  (Act.  iv.  12.) 

5.  Yr  oedd  y  gwalianglwyfus  yii  cael  ednjch  amofel  un  ynanc. 
Gorchyraynid  iddo  fod  â'i  wisgoedd  wedi  eu  rhwygo,  a'i  bcn 
yn  noeth  (Lef.  xiii.  45),  yn  arwydd  ei  fod  yn  galaru  am 
dano  ei  hun  fel  un  raarw.  Defnyddid  yr  un  pethau  wrth 
ei  lanhâu  hefyd,  sef  coed  cedr,  isop,  ac  ysgarlad,  ag  a 
ddefuyddid  wrtJi  lanhâu  rhai  fyddent  wedi  halogi  eu  hun- 
ain  trwy  gyfifwrdd  á  chorfif  raarw,  ac  nid  oedd  y  pethau  hyn 
byth  yn  cael  eu  defnyddio  ar  un  achlysur  arall.  (Num. 
xix.  6,  18,  18;  Lef.  xiv.  4 — 7.)  Yroedd  yn  arferiadmewn 
rliai  gwledydd  i  wisgo  y  gwahanglwyfus  mewn  amdo,  a  dar- 
llen  y  gwasanaeth  claddu  uwch  ei  ben.  Fel  hyn  rhyw  "fedd 
symudol"  (walhingsepulchre),  oedd  y  gwahauglwyfus  druau. 
Ac  fclly  hefyd  y  mao  pob  pechadur,  wrth  natur,  yn  farw 
mcwn  camwcddau  a  phechodau.  0 !  na  byddem  ni  mor 
deimladwy  o'n  trueni,  ac  mor  awyddus  am  lanhâd  á'r  dyn 


110  GLANHAD    Y   GWAHANGLWYTÜS. 

yma  yn  y  testun ;  ac  na  byddai  pob  un  o  honom  yn  barod 
i  lefain  fel  yr  apostol,  "  Ys  truan  o  ddyn  wyf  fì!  pwy  a'm 
gwared  i  oddiwrth  gorfif  y  farwolaeth  lion  ?"  (Ehuf.  vii.  24.) 
II.  Ei  wEDDi : — "  Ac  wele,  un  gwalianglwyfus  a  ddaeth 
ac  a'i  haddolodd  ef,  gan  ddywedyd,  Ärglwydd,  os  myni,  ii  a 
ellify  nglanhäu  i."  GweHr  y  pethau  canlynol  yn  ei  weddi : — ■ 

1.  Gostyngeiddrwgdd  a  pharch.  Er  mai  dyn  cyfEi'edin  oedd 
y  Gwaredwr,  o  ran  ei  ymddangosiad  allanol,  eto  dywedir 
i'r  gwahanglwyfus  '' syrthio  ar  ei  wyneb,"  ger  ei  fron,  a'i 
♦*  addoli."  Nis  gelHr  bod  yn  sicr  pa  un  a  ydoedd  yn  edrych 
ar  yr  lesu  yn  fwy  na  phroffwyd  mawr,  ac  a  ydoedd  yn  tahi 
addoliad  dwyfol  iddo.  ünd  modd  bynag,  y  mae  yn  eglur 
fod  ganddo  barch  goruchel  i  Grist,  a  meddyliau  isel  am 
dano  ei  ]iun.  Gyda'r  un  teimladau  y  dylem  ninau  neshâu 
at  orseddfainc  y  gras.  Fel  y  sylwa  yr  anfarwol  Howe,  "  Y 
mae  y  rhai  sydd  yn  disgyn  i  leoedd  dyfuion,  yu  gweled  y 
ser  ganol  dydd,  ac  felly  hefyd  o  ddyfnderoedd  hunanymos- 
tyngiad  y  cawn  niuau  olwg  ar  ogoniaut  Duw."  **  Er  bod 
yr  Arglwydd  yn  uchel,  eto  efe  a  edrych  ar  yr  isel :  ond  y 
balch  a  edwyn  efe  o  hirbell."     (Salm  cxxxYÌii.  6.) 

2.  Difrifoldeb  a  thaerineb :  "  A  phan  welodd  efe  yr  lesu, 
efe  a  syrthiodd  ar  ei  wyneb,  ac  a  ymbiliodd  ag  ef,"  medd 
Luc.  Yr  ydoedd  yn  teimlo  ei  drueni,  am  hyny  y  mae,  nid 
yn  gofyn  yn  ffurfiol  ac  yn  glaiar,  ond  o  ddifrif  yn  gweddio 
am  lanhâd.  Oni  ddylem  ninau  fod  felly  pan  yn  gweddío 
am  waredigaeth  oddiwrth  y  pla  ysbrydol  yr  ydym  oll  yn  ei 
afael ? 

18.  Ffydd  grefyn  ngallu  Críst :  "  Arglwydd,  os  myni,  ti  a 
clli  fy  nglanháu  i."  Gwyddai  yn  dda  ua  buasai  wacth  i  bob 
gallu  dynol  gcisio  golchi  croen  yr  Ethiop  du  yn  wyn,  na 
cheisio  ei  lanháu  ef  oddiwrth  ei  wahanglwyf ;  ond  eto  yr 
oedd  yn  credu  fod  Crist  yn  alluog  i  wncud  hyny,  ao  yr  oedd 
íyn  credu  hyn  cyn  i'r  Icsu  criocd  ddangos  oi  alhi  trwy  iachâu 
ueb  ocdd  wedi  bod  yn  yr  un  cyílwr  ag  cf ;  canys  hwn,  fel  y 
.  crybwyllwyd  eisoes,  oedd  y  gwahanglwyfus  oyntaf  a  lan- 
hàwyd  ganddo.     Mor  wahanol  ocdd  hwn  i'r  dyn  hwnw  a 


GLANHAD    Y   QWAHANGLWYFU3.  111 

ddaeth  at  y  Gwaredwr  yn  aclios  ei  fab,  gan  ddywedyd 
wrtho,  "  ond  os  gelli  di  ddim  cymhorth  ni,  gan  dosturio 
wrthyra."  (Marc  ix.  22.)  Y  mae  eisieu  i  ninau,  fel  y  gwa- 
hanglwyfus,  fyned  at  Grist,  "  mewn  llawn  hyder  flfydd  "  yn 
ei  aUu  i'n  hachub,  er  mor  ddrwg  yw  ein  cyflwr :  "  Am  hyny 
efe  a  ddichon  hefyd  yn  gwbl  iachâu  y  rhai  trwyddo  ef  sydd 
yn  dyfod  at  Dduw,  &c."     (Heb.  vii.  25.) 

Nid  oedd  gan  y  gwahanglwyfus  unrhyw  amheuaeth  o 
berthynas  i  allu  Crist  i'w  iacháu ;  ond  yr  oedd  yn  ofni  rhag 
nad  oedd  ei  lanhâu  yn  beth  unol  ag  emjlUjs  Crist ;  ac  nid 
rhyfedd,  cauys  nid  oedd  ganddo  ef  druan  un  amlygiad  o 
ewyllys  yr  lesu  yn  nghylch  y  mater.  Y  mae  yn  gwneuthur, 
gan  hyiiy,  yr  oll  a  allesid  ei  ddysgwyl  a'i  ddymuno  iddo  ei 
wneud  o  dan  yr  aragylchiadau,  wrth  ddatgan  ei  hyder  yn 
ngaUu  Crist,  ac  ymostwng  i'w  ewyUys. 

III.  Eilanhad: — "A'r  lesu,  gan  dosturio,  a  estynodd 
ei  law,  ac  a  gyfifyrddodd  àg  ef,  ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Mynaf,  bydd  lân."  (Marc  i.  41.)  Mae  yma  bedwar  o  beth- 
au  teilwng  o'n  sylw : — 

1.  Tosturi  ei  <jalon :  "  A'r  lesu,  gan  dosturío,"  &c.  Y  mae 
golwg  ar  wrthddrych  truenus  yn  cyfifroiymysgaroedd  tosturi 
yn  mhob  calon  dyner.  Ond  nid  yw  yr  hoU  gydymdeimlad 
a'r  tosturi  sydd  mewn  dynion,  ond  rhyw  fân  ffrydiau  o'r  ffyn- 
on  ddiysbydd  o  ras  sydd  yn  nghalon  y  Gwaredwr :  "  oblegyd 
tosturiol  iawn  yw  yr  Arglwydd,  a  thrugarog."  (lago  v.  11.) 

2.  Cìjlfyrddiad  ei  law :  ♦*  A'r  lesu,  gan  dosturio,  a  estyn- 
odd  ei  law,  ac  a  gijý'yrddodd  ág  ^'."  Yn  Ue  troi  ei  wyneb 
draw  rhag  edrych  ar  wrthddrych  mor  adgas  yr  olwg  amo, 
y  mae  yr  lesu  yn  ei  anfcidrol  dosturi  yn  gosod  ei  law  arno, 
i'r  dyben  o  gryfhâu  ei  liyder  yn  ei  gydj^mdeimlad  a'i  barod- 
rwydd  ì'av  lanhâu,  ac  i  ddangos  yn  amlwg  i'r  gwyddfodol- 
ion  fod  yr  iachâd  yn  deilHaw  o  hono  ef.  Tynu  halogrwydd 
arno  ei  hun  y  buasai  pawb  araU  wrth  gyffwrdd  y  gwahan- 
glwyfus  (Lef.  v.  3) ;  oud  yn  Ue  halogi  ei  hun,  glanháu  yr 
aflan  y  mae  Crist  wrth  ei  gyffwrdd.  Y  mae  efe  yn  cyffwrdd 
trwy  ei  Y^sbryd  â  phawb  a  lanheir  ganddo  oddiwrth  wahan- 


112  GLANHAU    Y    GWAHANGLWYFUS. 

glwyf  pechod.     Ehaid  dyfod  i  undoh  a  chyffyrddiad  âg  ef 
mewn  trefn  i  dderbyn  rhinwedd  allan  o  hono. 

3.  Datganiad  o'i  barodrwijdd  i  lanhâii  y  truan.  "  Os 
cwyllysi,"  meddai  y  gwahanglwyfus.  "  Yr  ivìjfyn  ewylhjs- 
io,''  ebe  yr  lesu,  "  ni  raid  i  ti  betruso  am  haner  mynyd  yn 
nghylch  hyny."  Nid  yw  Crist  yn  dweyd  dim  am  ei  allu 
i'w  iachâu ;  ond  y  mae  yn  hysbysu  ei  barodrwydd  i  wneud 
hyny,  am  mai  nid  yn  nghylch  ei  aUu,  ond  yn  nghylch  ei 
cwyllys,  yr  oedd  y  pryder  yn  meddwl  y  dyn.  Mae  genym 
ninaii  ddigon  o  brofion  o'i  barodrwydd,  yn  gystal  ag  o'i 
allu,  i'n  hachub,  fel  nadoes  eisieu  i  ni  ddweyd,  "  Os  myìii, 
ti  a  elli  fy  achub."  Tystiolaeth  ei  wahoddiadau  taerion, 
ei  ddagrau,  a'i  waed,  yw  ei  fod  "  yn  ewyllysio  bod  pob  dyn 
yn  gadwedig."  (1  Tim.  ii.  4  ;  2  Pedr  iii.  9.) 

'  Nac  amheuwch, 

Abl,  ac  ewyllysgar  yw.** 

4.  Effeitldolrwydd  ei  aìr.  *'  Ti  a  elli  fy  ngîanhâu  i," 
meddai  y  gwahanglwyfus.  "  Bydd  lán,"  ebo  yr  lesu. 
"  Clybu  y  truan  lais  nad  anghofia  byth  yn  dweyd  gyda 
dwfn  dosturi,  *  Mynaf,  hydd  lán.'  Gyda  y  gair  lawn  cerddai 
cyfnewidiad  trwyddo — teimlodd  waed  newydd  yn  ci  wyth- 
ienau,  dyhf  o  fywyd  iach  yu  cerdded  trwy  ci  aclodau  pwdr. 
Gwybu  fod  ei  walianglwyf  wedi  myned,  a  cliododd  i  fyny 
yn  làn,  ac  yn  rhydd,  wedi  ei  adfcru  i'w  deuhi  a'i  gyfeiUion, 
ac  i  holl  freintiau  cymdeithas."  *^  Ac  yn  y  fan  ei  wahan- 
glwyf  ef  a  lanhäwyd."  Y  fath  alhi  oedd  yn  cydfyned  à  gair 
yr  lesu  !  Ynfydrwydd  fyddai  i'r  mcddyg  enwocaf  geisio 
iachâu  unrhyw  glaf,  yn  unig  trwy  ddwcyd  wrtho,  "Bydd 
iach."  Y  mae  yu  rhaid  i  ddyu  ddefnyddio  moddion,  ac 
offcrynau  cyfaddas,  i  gwblliâu  yr  hyn  y  byddo  yn  cwyllysio 
ci  wneuthm'.  Gallwn  ni  cwyllysio  Uawer  o  bcthau ;  ond 
nis  gallwn  wncud  dim  wrth  ewyllysio  yn  imig,  ao  liel)  arfer 
moddion  priodol.  Ojid  am  Grist,  yr  ocdd  ci  cwyllys  cf  yn 
lloUalluog.  Yr  ocdd  gan  ci  cwyllys  cf  fwy  o  Iywodraeth 
ar  yr  hoU  grcadigactli  uag  sydd  gan  ein  hcwyllys  ni  ar 


GLANHAD    Y    GWAHANGLWYFUS.  118 

aelodau  y  corfif.  Y  mae  efe  eto  yn  medru  gwneud  ei  air 
yn  effeithiol  i  lanliâu  yr  enaid  oddiwrth  bechod :  "  Yr  awr- 
lion  yr  ydych  chwi  yn  lân  trwy  y  gair  a  leferais  i  ■wrthych." 
(loan  XV.  8.) 

**  A  dywedodd  yr  lesu  wrtlw,  Gwcl  na  ddywedwcJi  wrth  neh.^* 
Mae  yn  debygol  i'r  gwaharddiad  hwn  gael  ei  roddi  i'r  dyn 
oherwydd  y  naill  neu  y  llall  o'r  rhesymau  canlynol : — 

1.  Ehag  ofn  i'r  gair  gyrhaedd  i  glustiau  yr  offeiriad  yn  Jer- 
usalera  o'i  flaen,  ac  i  hwnw,  o  genfigen  at  yr  lesu,  wrthod 
cyhoeddi  y  dyn  yn  lâh,  ar  ol  clywed  pwy  a'i  gwnaethai  yn 
iach.  Paid  a  son  gair  wrtli  neb  am  y  wyrth,  hyd  nes  y 
byddo  yr  offeiriad  wedi  derbyn  dy  rodd,  ac  wedi  dy  gylioeddi 
yn  làn,  rhag  iddo  geisio  haeru  yn  faleisus,  naill  ai  ni  buost 
erioed  yn  wahauglwyfiis,  neu  ynte  nad  ydwyt  wcdi  dy  lan- 
hâu  yn  wirioneddol.  Aros  nes  y  byddi  wedi  cael  y  ccrtîficate 
ganddo,  ac  yna  dywed  wrtho  pwy  a'th  wuaeth  yn  iach. 

2.  Ehag  i  dorfeydd  rhy  liosog  ymdyru  ato  i  geisio  iachâd,  a 
bendithion  tymhorol,  nes  ei  r\yystro  i  ddysgu  a  phregethu. 
Hyn  fu  y  canlyniad  o  waith  y  dyn  '*  yn  taenu  y  gair  ar  led," 
yn  groes  i  orchymyn  Crist.  (Marc  i.  45.)  8.  Ehag  cyffroi 
IHd  a  gelyniaeth  y  penaethiaid  luddewig  yn  ei  erbyn.  Dyma 
yr  effaith  oedd  hanes  ei  weithredoedd  nerthol  yn  gael  arnyut 
(loan  xi.  46 — 48.)  "  Eithr  dos,  dangos  dy  hun  ir  offeiriad, 
ac  offryma  y  rhodd  a  orchymynodd  Moses,"  scf  dau  aderyu 
y  tô,  byw  a  ghm,  a  choed  ccdr,  ac  ysgarlad,  ac  isop." 
(Lef.  xiv.  4.)  •'  Er  tystiolaeth  iddynt,"  scf  i'r  offeiriaid,  a'r 
bobl,  medd  rhai,  na  ddaethai  Crist  i  dori  y  gyfraith,  fel  yr 
haerai  ei  wrthwynebwyr  yn  faleisus,  ond  i  gyflawni ;  ac 
nad  oedd  efe  am  ddiddymu  hyd  yn  nod  unrhyw  gysgod, 
nes  iddo  ddwyn  y  sylwedd  i  mewn  yn  ei  le.  Ond  y  mae 
eraill  yn  dweyd  fod  y  geiriau  yn  arwyddo  yn  hytrach,  "  er 
tystiolaeth  yn  eu  hcrbyn  hwynt,"  yii  erbyn  eu  haugrhcdiu- 
iaeth  hwyut,  y  rhai  ydynt  yu  gwrthod  cre:lu  yuof  fi,  hyd 
yn  nod  pan  yr  wyf  yu  profi  fy  uwyfol  allu  trwy  y  fath 
wyrthiau  â  hyu,  gwyrthiau  y  maeut  hwy  eu  hunain  yn 
addef  cu  gwiriouedd  a'u  didwyllcdd,  trwy  eu  gwaith  yn 


114  GLANHAD    Y   GWAHANGLWYFUS. 

derbyn  dy  rodd,  ac  yn  dy  gyhoeddi  yn  lân.  "  Y  gweith- 
redoedd  hyny  y  rhai  yr  ydwyf  fi  yn  eu  gwneuthur,  sydd  yn 
tystiolaethu  am  danaf  fi,  mai  y  Tad  a'm  hanfonodd  i." 
(loan  V.  36.) 

Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  dyn  yma  gael  ei  lanhâu  oddiwrth  ei 
■wahanglwyf  cyn  y  gallasai  fod  yn  hapus  mewn  unrhyw 
amgj'lchiadau.  Pe  buasai  yn  cael  ei  wisgo  â  dillad  bren- 
liinol,  a'i  osod  i  fyw  mewn  palas  ardderchog,  yn  nghanol 
y  golygfeydd  mwyaf  prydferth  a  swynol,  ni  buasai  yn  dded- 
wydd,  hyd  yn  nod  mewn  amgylchiadau  felly,  tra  *'  yn  llawn 
o'r  gwahanglwyf."  A'r  un  modd  am  danom  ninau ;  ni  bydd- 
em  yn  ddedwydd,  hyd  yn  nod  yn  y  nefoedd  ei  hunan,  pe 
caniateid  i  ni  fyned  yno,  heb  ein  glanhàu  oddiwrth  ein 
pecliodau.  D'iolchwn,  gan  hjaiy,  am  fod  gan  Dduw  drefn 
i'n  glanliáu  ; — trefn  i'n  sancteiddio,  yn  gystal  a'n  cyfiawn- 
háu ;  ac  i'n  gwneud  yn  ogoneddus,  heb  arnom  na  brych- 
euyn,  na  chrychni,  na  dim  o'r  cyfryw ;  ond  fel  y  byddem 
yn  sanctaidd  ac  yn  ddifeius  ;  a  gweddiwn  yn  barhaus  fel  y 
Sahnydd,  "  Golch  fi  yn  llwyr-ddwys  oddiwrth  fy  anwiredd, 
a  glanhâ  fi  oddiwrth  fy  mhechod."  ÍSalm  li.  2.) 


lACHAU    GWAS    Y    OANWRIAD.  115 

VII. 

lACHAU    GWAS    Y    CANWRIAD. 

**  AW  lesu  pan  glyhu,  a  ryfeddodd,  ac  a  ddywedodd  torthyrhai 
o^dd  yn  canlyn.  Yn  wlr  meddaf  i  chtoi,  Ni  chefai»  gymaint  ffydd, 
nnddo  yn  yr  Israel.  .  .  .  .  A  dywedodd  yr  lesu  tcrth  y  camor- 
iad,  Dos  ymaith  ;  ac  megis  y  credaìst,  bydded  ili.  A'i  wus  a  iachawyd 
yn  yr  awr  hono."    Math.  viii.  10,  13.     [Gwel  hefyd  LüC  vii.  1—10.] 

Gyda  bod  yr  lesu  yn  cyrhaedd  i  mewn  i  Capemnum,  ar  ol 
traddodi  ei  Lregetli  ar  y  mynydd,  a  iacliâu  y  gwahanglwyf- 
us  ar  y  ffordd  wrth  ddyfod  i  waered  o'r  mynydd,  wele  y 
canwriad,  y  sonia  yr  adnodau  hyn  am  dano,  yu  dyfod  ato 
yn  achos  ei  was,  oedd  "  jn  glaf  o'r  parlys,  ac  mewn  poen 
dirfawr."  Cadben  ar  gatrawd  o  gant  o  filwyr  yn  y  fyddin 
Eufeinig  oedd  liwn.  Yr  ydoedd  wedi  ei  ddwyn  i  fynu  yn 
bagan,  ac  yn  eulunaddolwr ;  ond  ar  ol  dyfod  i  Capernaum, 
cafodd  oi  ddwyn  i  adnabod  y  gwir  Dduw,  ac  i  gofleidio  y 
grefydd  luddewig.  Dywedir  ei  fod  wedi  adeiladu  synagog 
i'r  luddewon,  ar  ei  draul  ei  hun.  (Luc  yü.  5.)  Y  mae  yn 
eglur,  gan  hyny,  ei  fod  yn  ŵr  cyfoethog ;  ond  yn  lle  cadw  ei 
holl  olud  iddo  ei  hun,  a'i  deuhi,  na'i  wastraffu  ar  oferedd, 
y  mae  yn  defnyddio  ei  eiddo  i  ogoneddu  Duw,  a  lleshàu  ei 
P3^d-ddynion.  Wcdi  cysegru  ei  galon  ei  hun  i  fod  yn  deml 
i  Dduw,  trwy  yr  Ysbryd,  y  mae  yn  myned  i'r  draul  o  ad- 
eiladu  synagog,  at  wasanaeth  ei  gyd-ddinasyddion.  Un  o'r 
bendithion  gwerthfawrocaf  a  eUir  roddi  i  dref  neu  g.ymmyd- 
ogaeth  yw  tỳ  addoHad.  Ac  y  mae  gwaith  3'  canwTÌad  yn 
rhoddi  synagog  yn  hresent  i'r  luddewon,  yn  dangos  yn 
cghir  ci  fod  yn  ẃr  0  ysbryd  haehonus  iawn.  GelUd  medd- 
wl,  oddiwrth  yr  lianes  yn  Mathew,  iddo  fyned  ei  luinan,  yn 
bersonol,  at  jt  lesu  ;  ond  y  mac  Luc  yn  dweyd  ei  fod  j-n 
teimlo  ei  hun  yn  rhy  annheilwng  i  hyny,  ac  0  ganlyuiad, 
iddo  ddanfon  lienuriaid  yr  luddewon,  y  dynion  mwyaf 


116  lACHAU  aWAS  Y  CANWRIAD. 

parchus  yn  y  ddinas,  drosto  at  Grist.  Nid  oes  yma  ddim 
anghysondeb  gwirioneddol  rhwng  y  ddau  Efengylwr ;  canyg 
dywedir  yn  fynych  fod  uu  yn  gwneuthur  yr  hyn  y  mae  arall 
yn  ei  wneuthur  drosto,  ac  yn  ei  enw.  Anfonodd  y  canwriad 
drachefn  rai  o'i  gyfeilHon  i  gyfarfod  yr  lesu ;  ac  ymddengys 
iddo  gasghi  digon  o  hyder  i  fyned  ei  hunan  o'r  diwedd  i'w 
gyfarfod, .  pan  oedd  Crist  wedi  cyrhaedd  yn  agos  i'w  dý  ; 
canys  yr  ydym  yn  cael  i'r  lesu  "  ddweyd  iwtho.  Dos  ymaith ; 
ac  megis  y  credaist  bydded  i  ti."  Y  mae  gwcithredoedd  a 
geiriau  y  canwriad  yn  dangos  yn  eghir  fod  ganddo  ífydd  grcf, 
ac  y  mae  y  Gwaredwr  yn  rhyfeddu,  ac  yn  canmol  ei  fifydd, 
ac  yn  ei  dal  allan  fel  esiampl  deilwng  o  efelychiad. 

I.      Y  PETHAU  OEDD  YN  DANGOS  FFYIiD  Y  CANWRIAD, 

1.  Ei  ofal  am  ei  ivas.  Yr  oedd  ei  was  "  yn  glaf  o'r  parlys, 
ac  mewn  poen  ddirfawr."  Yr  oedd  yr  anhwyldcb  yma,  yn 
ngwledydd  y  dwyrain,  yn  fath  o  gramp  dirdynol,  yn  darost- 
wng  y  dyoddefydd  i'r  poenau  mwyaf  arteithiol,  ac  yn  ter- 
fynu  yn  gyffredin  yn  angeuol,  mewn  ychydig  ddyddiau. 
Dyma  y  cyflwr  yr  oedd  gwas  y  canwriad  ynddo,  a  phan 
ydoedd  "yn  viron  ìnanc,"  y  mae  ei  feistr,  er  ei  fawr  lawen- 
ydd,  yn  clywed  fod  yr  lesu  newydd  gyrhaedd  i'r  ddinas ; 
ac  y  mae  yn  myned  ato  yn  ddioed  yn  achos  ei  was.  Mae 
genym  hanes  am  lawer  yn  dyfod  at  Grist  drostynt  eu  hun- 
ain,  igeisiobendithion  ganddo ;  ac  am  amryw  yn  dyfod  ato 
dros  eu  plant ;  ond  dyma  yr  unig  uu  y  sonir  am  dano  yn  dy« 
fod  ato  dros  ci  n-as.  Y  mae  Luc  yn  dweyd  fod  ei  was  "  yn  au- 
wyl  ganddo,"  oblegid  ei  onestrwydd,  ei  ddiwydrwydd,  ei 
lîyddlondeb,  a'i  ofal  am  yr  hyn  a  bcrthynai  i'w  feistr.  Dy- 
wed  Bacon  nad  oes  ond  y  cyfaill  gorcu  yn  gyfartal  mcwn 
gwerth  i  was  da.  Yr  ocdd  hwn  yn  ddiauyn  was  da,  ac  yr  oedd 
y  canwriad  hefyd  yn  feistr  tirion  a  charcdig.  Golygfa  bryd- 
fcrth  iawn  ocdd  gwclcd  g\vr  bouhoddig  fel  hyn  yn  dangos 
y  fath  gydymdciinlad  n'i  was  tlawd,  pan  ydocdd  yn  glaf — 
yn  cistcdd  wrth  ci  wcly,  i  wcini  arno,  a  chcisio  ci  gysuro, 
ac  yn  myncd  i'r  fath  draffcrth  i  anfon  hcnuriaid  yr  ludd- 
ewou  at  yr  lesu  yn  ci  achos.    Nis  gallasai  wuoud  mwy  i'w 


lACHAU  GWAS  Y  CANWRIAD.  117 

blentyn.  Gwir  fod  ambell  ddyn  annuwiol  yn  feistr  hynaws 
a  charedig.  Y  mae  tiriondeb  yn  reddf  naturiol  ynddo  ;  ao 
oblcgid  hyny,  y  mae  yn  dyner  wrth  ei  was  a'i  forwyn,  am 
yr  un  rheswm  ag  y  mae  yn  dirion  wrth  ei  geffyl  a'i  gi.  Ond 
yr  oedd  tiriondeb  y  canwriad  yn  tarddu  oddiar  ei  fifydd. 
Yn  lle  edrycli  ar  ei  was  fel  creadur  o  rywogaeth  islaw  iddo 
ef  fìi  hun,  fel  y  gwnai  y  Ehufeiniaid  yn  gyffredin  y  dyddiau 
hyny,  cfe  a'i  parchai  fel  creadur  rhesymol  ac  anfarwol,  ac 
fel  brawd  a  chyd-ddyn.  Lle  bynag  y  mae  gwir  ffydd  yu 
Nuw,  y  mae  yno  hefyd  dosturi  a  chariad  tuag  at  ddyn. 

2.  Ei  osUjngeiddmnjdd  dwfn  :  **  A'r  canwriad  a  atebodd  ae 
a  ddywedodd,  Arghcydd,  nid  ydwyfji  deilwng  i  ddyfod  o  honot 
danfy  nyhronglwyd.*'  Nid  oedd  yr  holl  ganmol  oedd  arno 
am  ei  clusenau,  wedi  ei  wneuthur  yn  hunanol  a  balch. 
Dadleuai  henuriaid  yr  luddewon  ei  fod  yn  haeddu  y  gy- 
mwynas  a  geisiai  gan  yr  lesu  ;  ond  mor  wahanol  i  hyny 
y  siaradai  efe  am  dano  ei  hun.  Nid  oedd  Crist,  o  rau  ei 
amgylchiadau  ond  luddew  tlawd,  heb  lo  i  roddi  ei  ben  i 
lawr,  tra  yr  oedd  y  canwriad,  o'r  tu  arall,  yu  swyddog  mil- 
wrol,  ac  yn  \Vr  bouheddig,  ac  fe  allai  yn  un  a  wahoddid 
yn  fynych  i  eistedd  wrth  fwrdd  Herod  frenin,  yn  y  palas 
brenhiuol.  Ac  eto  yr  oedd  gan  y  cauwriad  feddyliau  mor 
barchus  am  Grist,  ac  mor  isel  am  dano  ei  hun,  fel  yr  ys- 
tyriai  ei  hun  yn  annheilwug  i  un  mor  urddasol  ddyfod  i'w 
dŷ.  Fel  y  sylwa  M.  Henry,  nid  dweyd  nad  oedd  ei  was  yn 
deilwug  i'r  Icsu  ddyfod  i'w  ystafell,  am  fod  ci  wely  yn  y 
garret  y  mae  :  oud  dweyd  nad  oedd  efe  ei  hun  yn  deilwng  i 
Grist  ddyfod  i'w  balas.  Ond  os  oedd  y  canwriad  yn  cyû-if 
ci  hun  yn  auuheilwng  i'r  lesu  ddyfod  i'w  dŷ,  y  mae  yr  lesu 
ei  huu,  fel  y  sylwa  Augustine,*  yn  ei  gyfiif  yn  deilwng  iddo 
ef  fyued  i'w  galon  i  breswylio — yr  hyn  oedd  yn  llawer  mwy 
braint  na'i  gael  i'w  dŷ ;  canys  y  mae  genym  hanes  am 
lawer  yn  ei  gael  i'w  tai,  megys  Simon  y  Pharisead  hunan- 
gyfiawn  hwnw  (Luc  vii.  36.),  ac  eraill,  heb  fod  yn  ddim 
gwell  o  hyny  wed'yn.      Nis  gallwn  ni  ei  gael  i'n  tai  yn 

•  Gwel  Trenoh  ar  y  Wyrth  hoa- 


118  lACHAU  GWAS  Y  OANWEIAD. 

bresenol ;  ond  gall  pawb  o  lionom  ei  gael  i ''  breswylio  trwy 
ffydd  yn  ein  calonau,"  ond  meitlirin  ysbryd  gostyngedig 
fel  y  canwriad  ynia :  "  Canys  fel  hyn  y  dywed  y  Goruclael 
a'r  Dyrchafedig,  yr  hwn  a  breswylia  dragywyddoldeb,  ac  y 
mae  ei  enw  yn  sanctaidd,  Y  goruchelder  a'r  cysegr  a  bres- 
wyliaf;  a  chyd  â'r  cystuddiedig,  a'r  isel  o  ysbryd,  &c." 
(Esaiah  lvii.  15.) 

3.  Ei  grediniacth  ddiysgog  yn  ngallu  Crist  i  iachâu  ei  icas 
heb  ddyfod  ato:  "yn  unig  dywed  y  gair,  à'm  gwas  a  iachêir.'^ 
Nid  ydoedd  yn  meddwl  fod  eisieu  i'r  lesu  ddyfod  i  olwg  y 
claf,  a  dodi  ei  dd^yj'law  arno,  na  danfon  unrhyw  gyflfyriau 
iddo — dim  ond  j^n  unig  dweyd  y  gair,  yn  y  fan  lle  yr  ydoedd. 
Credai  fod  Crist  yn  wahanol  i  bob  meddyg  arall,  fod  ei 
alhi  i  iacháu  yn  ymddibynu,  nid  ar  ei  bresenoldeb  corfibrol, 
nac  ar  ei  waith  yn  dcfnyddio  moddion  cyfaddas,  ond  ar  ei 
ewyllys  yn  unig.  Dichon  ei  fod  wedi  clywcd  ei  gymydog, 
y  pendefig  hwnw,  yn  adrodd  hanes  Crist  yn  iacháu  ei  fab 
ef,  lieb  ddyfod  yn  agos  ato  (loan  iv.  46 — 53) ;  canys  "  fiydd 
sydd  trwy  glywed,  &c."  (Rhuf.  x.  17.)  Yr  oedd  pawb, 
ond  y  canwriad  yma,  yn  rhoddi  pwys  mawr  ar  bresenoldeb 
corfforol  Crist,  ac  yu  meddwl  fod  yn  angenrheidiol  naill 
ai  iddo  ef  ddyfod  at  y  claf,  neu  i'r  claf  gael  ei  ddwyn  ato 
ef,  cyn  y  gallasai  gyfranu  iachâd.  Ond  yr  oedd  gan  hwn 
ddigou  0  ffydd  i  ddweyd  wrth  yr  lesu  *'yn  unig  dywed  y^ 
gair,  a'm.  gwas  a  iachêir.  Canys  dyn  ydwyf  fmau  dan  aicdur- 
dod,  a  chenyffìlwyr  danaf:  a  dywedafwrth  hwn,  Cerdda,  acefe 
a  á;  acwrth  arall,  Tyred,  ac  efe  a  ddaw,  éc."  Er  nad  wyf  íì 
ond  swyddog  israddol,  y  mae  genyf  ddigon  o  awdurdod  ar  y 
rhai  sydd  danaf,  i  beri  iddynt  wneuthur  yr  hyn  a  ewyllys- 
iwyf,  yn  fy  abscnoldob,  a  thra  y  byddaf  ü  yn  eistcdd  ar  yr 
aelwyd  yn  fy  uhŷ,  yr  un  fath  à  phe  byddwn  gyda  hwynt ;  a 
llawer  mwy  y  gclli  di,  yr  hwn  y  mae  iechyd,  a  chystudd,  ac 
angeu,  yn  wcision  i  ti,  a'r  hwn  y  mao  pob  awdurdod  a  gallu 
yn  dy  law,  orchymyn  i  angeu  sefyll  draw,  ao  i'r  clcfyd  ym- 
adael,  neu  anfon  angel  i'w  symud.  Fel  hyn  y  mao  yn  priod- 
oli  awdurdod  a  gallu  diderfyn  i'r  saer  tlawd  o  Nazarcth. 


lACHAU  GWAS  Y  CANWRIAD.  119 

II.    Y   GANMOIiIAETH   A   RODDODD    CrIST    i'w   FFYDD  :     **A'r 

lesu  pan  gìyhu,  a  ryfeddodd,  ac  a  ddyioedodd  wrth  y  rhai  oedd 
yn  canìyn,  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Ni  chefaìs  gymaint  ffydd, 
naddo  yn  yr  Israel.^' 

Nid  oes  hanes  iddo  ryfeddu  at  ddirn  ond  dau  leth,  sef 
angrliediniaeth  pobl  Nazareth  (Marc  vi.  6),  a  ffydd  y  can' 
wriad  yma.  Yr  ydym  yn  y  wyrth  hon  yn  gweled  ei  deiml- 
adau  fel  dyn,  a'i  allu  fel  Duw.  Y  mae  yn  rhyfeddu  fel  y 
gwnelsai  unrhyw  ddyn  arall  wrth  gyfarfod  à  pheth  annys* 
gwyliadwy.  Y  mae  o  bwys  i  ni  ymdrechu  sylweddoli  y 
gwirionedd  mawr  ei  fod  yn  wir  a  phriodol  ddyn  ;  oblegid 
y  mae  cadw  golwg  arno  fel  Brawd  yn  gymhorth  i  ymddiried 
ynddo  fel  Gwaredwr.  Y  peth  a  barai  iddo  ryfeddu  a  chan- 
mol  oedd  gweled  ffydd  mor  fawr  gan  y  canwriad,  dan  yr 
holl  aufanteision  oedd  yu  perthyn  iddo  fel  cenedl-ddyn,  ac 
fel  swyddog  milwrol.  Gweled  y  fath  blanhigyn  fi'rwyth- 
lawn  yn  tyfu  yn  nghanol  anialwch  diffrwyth  ;  a  chaol  cnwd 
mor  doreithiog  ar  faes  oedd  heb  gael  ond  ychydig  o'i  drin 
a'i  wrteithio.  Mae  henuriaid  yr  luddewon  yn  canmol 
fjweithredoedd  y  canwriad ;  ond  ei  fydd  a  ganmolir  gau 
Grist,  am  mai  ei  ffydd  oedd  gwreiddyn  ei  hoU  rinweddau. 
"  Mae  flydd  wedi  cadw  rhai  heb  weithredoedd,  megys  y 
lleidr  ar  y  groes,  ac  eraill,  ond  ni  chadwodd  gweithredoedd 
neb  erioed  heb  ffydd." 

''  Ac  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i  chwi,  y  daw  üawer  o'r  dwyrain 
aW  yorllewin,  ac  a  eisteddant  yyd  áy  Abraham,  ac  Isaac,  a 
Jacob  yn  nheymas  ìiefoedd."  Hwn  oedd  y  cenedl-ddyn  cynt- 
af  erioed  a  ddaeth  at  Grist  i  geisio  unrhyw  ffafr  ganddo  ; 
ond  y  niae  yr  lesu  yn  y  geiriau  hyn  yn  dweyd  ei  fod  yn 
ysgub  blaen-firwyth  cynhauaf  mawr,  o  gredinwyr  o  bhth  y 
Cenhedloedd,  yn  ngwahanol  barthau  y  byd.  "  Ond  plant 
y  deyrîias,"  y  rhai  a  gawsant  y  manteision  a'r  breintiau 
mwyaf,  "  a  deflir  i'r  tijwyllwch  eithaf."  Darlunir  y  nefoedd 
yn  yr  adnod  flaenorol  fel  gwledd  ardderchog,  Byddai  yr 
luddewon  yn  gyffredin  yn  cynal  eu  gwleddoedd  yn  y  nos, 
mewn  ystafelloedd  wedi  eu  goleuo  yn  ysblenydd  ;    ac  yr 


120  lACHAU  GWAS  Y  CANWEIAD. 

oedd  y  rhai  a  gauid  allan  mewn  tywyllwch  dudew.  Felly 
y  bydd  yr  annuwiol,  nid  yn  unig  yn  colli  dedwyddwch  y 
nef  ond  mewn  tywyllwch  Uygredigaeth,  trueni,  ac  an- 
obaith  dros  byth.  Mae  rhywbeth  yn  bruddaidd  a  dy- 
chrynllyd  iawn  mewn  * '  ty wyllwch  eithaf."  A  fuost  ti  eriocd 
yn  meddwl,  daiilenydd,  wrth  fyned  trwy  dwnnel  yn  y  ger- 
byd-res,  beth  mor  ofnadwy  fuasai  bod  mewn  tywyllwch 
felly  am  ddiwruod  cyfan  ?  Wel,  cofia  mai  bod  felly  i  dra- 
gywyddoldeb  yw  y  desgrifiad  a  ddyry  Crist  yma  o  uffcrn. 

**  A  dywedodd  yr  lesu  wrth  y  canwriad,  Dos  ymaith;  ac 
megys  y  credaist  hydded  i  ii.  AH  was  a  iachâwyd  yn  yr  aivr 
hono."  Rlieol  yr  Arghyydd  yw  rhoddi  i  ddynion  yn  ol  eu 
ffydd  :  os  llawer  o  ffydd,  llawer  o  fendith  ;  os  ychydig  .0 
fìydd,  ychydig  0  fendith ;  os  dim  ffydd,  dim  bendith.  Ffydd 
yw  y  llestr  i  dderbyn  0  gyílawnder  Crist,  ac  nid  yw  olew 
gras  byth  yn  peidio  rhedeg  nes  y  byddo  llestri  ffydd  yn 
pallu;  fel  y  parhaodd  olew  y  wraig  weddw,  yn  amser 
Eliscus,  i  redeg  tra  yr  oedd  ganddi  hi  lestri  i'w  dderbyn. 

Gall  Crist  iachâu  ein  heneidiau  ninau,  er  ei  fod  yn  an- 
wclcdig,  yr  un  modd  ag  yr  iacháodd  was  y  canwriad,  yn 
yr  amgylchiad  hwn,  heb  i'r  claf  ci  weled.  "  Bendigedig 
yw  y  rhai  ni  wclsant,  ac  a  gredasant."  (loan  xx.  29.) 
Gobcithio  dy  fod  ti,  a  minau,  ddaiilenydd  hoff,  o'u  nifer, 
ac  y  gellir  dweyd  am  danom,  "  Yr  hwu  cr  nas  gwelsoch, 
yr  ydych  yn  ci  garu  ;  yu  yr  liwn,  heb  fod  yr  awrhon  yn  ei 
welcd,  ond  yn  credu,  yr  ydych  yn  maAvr-lawenhau  â  llawen- 
ydd  auuin'aethadwy  a  gogoneddus."     (1  Pedr  i.  8.) 


lACHAü  Y  CL.\.r  o'b  pablys.  121 

VIII. 
lACHAU   Y   CLAF   O'E   PARLYS. 

"  Ae  wele,  hwy  a  ddygasant  ato  dr  clafoWparlys,  yn  gorwedd  meten 
gioely ;  aV  lem  yn  ^weled  eu  ffydd  hwy,  a  ddywedodd  wrth  y  cla/ó'r 
parlys,  Hafab,  cymer  gysurj  maddeuwyd  i  ti  dy  bechodati,"  <L-c. 

Matii.  ix.  1—8 ;  [Gwel  hefyd  Marc  ü.  1—12 ;  Lcc  v.  18—26.] 

Nii>  yw  Luc  yn  crybwyll  yn  mha  lo  y  gwnaed  y  wyrth  hon ; 
ond  y  mae  Mathew  yn  ein  hysbysu  mai  "  yn  ei  ddùtas  ei. 
Jiun  "  yr  oedd  yr  lesu  ar  y  pryd ;  ac  y  mae  Marc  yn  dweyd 
wrthym  mai  Capernaum  oedd  y  ddinas  hono.  Fel  hyn 
dyrchafwyd  Capernaum  hyd  y  nef  trwy  fod  yn  gartref  i'r 
Hwn  a  ddaeth  i  waered  o'r  nef.  "  A  chhjbuiryd  eifod  efyn 
y  tŷ"  sef  yn  nhŷ  Pedr,  ond  odid ;  modd  bynag,  dyna  y  fani 
gyflfredin  ;  cithr  y  mae  Lange  yn  tybied  fod  ei  fam  a'i  frodyr 
wedi  symud  o  Nazareth  i  Capernaum  (Marc  iii.  21.)  yn 
fuan  wedi  i'r  lesu  ddechreu  ar  ei  weinidogaeth  gyhoeddus. 
AVedi  i'r  gair  am  ei  ddyfodiad  ymdaenu  yn  gyflym  tr^vy  y 
ddinas,  dechreuodd  y  bobl  ymdyru  ato  yn  ddiocd,  nes  yr 
aeth  y  tŷ,  a'r  cyntedd  o  flaen  y  drws,  yn  rhy  fychan  i'w 
cynwys.  Yr  oedd  yno  yn  mhlith  y  gynnulleidfa  lawer  o 
Phariseaid  a  dootoriaid  y  gyfraith,  wcdi  dyfod  o  bob  pcn- 
tref  yn  Galilea,  ac  hyd  yn  nôd  o  Judea  a  Jerusalem.  (Luc 
V.  17.)  Yr  ocdd  y  rhai  hyn  wedi  dyfod  yno  fel  ysbíwyr, 
dros  y  penaethiaid  luddewig,  i  ehwiHo  yn  faleisus  am  ryw 
gyhuddiad  i'w  ddwyn  yn  erbyn  yr  lesu,  fel  y  galleut  gael 
rhyw  rith  o  esgus  dros  ei  ddal  a'i  osod  i  farwolaeth,  pan 
ddeuai  i  fynu  y  tro  nesaf  i  Jerusalem,  i  wyl  y  Pasg.  Yr 
oedd  yno  amryw  gleifion  hefyd  wedi  dyfod  i  geisio  iachàd ; 
"cc  yr  oedd  yallu  yr'Aryìwydd  Vw  hiacháu  hwynt."  Ar  ryw 
olwg  yr  oedd  gallu  jr  Arglwydd  i  iachâu  yn  wastad  yn 
mhob  man  lle  byddai  yr  lesu ;  canys  yr  oedd  "hollgyf- 
lawnder  y  Duwdod  yn  presv/ylio  yn  gorfiforol  ynddo  ef." 


122  lACHAU   y   OLAF   o'r   PARLY3. 

Ond  ymddengys  fod  yr  ymadrodd  rliyfedd  hwn  yn  golygu 
rhywbeth  mwy  na  bod  Crist  yn  bresenol  yn  y  cyfarfod,  a 
dichon  mai  ei  ystyr  yw — fod  y  Gwaredwr  yn  barotach  nag 
arferol  i  roddi  ei  allu  dwyfol  ar  waith  i  iachâu  y  diwrnod 
hwnw,  am  fod  yno  y  fath  gyíleusdra  manteisiol  iddo  i  gad- 
arnhâu  ei  honiadau  yn  ngwydd  y  personau  euwog  a  dy- 
lanwadol  oeddynt  wedi  dyfod  yno  i'w  wyHo.  Y  mae  y  dyrfa 
yn  parhâu  i  gynyddu  nes  llenwi  yr  heol  o  flaen  y  drws,  ac 
y  mae  Crist  yn  pregethu  y  gair  i  gynifer  ag  a  allent  ei 
glywed.     Y  mae  y  rhai  sydd  yn  myned  heibio  ar  hyd  yr 
heol  yn  sefyll  wrth  weled  y  dyrfa,  ac  yn  chistfeinio  i  geisio 
dal  ambell  air  a  ddyferai  dros  wefusau  yr  Athraw  mawr. 
Yn  awr,  wele  bedwar  o  ddynion  yn  nesâu,  gan  gario  un 
claf  o'r  parlys  ar  wely,  neu  Iwth  (couch),  ysgafn.  Y  maent 
yn  ceisio  ymwthio  trwy  y  dyrfa,  gau  ddymuno  ar  y  bobl 
gilio  a  gwneud  Ue  iddyut  fyned  trwodd  at  yr  lesu ;  ond  y 
maent  yn  gweled  yn  fuan  fod  yn  anmhosibl  iddynt  fyned 
à'r  fath  faich  i  mewn  trwy  y  drws,  oherwydd  y  tyndra.    Y 
maent  yn  gosod  y  gwely  i  lawr  ar  yr  heol,  ac  yn  ym- 
gynghori  â'u  gilydd  pa  beth  a  wnaeut.     Yr  oedd  y  claf  ei 
hun  yn  hollol  ddiífrwyth,  fel  nas  gallai  symud  yr  un  o'i 
aelodau,  na  gwueud  dim  drosto  ei  huu,  ond  yr  oedd  ei  syn- 
wyrau  ganddo,  ac  yr  oedd  ei  feddwl  yn  Rawu  pryder  rhag 
ofn  colli  y  cyfleusdra  preseuol  i  geisio  iachùd.     Y  mae  un 
0  honynt — ac  y  mae  yn  dra  thebygol  mai  y  claf  ei  hun  oedd 
hwnw — yn  awgrymu  y  posibh'wydd  o  fyned  ag  ef  i  fynu  i 
nen  y  iỳ,  a'i  ollwng  i  waered  yn  y  gwoly  wrth  rafl'au  trwy 
y  tô,  i'r  fan  lle  yr  oedd  yr  lesu.     Y  macut  oll  yu  cytuno 
yn  y  fan  i  wneuthur  felly.     Nid  ocdd  hyu  yu  beth  mor  an- 
Ìiawdd  ag  y  gallai  rhai  anghyfarwydd  à  dull  tai  yn  ngwled- 
ydd  y  dwyrain  fcddwl.  Yr  oedd  ueuau  y  tai  yuo  yu  wastad, 
a  gollyngddor  (trop  door)  yuddyut,   a  grisiau  i  fyned  i 
fynu  iddynt  o'r  tu  allan.    (Deut.  xxii.  8 ;  Math.  xxiv,  17.) 
Wclo  y  pedwar  dyn  yn  mynod  à'r  claf  o'r  parlys  i  nen  y 
tỳ — yn  agor  y  drws  ocdd  yu  y  tò — ao  yu  tynu  rhai  o'r 
priddlcchau,  mor  ofalus  a  dystaw  ag  y  mcdreut,  er  rnwyu 


lAOHAÜ   Y    CLAF   o'r    PABLY3.  123 

gwneud  y  drws  yn  fwy,  fel  y  gallent  ollwng  y  gwely  i  mewn 
trwyddo.  *  Y  mae  y  gynnuUeidfa  yn  edrych  i  fyuu  mewn 
syndod  a  dychryn  wrth  weled  y  gollyngddor  yn  cael  ei  agor, 
y  pridd-lechau  yn  cael  eu  symud,  a'r  llwch  yn  disgyn,  heb 
wybod  yn  y  byd  beth  oedd  yn  bod ;  ac  y  mae  yr  lesu  yn 
rhoddi  heibio  lefaru,  a  chyda  hyny  dyma  wely  yn  cael  ei 
ollwng  i  lawr,  yn  araf  ac  yn  esmwyth,  wrth  raffau  trwy  y 
tô,  a  rhyw  druan  diffrwyth  yn  gorwedd  arno.  Ediychai  y 
claf  i  fynu  yn  bryderus  yn  ugwyneb  yr  lesu,  gan  ofui  cael 
ei  geryddu  ganddo  am  ei  aflonyddu  felly  pan  ydoedd  ar 
ganol  ei  bregeth,  ac  am  ddyfod  ato  mewu  dull  mor  rhyfedd. 
Y  mao  yn  di-a  thebygol  hefyd  ei  fod  wedi  tynu  yr  auhwyl- 
deb  yr  ydoedd  dauo  aruo  ei  hun  trwy  ryw  bcchodau  neiU- 
duol  y  buasai  yn  euog  o  honynt,  a'i  fod  yu  ofui,  oherwydd 
hyny,  ua  wnai  Crist  ei  iachâu  ;  ac  y  mao  lle  i  feddwl  fod  ei 
bechodau  yn  peri  mwy  o  ofid  iddo  na'i  afiechyd.  ünd  y 
mao  Crist  yn  tawehi  ei  ofuau,  trwy  edrych  yn  siriol  arno, 
a'i  anerch  yn  dirion  a  charedig,  gan  ddywedyd  wrtho, 
'*  Ha/ab,  ci/ìiier  yijsur,  maddeuu'ijd  i  ti  dij  bcchodau."  Y  mae 
Crist  yn  ymddangos  yu  y  wyrth  hon  mewn  cymeriad  dydd- 
orol  iawn,  a  gorlawn  o  galendid  a  chysur  i  ni,  bechadur- 
iaid,  sef  fel  Maddeuwr.     Y  mae  yr  hanes  yn  dangos  : — 

*  "  Yr  oedd  y  cwbl  yn  ddyfais  ddisymwth  dynion  cyfTredin,  yn  hollol  gynefln  & 
didoi  cu  tai  er  mwyn  í^ollwng  ỳd,  gwellt,  a  phctliau  cralll  iddynt,  megj's  y  gwnant 
eto  yn  y  wlad  hou.— Y  dofnydUiau  a  arferir  yn  awr  at  y  tô  ydyw  trawiìtiau  tua 
thair  troedfedd  oddiwrth  eu  (,'ilydd,  ar  draws  y  rhai  y  niae  prunau  byrion  wedi  eu 
gosod  yti  agüs  y  uaili  at  y  IIuII,  ao  yn  cael  cu  gorchuddiü  á  bryi>glwyni  towion. 
Droí  hyn  dodir  caenen  o  tíyuirwd  lled  fialcJ,  ac  yua  y  clai  neu  y  pridd  sydd  yn 
gwueud  y  tô.  Yn  awr  y  mao  yn  hawdd  symnd  uu  rban  o  bwn  heb  niweidio  y 
gweddill.  Ni  wncUai  pcrchenoíjion  y  tŷ  gau  hyny  unrhy w  wrthwyucbiad  ar  y  cyf- 
rif  hwnw  i'w  hymddygiad.  Nid  ocdd  cibicu  iddyut  ond  crafu  yn  ol  y  pridd  oddiar 
ran  o'r  tó  ocdd  dros  y  cyntcdd,  cymeryd  i  fyuu  y  prys;;Iwyni  u'r  prcnuu  byrion,  a 
gjllwng  y  gwely  i  lawr  rhwug  y  trawstiau  wrth  dracd  yr  Icsu.  Wedi  cyrbaedd 
eu  hanican  galleut  yn  funn  adfer  y  tô  megis  ag  yr  ocdd  o'r  Llacn.  Yr  wyf  ü  yn 
tuoddu  i  feddwl,  pa  fodd  byiiag,  uad  ocdd  y  tô,  u  lciaf  dros  y  cyutcdd  wedi  ci 
wneuthur  o  bridd,  ond  o  ryw  ddcfuyddiau  haws  eu  codi  ymaith.  Dichou  nad  yd- 
ocdd  ond  math  o/utgarw  fel  niuriau  a  thô  bythod  y  Tyrciaid,  ucu  dichon  ei  íod 
o  fyrJdau  o  goed,  neu  lechau  cerig  (ac  mi  a  wclais  y  cyfryw)  y  gol'.id  ou  symud  yu 
gyflym.  Yr  oll  sydd  yu  augenrheidiol  i  ni,  pa  todd  bjuag,  i'w  wybod  ydyw  fod  y 
tó  yn  wastad,  yn  isel,  ac  yn  hawdd  osgyn  iddo,  ac  yn  hawdd  ei  agoryd,  ac  y  niao 
y  pethau  hyn  oll  yn  caol  cu  gwueuthur  yu  gwbl  ddealludwy  trwy  gyduabyddiuetb 
à'r  tai  cyffrediu  yn  awr  yu  mhcutrclì  raiCËUua."  "Thv  LanU  and  the  Book."  By 
Dr.  Thom&oB. 


124  lACHAU   Y   CLAF   o'r   PAELYS. 

I.      Y  CYSYLLTLU)  SYDD  EHWNG  FFYDD  A  MADDEUANT  :    ' '  A'r 

lesu  7jn  (ja-eìed  eu  ffydd  lunj,  a  ddywedodd  wrth  y  claf  o'r 
parlys,  Ha  fab,  cymer  gysur,"  &c. 

Yr  oedd  yr  lesn  yu  gweled  eu  ffydd  yn  eu  calonau,  ao 
hefyd  yu  eu.hymddygiadau,  Yr  oedd  y  drafferth  a  gymer- 
asent  i  dori  trwy  bob  anhawsderau  i  ddyfod  ato  yn  dangos 
eu  ffydd  yn  amlwg.  Nid  ei  ffydd  cf  a  ddywedir,  ond  eu 
fiydd  liwy, — sef  ffydd  y  claf  ei  hunan,  a  fìydd  y  cyfeillion 
caredig  a'i  dygasent  ef  yno.  Arwydda  hyn  fod  yn  bosibl  i 
ddyn  gael  lles  trwy  ffydd  eraill.  Nis  gallasai  y  dyn  yma 
druan  byth  ddyfod  at  yr  Icsu  o  hono  ei  hunan,  ac  yr  oedd 
yn  dda  iddo,  gan  hyny,  fod  ganddo  gyfeilHon  oeddynt  yn 
meddu  ffydd  gref  yn  ngallu  a  pharodrwydd  Crist  i  iachâu, 
i'w  gario  ato.  Yr  oedd  hwn  yn  fwy  ffodus  na'r  dyn  di- 
ffrwyth  wrth  lyn  Bethesda,  oedd  yn  cwyno  nad  oedd  gan- 
ddo  neb  i'w  fwrw  i'r  llyn,  pan  gyuhyrfid  y  dwfr.  (loan  v.  7.) 
Bydded  i  ninau  ddilyn  esiamj)!  y  pedwar  dyn  caredig  yma, 
trwy  gario  ein  cyfeilHon  a'n  cymydogion  at  y  Gwaredwr 
yn  ein  gwedd'iau.  Mae  haues  y  rhai  hyn  yn  dangos  fod 
gwir  ffydd  yn  sicr  o  orchfygu  ppb  rhwystrau,  a  thori  trwy 
bob  anhawsderau  fyddo  arei  fiordd  i  ddyfod  at  Grist. 
Pwy  a  ŵyr  pa  faint  o  bellder  yr  oeddynt  wedi  cario  y  claf, 
pa  faint  o  ddirmyg  a  gwrthwynebiadau  a  gyfarfuascnt  ar  y 
ffordd,  oddiwrth  elynion  Crist,  a  pha  faint  o  lafur  a  thra- 
fferth  a  gawsent  i  ollwng  y  gwely,  a'r  claf  ynddo,  i  mcwn 
ger  bron  yr  lesu  ?  Ehaid  fod  ganddynt  ffydd  gref  yn  ngalhi 
Crist  cyn  y  buasent  byth  yn  cymeryd  y  fath  drafierth  ;  ac 
y  mae  efe  yn  edrych  gyda  boddlonrwydd  a  chymeradwy- 
aeth  ar  eu  ffydd. 

Ond  er  cymaint  o  werth  i'r  claf,  ac  er  mor  gymeradwy 
yu  ngolwg  Crist,  oedd  ffydd  y  pedwar  dyu  oedd  yn  ei  gario, 
eto  y  mae  yn  sicr  fod  y  claf  ei  hunan  yu  meddu  tìydd  ddi- 
ffuant,  onide  ni  buasai  ei  bechodau  yn  cael  eu  maddcu. 
Gallasai  ffydd  ei  gyfciUiou,  ond  odid,  gacl  iachâd  corfforol 
iddo  ;  ond  yr  ocdd  yn  rhaid  iddo  foddii  ffydd  borsonol  mewu 
trofü  i  gael  maddçuaut.     Mao  yn  dcbyg  uad  oedd  y  rhai 


yiCHAÜ  Y  CLAF  o'r  PAIILYS.  125 

a'i  carient  yn  amcanu  at  ddim  ond  ei  iachád  oddiwrth  y 
parlys  yn  Tinig ;  ond  yr  oedd  y  claf  ei  Jinnan  yn  f wy  aw-ydd- 
us  a  hiraethlawn  am  waredigaeth  oddiwrth  ei  beehodau 
nag  oddiwrtli  ei  anhwyldeb  a'i  gystudd  corfforol.  Gallasai 
ddweyd,  fel  y  Salmydd,  ♦'  Da  i  mi  fy  nghystuddio  ;"  canys 
yr  oedd  ei  gystudd  wedi  deffro  ei  gydwybod,  a'i  ddwyn  i 
feddwl  am  ei  bechodau,  nes  yr  oedd  baicli  euogr\\'j'dd  bron 
a'i  lethu.  Ond  yr  oedd  yn  crcdu  y  medrai  Crist  faddeu  ei 
holl  anwireddau,  yn  gystal  à  iacliau  ei  holl  lesg^dd ;  a  chau 
fod  ganddo  "  edifeirwch  tuag  at  Dduw,  a  ffydd  tuag  at  ein 
líarglwydd  lesu  Grist,"  y  mae  oi  holl  bechodau  yn  cael  eu 
llwyr  ddileu.  Y  mae  yn  rhaid  meddu  ffydd  cyn  y  ceir  madd- 
euant :  "  I  hwn  y  mae  yr  holl  broffN^^di  yn  dw^'n  tystiolaeth, 
y  derbyn  pawb  a  gredo  ynddo  ef  faddeuant  pechodau,  trwy 
ei  enw  ef.  Fel  y  derbyniont  faddeuaut  pechodau,  a  chyf- 
ran  yn  mysgy  rhai  a  sancteiddiwyd,  trwy  y  ffijdd  sydd  ynoj 
fi.'"  (Act.  X.  43 ;  xxvi.  18.)  Y  mao  ffydd  yn  Nghrist  mor 
augenrheidiol  ag  aberth  Crist  er  maddeuant.  Ehaid  i  ddyn 
gael  llygad  yn  ei  ben,  gystal  a  haul  yn  y  ffurfafen,  mewn 
trefn  i  weled  goleuui  dydd  ;  ac  fel  na  wna  yr  haul  oleuo  y 
dyn  sydd  heb  lygad  i  dderbyn  ei  olouni,  felly  hefyd  ni 
cheidw  iawn  Crist  neb  heb  ffydd  ynddo  :  "  Yr  hwn  sydd  yn 
credu  yn  y  Mab  y  mae  ganddo  fywyd  tragywyddol :  a'r  hwu 
sydd  heb  gredu  i'r  Mab  ni  wél  fywyd ;  eithr  y  mae  digof- 
aint  Duw  yn  aros  arno  ef."  (loan  iii.  36.)  *'  Dyffydd  a'th 
gadwodd,"  ebe  yr  lesu  wrth  y  bechadures  fawr  hono  yn 
nhỳ  Siraon.  Nid  dy  ddagrau,  na'th  gariad,  na'th  ostyng- 
eiddrwydd,  ond  "  ày  ffydd  a'th  gadwodd;  dos  mewn  tang- 
uefedd."   (Luc  vii.  50.) 

II.    AWDURDOD    CeIST    I    WEINYDDU    MADDEÜANT. 

Yr  ocdd  yr  ysgrifenyddion  a'r  Pharisëaid,  oeddynt  yn 
bresenol,  yn  tybied  ei  fod  yn  euog  o  gabledd  wrth  honi 
awdurdod  i  faddeu  ;  ond  fe  brofodd  Crist  iddynt,  trwy 
wneud  peth  y\ì  eu  gŵydd  nad  oedd  neb  ond  Duw  a  allasai 
ei  wneuthur,  fod  yr  awdurdod  oruchel  hon  ganddo,  er  nad 
ydoedd  ond  dyn  cyffredin  o  ran  ei  ymddaugosiad  allanoL 


126  lACHAu  y  CLAF  o'r  paelys. 

Yr  oedd  ei  awdurdod  i  faddeu  yn  seiliedig  ar  ddwyfoldeb 
ei  Berson.  Yr  oedd  athrawiaetli  y  Pharisëaid  yn  hollol 
gywir — mai  Duw  yn  unig  a  all  faddeu  jîechodau — y  casgl- 
iad  a  dynent  oddiwrth  yr  athrav,iaeth, — sef  fod  Crist  yn 
caWu,  oedd  yn  gyfeiliornus.  Gwir  fod  gan  weinidogion 
Crist  awdurdod  i  gijhoeddi  maddeuant,  yn  ei  enw,  i'r  gwir 
edifeiriol.  (loan  xx.  23.)  Ond  i  Dduw  yn  unig,  yn  wreidd- 
iol  a  phenderfynol,  y  perthyn  yr  awdurdod  i  faddeu.  Mae 
efe  yn  honi  hawl  yn  yr  awdurdod  hon  fel  ei  uchelfraint 
neillduol  ei  hun :  "  Myfi,  myfi  yw  jv  hwn  a  ddilëá  dy  gam- 
weddau,  er  fy  mwyn  fy  hun,  ac  ni  chofiaf  dy  bechodau. 
(Esaiah  xliii.  25.)  Fel  nad  oes  gan  neb  hawl  i  faddeu  dy- 
led  ond  yr  hwn  y  byddis  yn  ei  ddyled,  felly  hefyd  nid  oes 
gan  neb  hawl  i  faddeu  pechod  ond  yr  hwn  y  mae  pechod 
yn  wrthryfel  yn  ei  erbyn.  Efe  yn  unig  sydd  yn  adnabod  y 
galou  hefyd,  ac  yn  gwybod  pwy  sjàà  yn  meddu  edifeirwch 
a  ffydd,  ac  felly  yn  gymhwys  i  dderbyn  maddeuant.  Pe 
na  buasai  Crist,  gan  hyny,  yn  "  ddyn  a'r  Duwdod  ynddo'u 
trigo,"  buasai,  fel  y  cyhuddai  ei  elynion  cf,  j'n  euog  o  gabl- 
edd  wrth  houi  awdurdod  i  faddeu  pechodau,  yn  ei  enw  ei 
hun.  Ond  profodd  yn  amlwg  ei  fod  yn  Berson  dwyfol, 
trwy  ddangos  ei  fod  yn  Hollwybodol,  ac  yn  Hollalluog. 
Yn  gyntaf,  Efe  a  amlygodd  ei  Hollwyhodaeth:  '^  Ac  yn  eb- 
rwydd,  pan  icybu  yr  lesuyn  ei  ysbryd  eu  bod  htry  yn  ymresymu 
felly  ynddynt  eu  hunain,  efe  a  ddijii'edodd  wrthynt,  Paham  yr 
ydych  yn  ymresymu  am  y  ^ìethau  hyn  yn  eich  cahmau  /" 
Dangosodd  yma  ei  fod  yn  gweled  y  galon,  ac  "  yn  gwybod 
beth  sydd  mewn  dyn."  TaraAvyd  y  Pharisëaid  yn  ddiau  â 
syndod  dirfawr,  wrlli  ei  glywed  yn  medru  darllen  eu  medd- 
3'liau  dirgclaidd  fel  hyn  ;  canys  gwelent  yn  ogUu',  oddiwrth 
lij-n,  y  rhaid  ei  fod  yn  rliywun  mwy  nag  yx  oeddynt  liwy 
wedi  mcddw.  Uchelfraint  berthynol  i  Dduw  yn  unig  ydyw 
ûdnabod  a  chwilio  y  galon.  Yn  ail,  F.fe  a  amhjyodd  ei 
JlollaUuogni'ydd :  "  Pa  un  sydd  hawsaf,  ai  dywedyd  icrth  y 
claf  o'r  parlys,  MdddeuiL'yd  i  ti  dy  bechodau  ;  ai  dywedyd, 
Cyfod,  a  chymer  ifynu  dy  u'ehj,  a  rhodia  .'"    Maoyn  deilwng 


lACHAU  Y  OLAF  o'e  PARLYS.  127 

o  sylw  neillduol,  mai  nid  gofyn  pa  un  ai  maddeu  pechodau 
y  claf,  ai  ei  iachâu  oedd  yr  hawsaf,  y  mae  Crist ;  canys  jt 
oedd  y  naill  o'r  pethau  hyn  mor  anhawdd  â'r  llall,  ac  yr 
oedd  yn  rhaid  cael  gallu  dwyfol  i  wneud  pob  un  o'r  ddau. 
Ond  y  cweetiwn  oedd,  fel  y  sylwa  Trench  *  yn  dra  phri- 
odol,  pa  un  hawsaf  ai  honi  awdurdod  i  faddeu,  ai  honi  gallu 
i  iacháu  ?  "  Pa  un  sydd  hawsaf,  ai  dyn-edyd  wrth  y  claf  o'r 
parlys,  Maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau ;  ai  dyu-edyd,  Cyfod,  a 
chymer  i  fynu  dy  wely,  a  rhodia  ?"  Yu  awr,  y  mae  yn 
ddigon  eglur  i  bawb,  ar  foment  o  ystyriaeth,  fod  yu  llawer 
haws  i  dwyllwr  honi  awdurdod  i  faddeu,  na  honi  gallu 
gwyrthiol  i  iachâu,  am  fod  maddeuant  yn  beth  anweledig, 
ac  felly  ni  byddai  perygl  i'r  twyll  gael  ei  ddynoethi. 
Edrychai  y  Pharisëaid  ar  eu  gilydd,  gan  ysgwyd  eu  penau, 
a  dywedyd  ynddynt  cu  liunain,  "  Hawdd  y  gall  y  cablwr 
hwn  houi  ei  fod  yn  niaddeu  pechodau  y  claf  yma  druan. 
Gall  unrhyw  dwyllwr,  fyddo  yn  ddigon  rhyfygus  i  wneu- 
thur  hyny,  fyned  ar  hyd  a  lled  y  wlad,  a  dweyd  wrth  hwn 
a'r  llall,  Maddeuuyd  i  ti  dy  hecJiodau.  Ond  pa  le  y  mae  y 
prawf  fod  ganddo  yr  awdurdod  oruchel  y  mae  yn  honi 
hawl  iddi  ?  Gŵyr  yn  dda  ei  fod  yn  awr  yn  gosod  ei  hun 
yn  ddyogel  allan  o  gyrhaedd  ymchwiliad,  gan  fod  yn  an- 
mhosibl  i  neb  wybod  pa  un  a  ydyw  pechodau  y  dyn  wedi 
eu  maddeu  ai  peidio.  Ond  pe  buasai  ganddo  allu  dwj'fol, 
fel  y  mae  yn  honi,  buasai  yn  sicr  o  roddi  prawf  gweledig  i 
ni  o  hyny  trwy  iachâu  y  dyn  di'uan  oddiwrth  ei  barlys." 
Yn  debyg  i  hyn  yr  ymresymai  y  Pharisëaid  yn  eu  calonau 
pan  apeliodd  yr  Icsu  atynt,  gan  ofyn  iddynt,  "  P.aham  yr 
ydych  j'n  ymresjnnu  am  y  pethau  hyn  yn  eich  calonau  ?" 
Yr  5'dych  chwi  yn  dweyd,  ynoch  eich  hunain,  fod  yn  llawer 
haws  i  mi  honi  a^ dirdod  i  faddeu  i'r  dyn,  na  honi  galhi 
i'w  iachâu.  Ond  mi  brofaf  fi  yn  eglur  i  chwi  jti  awr  fod 
genyf  awdurdod  i  gyflawni  y  weithred  ddwyfol  amrelediy  ar 
ei  enaid,  trwy  gyflawni  gweithred  ddwj'fol  arall  u-eledig  ar 
SÌ  gorff:  "  Eithrfel  y  guypoch  fod  gan  Fah  y  dyn  awdurdod 
*Gwâl  '^Trench't  Notes  on  the  tliraelu." 


128  lACHAU  Y  CLAF  o'k  PARLY3. 

ar  y  ddaear  i  fuddeu  pecJiodau,  (eh  efe  wrth  y  claf  ó'r  parlyn.j 
Yf  '^yf  yf^  dywedyd  wrthyt,  Cyfod,  a  chymer  dy  wcly,  a  dos 
ith  dŷ."  A  chyda  y  gair,  wele  y  dyn  oedd  y  foment  flaen- 
orol  yn  hollol  ddiÊfrwyth,  yn  cyfodi  i  fynn  wedi  ei  iachâu 
mewn  corff  ac  euaid ;  a  chael  gwaredigaeth  ar  unwaith 
oddiwrth  ei  bechodau  a'i  barlys  :  "  Ac  yn  y  man  y  cyfododd 
cfe  ifynu  yn  eu  gẃydd  hwynt ;  ac  efe  a  gymerth  yr  hyn  y  gor- 
weddai  amo,  ac  a  aeth  ymaith  i\v  dŷ  ei  hun,  gan  ogoneddu 
Duiv."  Y  gwely  oedd  ja  ei  gario  ef  yno  ;  ond  y  mae  efe 
yn  ddigon  cryf  i  gario  ei  wely  adref.  Y  mae  yn  naturiol 
dychymygu  ei  fod  yn  canu  y  drydedd  Salm  ar  ol  y  ganfed, 
ar  hyd  y  ffordd  wrth  fyned  tuag  adref :  "Fy  enaid  bendithia 
yr  Arglwydd  ;  a  chwbl  sydd  ynof  ei  enw  sanctaidd  ef.  Fy 
enaid  bendithia  yr  Arglwydd  ;  ac  nac  anghofia  ei  hoU  ddou- 
iau  ef :  yr  hwn  sydd  yn  maddeu  dy  hoU  anwireddau  ;  yr 
hwn  sydd  yn  iachàu  dy  hoU  lesgedd."  Pwy  a  aU  ddesgrifio 
Uawenydd  ei  deulu  wrth  ei  weled  yn  dyfod  adref  yu  iach  ? 
Priodol  y  gaUasai  y  gynnuUeidfa  hefyd  synu  a  gogoueddu 
Duw.  Ond  os  oeddynt  yn  rhyfeddu  cymaiut  wrth  weled 
Crist  yn  cyfodi  un  claf  â'i  air  o  wely  cystudd,  beth  fydd  y 
syndod  pan  y  gweUr  ef  yn  cyfodi  myrddiyuau  o  feirw  o'u 
beddau  á'i  air  ? 

Yr  oedd  y  wyrth  yma  yn  profi  yn  eglur  "fod  gan  Fah  y 
dyn  awdurdod  ar  y  ddaear  i  fadJeu  pechodau."  Gan  Dduw 
yn  y  nefoedd  yr  ocdd  yr  awdurdod  yma  yu  arfer  bod ;  ond 
wele  yr  awdurdod  oruchel  hon  o'r  diwedd  wedi  dyfod  i 
Liwr  o'r  nefocdd  i'r  ddacar ;  ac  yn  cael  ei  meddianu  gan 
rywun  sydd  yn  galw  ei  huu  yu  "  Fab  y  dyu" — wele  awdur- 
dod  i  faddeu  i  ddyuion  gan  un  yn  natur  y  troseddwyr : 
"  II wn  a  ddyrchafodd  Duw  û'i  ddeheulaw,  yn  Dywysog,  ac 
yu  lachawdwr,  i  roddi  cdifeirwch  i  Israel,  a  maddeuaut 
pechodau."    (Act.  v.  81.) 

Y  sail  ar  ba  uu  y  mao  y  Gwaredwr  yn  gwciuyddu  madd- 
euant  i  bochadnriaid  yw  ei  abcrth  ci  huu  ;  "  Yu  yr  hwn  y 
mao  i  ui  bryuodigacth  truy  ci  wacd  cf,  scf  maddcuaut  pcch- 
odau,  yn  ol  cyfocth  oi  raa  cf."     (Eph.  i.  7.)     Gan  ci  fod 


lAOHAD  Y  CLAF  o'r  PARLYS.  129 

wedi  dwyn  ein  peclioclau  nì,  yn  ei  gorff  ei  hun  ar  y  iiren, 
ac  wedi  ymddangos  "  i  ddileu  pechod  trwy  ei  aberthu  ei 
hun,"  y  mae  ganddo  hawl,  ar  dir  cyfiawnder,  i  ddatod  y 
cysylltiad  sydd  rhwng  pechod  a  phoen ;  ac  i  ryddhâu  yr 
euog,  ar  ei  edifeirwch,  oddiwrth  y  gosp  ddyledus  am  ei 
gamweddau.  Yr  oedd  gwaith  Crist  yn  iachâu  cyrff  dynion 
yn  dangos  ei  haui,  yn  gystal  a'i  allu,  i  waredu  pechadur- 
iaid  oddiwrth  y  felldith  a  ddygasai  pechod  arnynt. 

III.  Y  MEDR  Crist  roddi  sicrwydd  i'r  maddeuedig  fod 
Ei  BECHODAu  wEDi  EU  MADDEU :  "  A'r  lesu  yn  gweled  eu 
ffyddhwy,  a  ddyicedodd  wrth  y  claf  o'r  paiiys,  Ha  fab,  cymer 
gysur ;  maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau." 

Yn  awr,  y  mae  yn  eglur  y  gallasai  Crist  faddeu  pechodau 
y  dyn  yma,  heb  ddweyd  wrtho  yn  bendant  ei  fod  yn  gwneu- 
thur  hyny.  Ond  yr  oedd  y  Gwaredwr  am  iddo  gael  y  cysui 
o  ivyhod  fod  ei  bechodau  wedi  eu  maddeu.  Ac  er  nad  ydym 
ni  i  ddysgwyl  iddo  ddweyd  wrthym,  trwy  laig  o'r  nef,  fod 
ein  pechodau  wedi  eu  maddeu,  eto  fe  fedr  ef  ddweyd  hyny 
wrth  eneidiau  ei  bobl,  trwy  ei  Ysbryd,  ac  ni  ddylai  neb  fod 
yn  dawel  a  boddlawn  heb  y  dystiolaeth  werthfawr  hon.  Y 
mae  gan  yr  Arglwydd  drefu  nid  yn  unig  i  faddou,  ond 
hefyd  i  roddi  boddlonrwydd  i'r  pechadur  fod  ei  bechodau 
wedi  eu  maddeu  :  "  Y  mae  yr  Ysbryd  hwn  yn  cyd-dystiol- 
aethu  á'n  hysbryd  ni,  ein  bod  ni  yn  blant  i  Dduw."  (Rhuf. 
viii.  16.)  Medr  yr  Ysbryd  Glan,  fel  ambassador  y  Brenin 
mawr,  roddi  hysbysrwydd  yn  llys  y  galon  ar  y  ddacar,  o'r 
hyn  sydd  yn  cymeryd  lle  yn  llys  y  nef.  Y  mae  Thomas 
Adams  yn  dwcyd  yn  ei  Private  Thouyhts,  ei  fod  ef  yn  teimlo 
mor  sicr  fod  ei  bechodau  wedi  eu  maddeu,  â  phe  buasai  yr 
Arglwydd  yn  anfon  angel  o'r  nef  â  thystiolaeth  ysgrifenedig 
iddo  0  hyny.  Mor  werthfawr  y w  y  fath  sicrwydd  dymunol ! 
Pwy  na  weddiai  fel  y  Salmydd,  "Dywed  wrth  fy  enaid, 
Myfi  yw  dy  iechydwriaeth  ?"    (Salm  xxxv.  8.) 

IV.  Y  SEILIAU  SYDD  GAN  Y  MADDEUEDIG  I  YMGYSURO  :    "  Ila 

fab,  cymer  ajsur  ;  Maddeuwyd  iti  dy  bechodau." 

Nid  oes  gan  yr  anuuwiol  sail  resymol  i  fod  yn  gysurus 

I 


130  lACHAU  Y  OLAF  o'r  PARLYS. 

hyd  yu  nod  yn  nghanol  y  llawnder  mwyaf  o  bob  cysuron 
daearol ;  oblegid  "  y  mae  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef." 
"Nynia  ddylem  ofidio,"  medd  Eobert  Hall,"  oberwydd 
anystyriaeth  y  djoi  hwnw  a  allai  ddifyru  ei  hun  â  danteith- 
ion  gwledd,  tra  y  byddai  cleddyf  noeth  yn  hongian  uwch 
ei  ben,  yn  cael  ei  ddal  gan  flewyn  yn  uuig  ;  sefyllfa  berygl- 
us  yr  hwn,  er  hyny,  nid  yw  yn  ddim  mewn  cymhariaeth 
â  bod  am  bob  moment  yn  agored  i  ddigofaint  Duw."  Ond 
y  mae  gan  y  maddeuedig  achos  i  j'uigysuro  yn  mha  am- 
gylchiadau  bynag  y  byddo ;  oblegid  y  mae  yn  ddyogel  byth 
rhag  colyn  augeu,  a  damnedigaeth  dragwyddol.  Nid  yw 
maddeuant  yn  dyogelu  rhag  gwialen  y  Tad,  ond  y  mae  yn 
dyogelu  rhag  cleddyf  y  Barnwr.  Gall  y  maddeuedig  gael 
ei  geryddu  a'i  gystuddio,  ond  y  mae  mor  ddyogel  rhag  ei 
ddamnio  â  phe  byddai  eisoes  yn  y  nefoedd.  Y  mae  yn 
heddwch  a  fiafr  Duw ;  caiff  ei  anrhydeddu  yn  lle  ei  gon- 
demnio  yn  y  farn  ;  a'i  wneud  yn  berffaith  ddedwydd  byth 
yn  ngwlad  y  purdcb.  Y  mae  bod  yn  gardotyn  maddeuedig 
yn  aunhraethol  well  na  bod  ynfrenin  heb  faddeuant.  "Gwyu 
ei  fyd  y  neb  y  maddeuwyd  ei  drosedd,  ac  y  cuddiwyd  ei 
bechod  :   &c."     (Salm.  xxxii.  1,  2.) 

V.    FOD  MADDEUANT  YN  SICRHAU   PERFFAITH   RYDDHAD   ODDI- 

WRTH  HOLL  GANLYNiADAu  PEcuoD.  Yr  oedd  hyu  yu  cael  ei 
ddangos  tr^yy  waith  Crist  yn  llwyr  iachâu  y  dyn  yma  oddi- 
wrth  ei  auhwyldeb  corfforol,  ar  ol  maddeu  ei  bechodau. 
Pcchod  yw  yr  achos  o  bob  cystudd  a  phoen  ;  ac  y  mae  lle 
i  feddwl  fel  y  sylwyd,  fod  afiechyd  y  dyn  yma  yn  ffrwyth 
rhyw  bechodau  neiUduol  o'i  eiddo,  a'i  fod  yutau  yii  ym- 
wybodol  o  hyny.  Ond  y  mao  Crist  wrth  faddeu  iddo  yn 
symud  yr  achos  o'i  auhwyldeb,  ac  wrth  ei  iachàu  yu  dileu 
effehhiau  ei  bcchod.  Nid  yw  yr  Arglwydd  yu  rliyddhàu 
pawb  sydd  yu  derbyn  maddeuaut  yn  ddiocd  oddiwrth  eff- 
eithiau  a  chaulyuiadau  eu  pechodau,  fel  y  gwnaeth  yn  yr 
amgylcliiad  hwu ;  oud  y  mao  maddeuaut  yu  ornes  a  gwystl, 
i  bawb  sydd  yu  cael  y  fondith,  o  gorff  pcrffaith  iach  yn  y 
man :  *'  Ac  ni  ddywed  y  proswylydd,  Claf  ydwyf :  maddeuir 


lACHAU  Y  CLAP  o'e  PARLY3.  181 

anwiredd  y  bobl  a  drigant  ynddi."  (Esaiah  xxxiii.  24.)  Yr 
oedd  gwaith  y  claf  o'r  parlys  yma  yn  cyfodi  o'i  wely  yn 
berffaith  iach,  ar  air  Crist,  yn  rhyw  awgry^m  a  chysgod  o'r 
adgyfodiad  dodwydd  sydd  i  ddilyn  maddeuant.  Caiff  y 
saint  ar  ol  bod  yn  gorwedd  mewn  anmharch  a  gwendid  gy- 
fodi  0  wely  oer  y  bedd,  y  bore  hwnw,  mewn  nerth  a  gogon- 
iant,  a'u  gwisgo  ag  anfarwoldeb  ac  anllygredigaeth,  Cyf- 
newidir  eu  cyrff  gwael  hwy  i  fod  yr  un  ffurf  â  chorff  gogon- 
eddus  eu  Gwaredwr.     (Phil.  iii,  21.) 

Mor  ddiolchgar  y  gweddai  i  ni  fod  am  y  gallwn  ninau, 
fel  y  claf  yma,  gael  maddeuant,  a  hwnw  yn  faddeuant  rhad, 
cyflawn,  a  thragywyddol.  Os  oedd  gan  Grist  awdurdod  i 
faddeu  pechodau  pan  ydoedd  yma  ar  y  ddaear,  yn  ei 
gyflwr  o  ddarr>styngiad,  y  mae  yn  sicr  fod  yr  awdurdod 
hon  ganddo  yn  awr  ar  orsedd  y  nef.  Pe  buasai  efe  yn 
bresenol  yn  rhywle  yn  y  gymydogaeth  lle  yr  ydym  yn  byw, 
fel  yr  ydoedd  yn  Capernaum  y  pryd  hwn,  a  fuasai  ddim  yn 
werth  genym  fyned  ato  i  geisio  maddeuant  ?  Ond  y  vuie  efe 
yma  yn  eiu  hymyl,  ond  ei  fod  yn  anweledig,  ac  y  mae  yn 
llawer  haws  i  ni  fyned  ato  nag  oedd  i'r  claf  hwn  fyned  ato. 
Y  mae  "  yn  dysgwylidrugarhâu"  wrthym.  Bydded  i  ni 
gan  hyny  fyned  ato  yn  hyderus,  a  hyny  yr  awr  hon : 
'*  Gymerwch  eiriau  gyda  chwi,  a  dychwelwch  at  yr  Arg- 
Iwydd:  dywedwch  wrtho,  Maddeu  jn:  hoU  anwiredd;  der- 
byn  ni  yn  ddaionus :  a  thalwn  i  ti  loi  ein  gwefusau."  (Hos. 
xiv.  2.) 


132  lAOHAD  Y  CLAF  WETH  LYN  BETHESDA. 

IX. 

lACHAD  Y  DYN   CLAF   WRTH  LYN  BETHESDA. 

"  Ac  yr  oedd  rliyw  ddyn  yno,  yr  hwn  afuasai  glafnamyn  dwy 
Jlynedd  deugain.  Yr  letu,  pan  welodd  hwn  yn  goricedd,  a  gwyhod  ci 
fod  effelly  y:i  hir  o  amser  hcUach,  a  ddywedodd  wrtho,  A  fynni  di  dy 
wneuthur  yn  îach  ?"  á-c.     Ioan  v.  1 — 16. 

Yr  yclym  yn  yr  adaod  gyntaf  o'r  bennod  hon  yn  cael  hanes 
yr  lesu  yn  myned  i  fynia  i  Jerusalem,  i  un  o  wyUau  yr  lu- 
ddewon.  Mae  gwahanol  farnau  yn  mhlilh  esbonwj^r  o 
berthynas  i'r  cwestiwn  pa  wyl  oedd  hon,  X3a  un  ai  y  Pasg, 
y  Pentecost,  neu  y  Purim  ydoedd ;  ond  y  peth  tebycaf  yw 
mai  gwyl  y  Pasg  ydoedd,  sef  yr  ail  Basg  ar  ol  i'r  lesu  dde- 
chreu  ar  ei  weinidogaeth  gyhoeddus.  Yr  oedd  ganddo  am- 
can  dcublyg  wrth  fyned  i  fynu  i'r  wyl.  Un  amcan  oedd 
cydymffurfio  â  gofyniadau  y  ddeddf  seremoníol,  yr  hon  oedd 
eto  heb  ei  dilëu : — "  Tair  gwaith  yn  y  flwyddyn,"  meddai  y 
gyfraith  hon,  "  yr  ymddengys  pob  gwrryw  o  honot  o  ílaen 
yr  Arglwydd  dy  Dduw,  yn  y  lle  a  ddewiso  efe ;  ar  wyl  y 
bara  croyw  (y  Pasg),  ac  ar  wyl  yr  wytlmosau,  ac  ar  wyl  y 
pebyll."  (Deut.  xvi.  16.)  Yr  amcan  arall  ocdd  cael  cyf- 
leusdra  i  gyhoeddi  geiriau  y  bywyd  tragywyddol  i'r  miloedd 
a  ddeuent  yn  nghyd  i'r  wyl,  o  wahanol  barthau  o'r  wlad. 
Mae  dau  beth  wedi  gwneud  yr  ymwehad  hwn  o  eiddo  yr 
lesu  â  Jerusalem  yn  dra  hynod, — sef  y  wyrth  ryfedd  a  gyf- 
lawnwyd  ganddo  ar  y  dyn  claf  yma  wrth  lyn  Bethcsda,  a'r 
bregeth  nodcdlg  y  bu  y  wyrth  yn  achlysur  o  houi,  yn  yr 
hon  y  mae  yn  gosod  allan  ci  gydraddoldob  â'r  Tad  yn  y 
modd  mwyaf  eglur,  a  phcndant. 

Llo  rhyfcdd  oedd  y  man  y  cyflawnwyd  y  wyrth  hon,  eef 
llyn  Bethcsda:  "  Ac  y  mae  yn  Jerusalcm  wrth  farchnad," 
nou  yn  hytracli  "  wrth  horlh  y  defaid  "  (Nch.  iii.  1.),  "  \y\\ 
a  elwir  yn  Ilebraog  Bethcsda,"  yr  hyn  a  arwydda,  "  Tý 


IX0RAD  Y  OLAF  WRTH  LYN  BETHESDA.  183 

trugaredd."  Gelwid  y  llyn  felly,  ond  odid,  ar  gyfrif  yr 
iachâd  a  gyfranai  Duw  o'i  drugaredd  i'r  cleifion  trwyddo. 
Yr  oedd  yn  pertliyn  i'r  llyn  yma  "  bum'  porth."  Pendist- 
iau,  neu  rodfeydd  colofnog,  a  thô  uwch  eu  penau,  i  gysgodi 
y  cleifion  rhag  yr  oerfel  a'r  gwres  oedd  y  pyrth  hyn.  Dy- 
wcdir  fod  yn  y  pum'  porth  yma  "  liaws  mawr  o  rai  cleifion, 
deillion,  clofi&on,  gwywedigion,  yn  dysgwyl  am  gijnhyrjìad  y 
dwfr.  Canys  angel  oedd  ar  amserau  yn  disgyn  i'r  Uyn  ac  yn 
cynhyrfu  y  dwfr:  yna  yr  hum  a  elai  i  mewn  yn  gyntaf  ar  ol 
cynhyrfu  y  dufr,  a  äi  yn  iach  o  ba  glefyd  bgnaj  a  fyddai 
arno."*  Mae  hanes  am  ffynnonau  dyspeidiol  ( intennittent 
springs)  mewn  gwahanol  wledydd,  hyny  y  w,  ffynnonau  a'u 
dyfroedd  yn  bwrlymu  ac  yn  berwi  i  fynu  yn  ddisymwth, 
dan  wneud  cryn  drwst,  ar  amserau  neillduol,  ac  yna  yu 
peidio.  Cynhyrfir  y  dwfr  yn  y  ffynnonau  hyny  trwy  waith 
nwy  (gas)  yn  dianc  allan  o  honynt.  Ond  dywedir  mai 
gan  angel  yr  ocdd  dwfr  y  llyn  yma  yn  cael  ei  gynhyrfu. 
Nid  yw  yn  debygol  fod  yr  angel  yn  aifer  ymddangos,  ond 
yr  oedd  cynhyrfiad  y  dwfr  yn  arwydd  gweledig  o'i  ddisgyn- 
iad.  Mae  yn  ffaith  dra  hynod  fod  un  o'r  angeliou  yn  cael 
ei  alw  gan  loan  yn  angel  y  dyfroedd  (Dat.  xyì.  5) ;  ac  y 
mae  lle  i  feddwl  fod  gan  y  bodau  gogoneddus  hyn  lywodr- 
aeth  eaug  ar  elfenau  natur.  Mae  yn  debyg  fod  ganddynt  ryw 
law  yn  llawer  o'r  trugareddau  a  fwynheir  genym ;  a  dichon 
fod  mwy  o  bethau  yn  cael  eu  gwneud  ganddynt  yn  y  byd 
yma  nag  a  feddyHasom  erioed.     Nid  oedd  yn  swydd  rhy 

*  Mae  amryw  f elruiaid  ysgrythyrol  yn  bama  ua  chafodd  yr  odnod  hon  ei  hys- 
grifenu  gan  loan,  ond  mao  yeliwanegiad  diweddarach  ydyw,  gan  ei  bod  yn  eÌBiea 
mewn  rhai  hen  lawysgrifau  tra  chyfrifol.  Tybiant  iddi  gael  ei  hyBgrifenu  i  dde- 
chrea  ar  ymyl  y  ddalen,  fcl  datgauiud  o'r  farn  gyffredin  yu  nghylch  y  peth,  ao  mai 
rhyw  gopiwr  a'i  gosododd  i  mewn  yn  y  testun.  Ond  y  mae  yn  haws  cyfrif  am  ei 
habsenoldtìb  o  rai  hen  lawysgrifau,  nag  ydyw  gwrthbrofl  y  dystiolaeth  sydd  o'i 
phlaid.  Mae  y  cyd-destunau  yn  arwyddo  yn  gryf  ei  bod  hi  yn  rhan  o'r  bennod ; 
canys  byddai  adu.  7fed  yu  hollol  anncalladwy  hobddi.  J:>adleua  rhai  yn  erbyn  yr 
Bdnod  am  fod  y  wyi-th  a  adroddir  yuddi  yn  beth  annhehygol;  ond  atolwg,  a  ydj-m 
i  ymwrthod  a  phob  peth  yn  y  Beibl  sydd  yn  ymddangos  i  ni  yn  annhobygol  ?  O'm 
rhan  fy  hun,  y  mae  y  rhesymau  a  ddygir  o  blaid  yr  aduod  yn  ymddaugos  i  ml 
lawer  yn  gryfacli  na'r  rhai  a  gynygir  yn  ei  herbyn.  Ond  pe  gellid  profl  yn  ben- 
derfynol  ydylid  ci  thynuallan.ni  eíToithiaihyuy  ddim  arhancsy  wyrlh  agyflawn- 
odd  ein  Hiachawdwr  ar  y  dyn  claf. 


134  lACHAD  Y  CLAF  WRTH  LYN  BKTHESDA. 

wael  gan  angel  sanctaidd,  adael  ei  orsedd  a'i  delyn,  a  dy- 
fod  i  gynhyrfu  dwfr  y  llyn  yma,  er  mwyn  i  un  o'r  cleifion, 
oeddynt  ar  ei  làn,  gael  iachàd.  Fe  ellid  meddwl  mai  yn 
awr  ac  eilwaith  y  byddai  hyn  yn  cymeryd  lle ;  ao  felly  na 
wyddai  neb  pa  bryd  y  disgynai  yr  angel,  pe  amgen  ni  bu- 
asai  achos  i'r  cleifion  aros  yno  yn  barhâus,  "  i  ddysgwyl 
am  gynhyrfiad  y  dwfr."  Yr  oedd  llaw  oruwchnaturiol 
Duw  yn  amlwg  yn  y  peth ;  canys  "  ar  amserau  "  yn  unig  yr 
oedd  rhinwedd  iachäol  yn  y  dwfr ;  un  yn  unig  oedd  yn  cael 
ei  iachâu  ar  y  tro,  a  hwnw  y  cyntaf  a  elai  i  mewn  ar  ol 
cynhyrfu  y  dwfr ;  ac  yr  oedd  hwnw  yn  myned  yn  iach 
mewn  mynyd,  *'  o  ba  glefyd  bynag  a  fyddai  arno."  Nid  yw 
yn  hysbys  pa  bryd  y  dechreuodd,  na  pha  bryd  y  darfydd- 
odd  rhinwedd  gwyrthiol  y  llyn  yma.  Yr  ydoedd  yn  rhyw 
gysgod  gwanaidd  o  ddyfroedd  bywiol  yr  iechydwriaeth  ; 
ond  y  mae  y  Ffynnon  a  agorwyd  i  bechod  ac  aflendid  jn 
dirfawr  ragori  arno ;  canys  nid  y  cyntaf  a  ddelo  i  mewn  i 
hon  ynunig  sydd  yn  cael  ei  iachâu,  ondjwò  un  a  ymdreiglo 
iddi ;  ac  nid  oes  eisieu  i  ni  ychwaith  aros  i  ddysgwyl  am 
gynhyrfiad  y  dwfr  ;  canys  y  mae  y  Gwaredwr  yn  barod  i'u 
derbyn  yn  awr,  a  threfn  gras  yn  ei  rhinwedd  bob  amser. 
"  Deuwch ;  canys  wcithian  y  mae  pob  peth  yn  barod." 

Y  mae  y  Gwaredwr,  tra  yn  Jerusalem  ar  yr  wyl,  yn 
myned  rhwng  amser  yr  addoliadau  ar  y  Sabboth,  i  hm  llyn 
Bethesda,  i  blith  y  cleifion,  ac  yn  hyn  •*  efe  a  adawodd  i 
ninau  esiampl  fel  y  canlynem  ei  ol  ef,"  trwy  ymweled  â'r 
cleifion.  "  Ac  yr  oedd  rhyw  ddyn  yno  yr  hwn  afuasai  yìaf 
namyii  dwy  fìynedd  deugain."  Ymddengys  mai  y  parlys 
ocdd  anhwyldeb  hwn,  a'i  fod  wodi  colli  grym  ei  aelodau, 
ac  er  nad  ydoedd  yn  hollol  analhiog  i  symud,  cto  nis  gaUai 
ond  ymlusgo  yn  hynod  o  arafaidd,  a  hyny  hefyd  gyda 
llawer  o  draffcrth  a  phoen.  Yr  ydocdd  wcdi  bod  yn  ddi- 
ffrwyth  felly  am  y  cyfnod  maith  o  ddeunaw  mlyncdd  ar 
hugain.  Ni  ddy wcdir  iddo  dreulio  yr  hoU  amser  yma  wrth 
y  llyn  ;  ond  ymddengys  oi  fod  wedi  bod  yno  yn  hir,  ac  wedi 
gwneud  llawer  cynyg  at  fyncd  i'r  llyu,  pan  gynhyrfid  y 


lACHAD  y  CLAF  WRTH  LYN  BETHESDA.  185 

dwfr,  ond  yn  aflwyddianus  bob  tro ;  ac  eto  nid  ydoedd  wedi 
llwyr  anobeithio  a  rhoddi  i  fynu,  gan  ddywedyd,  "Wel, 
wel,  nid  yw  o  un  dyben  i  mi  aros  yma  yn  hŵy ;  nid  oes 
gobaith  i  mi  am  iachád ;  gwell  i  mi  fyned  adref  i  farw  j'no 
yn  mhhth  fy  nghyfeillion,  yn  hytrach  nag  aros  yma  i  farw 
mewn  lle  o'r  fath  hyn."  Na,  y  mae  yn  parhàu  i  ymdrechu 
am  iachád  er  pob  digalondid,  a  bu  yn  dda  iddo  ei  fod  wedi 
gwneuthur  felly,  canys  y  mae  ei  ddyfalbarhâd  j'n  cael  ei 
wobrwyo  o'r  diwedd  ä  iachâd  gwyrthiol.  Dyma  esiampl  i 
ninau  1  ddyfalbarhâu  yn  yr  ymarferiad  â  phob  moddion  o 
ras,  gan  ddysgwyl  wrth  yr  Arglwydd.  Ni  ddylem  Iwfrhâu 
a  dififygio  am  na  byddo  ein  gweddîau  yn  cael  eu  hateb,  a'n 
dymuniadau  yn  cael  eu  cyflawni  yn  ddioed ;  ond  ein  dy- 
ledswydd  y w  parhâu  i  ymarfer  yn  gyson  a  dÌA^j'd  â'r  modd- 
ion  a  drefnodd  Duw  i  achub,  a  phenderfynu  peidio  gadael 
porth  trugaredd  doed  a  ddelo :  "  Gwyn  ei  fyd  y  dyn  a 
wrandawo  arnaf,  aò  a  wylio  yn  ddyfal  beunydd  wrth  fy 
nrysau,  gan  warchod  wrth  byst  fy  mhjTth  i."  "Da  yw 
gobeithio  a  dysgwyl  yn  ddistaw  am  iechj'dwriaeth  jt  Ar- 
glwydd."  (Diar.  viii.  34;  Galar.  iii.  25.) 

Y  mae  yr  lesu  wrth  rodio  yn  mhlith  y  cleifion,  ar  làn  y 
llyn,  yn  dyfod  at  un — y  mwyaf  gresynus  ei  gyflwr  o  honynt 
oll,  ond  odid — ac  yn  sefyll  uwch  ei  ben,  gan  edrych  arno 
gyda  llygad  llawn  o  dosturi.  Paham  y  dewisodd  hwn,  a 
hwn  yn  unig,  o  blith  y  niaws,  fel  gwrthddrych  ei  drugar- 
edd,  nis  gwyddom.  Nid  oes  genym  ond  priodoli  y  peth 
i'w  Benarglwyddiaeth  :  "  Mi  a  drugarâf  wrth  yr  hwn  y 
trugarhâwyf,  ac  a  dosturiaf  wrth  yr  hwn  y  tosturiwyìf'." 
(Exod.  xxxiii.  19.)  Dyma  engraift't  o  "etholedigaeth  yn 
ei  gwaith,"  chwedl  WilHams  o'r  Wern ;  ac  y  mae  un  peth  jn 
amlwg  iawn  yn  yr  amgylchiad, — sef  nad  oedd  yr  lesu,  wrth 
iachâu  hwn,  yn  gwneuthur  unrhy w  anghyfiawnder  na  cham 
â'r  lleill.  "  IV  lesu  pan  welodd  ìmn  yn  gorwedd,  a  gui/bod," 
ynddo  ei  hun,  heb  i  neb  ddweyd  dim  wrtho  am  dano,  "ei 
fod  effelly  yn  hir  o  amser  bellach,  a  ddyicedodd  u-rtho,  A  fynni 
di  dy  wneuthur  yn  iach  ?"  Cwestiwn  hollol  afreidiol,  fe  ellid 


186  UCHAD  Y  CLAF  WRTH  LYN  BETHESDA. 

meddwl,  ar  yr  olwg  gyntaf ;  canys  pa  le  y  gwelwyd  dyn 
claf  erioed  na  buasai  yn  hoffi  cael  ei  wneuthur  yn  iach  ? 
Ond  yr  oedd  dybenion  pwysig  i'r  cwestiwn.  Y  mae  Crist 
yn  ei  ofyn  i  ddangos  ei  gydymdeimlad ;  i  dynu  sylw  y  claf 
ato ;  ac  i  greu  dysgwyliad  a  gobaith  yn  ei  fynwes  am 
iachâd,  pan  oedd  ei  obaith  fel  gwreichionen  wan  bron  a 
dififodd,  oherwydd  hir  barhâd  ei  anhwyldeb,  ac  aílwyddiant 
ei  holl  ymdrechion  am  wellhâd;  oblegid  "  gobaith  a  oeder 
a  Avanha  y  galon."  Y  mae  Crist  yn  gofyu  eto  i  ninau,  yn 
yr  efengyl,  fel  i'r  dyn  yma,  "  A  fynwn  ni  ein  gwneuthur  yn 
iach  ?"  Nid  yw  yn  achub  neb  heb  gyusyniad  eu  hewyllys; 
ac  y  mae  yn  gorfod  cwyno  uwch  ben  llawer,  gan  ddywedyd, 
"  Ni  Jt/nwch  chwi  ddyfod  ataf  fi,  fel  y  caffoch  fywyd." 
(loan  V.  40.)  Y  mae  y  Gwaredwr  yn  "  gadarn  i  iachâu ;" 
ac  yn  anfeidrol  barod  i  wneuthur  hyny ;  oud  nid  yw  pech- 
aduriaid,  y  mae  yn  rhyfedd  dweyd,  yn  barod  i  gymeryd  eu 
hiachâu.  Hoffent  gael  eu  gwaredu,  y  mae  yn  wir,  oddiwrth 
(janìyniadau  pcchod — y  cywilydd,  yr  euogrwydd,  yr  ofn,  a'r 
trueni  tragy wyddol,  sj'dd  yn  gysylltiedig  ag  ef ;  oud  nid 
ydynt  yn  dewis  ymadael  â'r  pechod  ei  hun.  Ni  fynant 
"roddi  hcibio  bob  pwys,  a'r  pcchod  sydd  harod  iho  ham- 
gyìchu,"  &c.  Mae  Augustinc  yn  cyfaddef,  y  byddai  efe  yn 
arfer  gweddio,  cyn  ei  droedigaeth,  er  mwyn  tawehi  ei  gyd- 
wybod,  am  gael  ei  achub  oddiwrth  ei  bechodau,  ac  eto  fod 
ci  gariad  at  bechod  mor  gryf,  fel  yr  oedd  arno  ofn  yn  ei 
galon  i  Dduw  ei  wrando,  a'i  gymcryd  ar  ci  air.  Mae  eraiU 
drachcfn,  a  hoíîcnt  gael  eu  hiachâu  oddiwrth  bechod  pe 
gallent  gael  eu  gwncuthur  mor  sanctaidd  ag  angelion  ar 
unwaith  ;  a  hyny  heb  fawr  o  drafferth  iddynt  eu  hunain. 
Oud  nid  ydynt  yn  foddlawn  i  drculio  bywyd  o  ryfclparhaus 
yn  erbyn  pcchod :  carcnt  gael  cu  hachub ;  ond  nid  yu 
nlircfn  ac  amscr  Duw.  Nid  ydynt  fcl  y  dyn  yma  wrth  lyn 
Bctlicsda  yu  hh'aethu  ara  iachàd.  Gwyddai  yr  Icsu  fod  hwn 
folly,  er  iddo  ofyn,  o  licrwydd  y  rhctìymau  a  grybwyllwyd, 
"  A  fyui  di  dy  wncuthur  yn  iach  ?" 
Yii  llo  rhoddi  atcbiad  uniongyrchol  i'r  owcstiwn,  y  mao 


lACHAD  Y  CLAF  WRTH  LYN  BETHESDA.  137 

y  claf  yn  rhoddi  adroddiad  torcalonus  o'i  ymdrechion  af- 
Iwyddiauus  i  gaeliachâd  :  "  Y claf  a  atebodd  iddo,  Arglwydd, 
neii  Syr,  nid  ocs  geni/f  ddyii  i'm  bwrw  i'r  llyn,  pan  gynhyrfery 
dufr :  ond  tra  fyddwyf fì  yn  dyfod  arall  a  dd'isgyn  o'm  blaen  i." 
Mae  yn  debyg  ei  fod  yn  rhy  dlawd  i  dahi  i  neb  am  ei  gyn- 
northwyo,  a  dichon  nad  oedd  ganddo  gyfaill  a  wnai  y  fath 
gymwyuas  iddo  am  ddim,  neu  os  oedd  ganddo  ychydig  o 
geraint  a  chyfeillion  tlodion,  fe  allai  fod  yn  anhawdd  i  neb 
o'r  rhai  hyuy  aros  gydag  ef  yn  ddibaid,  am  hir  amser,  ♦'  i 
ddysgwyl  am  gynhyrfiad  y  dwfr."  "  Yr  lesic  a  ddywedodd 
wrtho,  Cyfod,  cynier  dy  iccly  ifynu,  a  rhodia."  Gorchymyn 
rhyfedd  onide  i  ddyn  diffrwj'th  ?  Gallesid  meddwl  fod  yn 
berffaith  aumhosibl  iddo  wneud  yr  hyn  oedd  Crist  yn  ei 
orchymyn.  Ond  yu  Ue  myned  i  ddadleu  ei  anallu,  a  gofyn, 
"  Pa  fodd  y  gall  fy  math  i  gyfodi  a  rhodio  ?  Pe  gallaswn 
wneuthur  hyny,  ni  welsid  mo  honof  fi  yn  y  fau  ymaheddyw." 
Na,  fo  gredodd  y  dyn  fod  nerth  yu  cydfyncd  á  gair  Crist, 
am  hyuy,  y  mae  yn  ymdrechu  ufuddliâu,  ac  y  mae  yn  cael 
ei  alluogi  i  wneuthur  hyny.  Felly  y  dylem  ninau  wneud ; 
ac  y  mao  Crist  yn  sicr  o  roddi  nerth  i'r  rhai  a  ymddiried. 
ant  ynddo  i  gyflawni  yr  hyn  oU  a  orchymynir  gauddo- 
Yn  hyn  y  mae  ei  orchymynion  yn  gwahauiaethu  oddiwrth 
orchymyuiou  y  ddeddf.  Yr  oedd  y  ddcddf  yu  gorchymyu 
ufudd-dod  heb  roddi  dim  cymhorth  i  bechadur  i  ufuddliâu ; 
ond  y  mae  Crist  yu  rhoddi  gras  a  nerth  i  wueud  ei  orchy- 
mynion :  "  Yr  wyf  fi  yn  gallu  pob  peth  trwy  Grist  yr  hwn 
sydd  yu  fy  nerthu  i."  (Phü.  iv.  18.) 
Y  mae  yr  lesu  yu  gorchymyn  i'r  dyn  godi  ei  wely  yn  arwydd 
ei  fod  wedi  ei  berffaith  iachâu,  ac  hefyd  er  mwyn  gwneud 
y  wyrth  yn  aduabyddus  ;  canys  byddai  gweled  djTi  yn  cario 
unrhyw  faich  ar  ei  ysgwydd,  trwy  heolydd  y  ddiuas,  ar  y 
Sabboth,  yu  sicr  o  dyuu  sylw  mawr,  a  pheri  Uawer  o  siarad 
ac  ymholi.  A  dyna  oedd  dybeu  yr  lesu  wrth  gyflawui  y  w}Tth 
ar  y  Sabboth,  er  mwyu  iddo  ef  gael  achlysur  i  ddyfod  wyneb 
yu  wyneb  a  r  llywodraethwyr,  ac  i  ddweyd  yn  eghir  wrfch  beu- 
aethiaid  yr  luddewon  pwy  ydocdd,  fel  y  caent  bob  mantais 


188  lAOHAD  y  CLAF  WRTH  LYN  BETHESDA. 

i'w  adnabod,  ao  y  byddent  yn  boll  ddiesgus  os  gwrthodent 
ef.  Gwyddai  y  dyn  y  byddai  yn  debyg  o  gael  ei  alw  i  gyf- 
rif,  ac  mewn  perygl  o  gael  ei  fflangellu,  os  nid  ei  labyddio, 
gan  yr  luddewon,  am  godi  ei  wely  ar  y  Sabboth,  ac  eto  y 
mae  yn  gwneuthur  hyny,  mewn  ufudd-dod  i  orchymyn  ei 
lachawdwr  caredig  a  Hollalluog :  '^  Ac  yn  ebrnydd  y  gwnaed 
y  dyn  yn  iach ;  ac  efe  a  godod  ei  wély,  ac  a  rodiodd.  Tram- 
gwyddodd  rhai  o'r  Phariseaid  yn  ddirfawr  wrth  y  dyn  am 
gario  ei  wely  ar  y  Sabboth,  am  y  tybient  ei  fod  trwy  hyny 
yn  halogi  y  dydd  sanctaidd :  "^m  hyny  yr  luddeu-on  a 
ddywedasant  icrth  yr  hwn  a  wnaethid  yn  iach,  Y  Sahhoth  yw  hi : 
nid  cyfreithlawn  i  ti  godi  dy  wely."  Gwir  fod  y  proffwyd 
Jeremiah  yn  dweyd,  "  Ac  na  ddygwch  faich  allan  o'ch  tai 
ar  y  dydd  Sabboth."  (Jer.  xvii.  22.)  Ond  cario  beichiau 
yn  eu  hymdriniaeth  â'u  gorchwylion  tymhorol  oedd  gair 
Duw  yn  ei  wahardd.  Nid  ocdd  dim  yn  groes  i  gyfraith  y 
Sabboth,  ond  ei  hesbonio  yn  gywir,  yn  ngwaith  y  dyn  yma 
yn  cario  ei  wely ;  canys  nid  oedd  hyn  yn  waith  yn  ystyr 
briodol  y  gair,  ac  o'r  fath  ag  oedd  y  gyfraith  yn  ei  wahardd, 
ond  peth  cysylltiedig  â'r  iachâd  ydoedd.  Y  mae  atebiad 
y  dyn  yn  hynod  o  synwyrlawn  a  phriodol :  **  Efe  a  atehodd 
iddynt,  Yr  hwn  a'ni  gwnaeth  iyn  iach,  efe  a  ddywedodd  wrthyf, 
Cyfod  dy  weîy  a  rhodia."  Yr  oedd  y  dyn  yn  casglu  y  rhaid 
fod  gan  yr  hwn  oedd  a  gaUu  i'w  iachàu,  awdurdod  i  orch- 
ymyn  iddo  gyfodi  ei  wely.  Fel  pe  dywcdasai,  "  Y  mao  y 
person  yma  wedi  profi  yn  eghir,  trwy  y  wyrth  a  wnaetli 
arnaf  fi,  ei  fod  yn  broffwyd  wedi  dyfod  oddiwrth  Dduw,  ao 
nis  gallasai  y  cyfryw  broffwyd  orchymyn  dim  sydd  j^n  groes 
i  air  Duw."  Y  mae  yr  luddewon  yn  gofyn  yn  faloisus  i'r 
dyu,  uid  pwy  ai  gwnaethai  ef  yn  iach,  yr  oeddynt  yn  am- 
heu  mai  yr  lesu  oedd  awd^vr  y  weithred,  ond  y  maent  yn 
yn  gofyn  yn  ddirraygus,  *'Pwyyw  y  dyn  a  ddywedodd  %vrthyt 
ti,  Cyfod  dy  wely  a  rhndia.  A'r  hwn  a  iachasid  ni  wyddai  pwy 
oedd  efe.  Canys  yr  lesu  a  giliasaí  o'r  dyrfa  oedd  yn  y  fan 
hono."  Tra  bu  y  dyn  yn  plygu  i  godi  ei  wely,  fe  giliodd  yr 
lesu  o'r  golwg  yn  y  dyrfa,  cyn  i'r  claf  gael  amser  i  ofyn 
iddo  beth  oedd  oi  enw,  na  diolch  iddo  am  ei  iachâu. 


lACHAD  Y  CLAF  WETH  LYN  BETHESDA.  189 

"  Wedi  hyny  yr  lesu  ai  cafodd  ef  yn  y  demî."  Aetli  yno 
fel  Heze3Ìah  ar  ol  gwella  o'i  glefyd  (Esaiali  xxxvii.  19.  22), 
i  addoli  Duw,  ac  i  ddiolch  am  ei  iachâu.  Y  mao  yn  ddyled- 
swydd  ar  y  rhai  a  adferwyd  o  gystudd,  ac  a  ryddhawyd 
oddiwrth  bechod,  ddilyn  ei  esiampl  yn  hyn ;  ac  ond  gwneuth- 
ur  hyny  byddant  yn  debyg  o  gael  eu  gwobrwyo,  fel  yntau 
yn  nhỳ  yr  Arglwydd,  â  golwg  ar  Grist,  ac  adnabyddiaeth 
helaethach  o  hono.  Ni  byddai  y  Gwaredwr  byth  yn  bodd- 
loni  ar  iachâu  cyrff  dynion  yn  unig,  heb  ymdrechu  gwneud 
Ues  i'w  heneidiau  hefyd,  ac  am  hyny,  y  mae  yn  cyfarfod  û'r 
dyn  yma  yn  y  deml,  ar  ol  y  wyrth,  ac  yn  dweyd  wrtlio, 
**  Wele  ti  a  ivnaethpiv7/d  yn  iach:  na  phecha  mwt/ach  rhag  dyg- 
wydd  i  ti  beth  a  fyddo  gwaeth."  Ymddengys  yn  debygol, 
oddiwrth  y  geiriau  hyn,  mai  ei  bechodau  a'i  anghymedrol- 
deb  yn  nyddiau  ei  ieuenctyd,  oedd  wedi  tyuu  ar  y  dyn  y 
cystudd  maith  a  phoenus  y  buasai  dano  ;  ac  y  mae  yr  lesu 
wrth  gyfeirio  at  hjnj,  yn  rhoddi  ar  ddeall  iddo  ei  fod 
yn  berífaith  gyfarwydd  â'i  hanes,  fel  y  gwnaethai  gyda'r 
wraig  o  Samaria  o'r  blaen.  (loan  iv.  17,  18,  29).  Rhyw- 
beth  ofnadwy  iawn  oedd  bod  yn  y  cyflwr  y  buasai  y  truan 
yma  ynddo  am  ddeunaw  mlynedd  ar  hugain ;  ond  y  mae 
Crist  yn  ei  rybuddio  i  ochel  pechu  mwyach  rhag  i  beth 
gwacth  na  hyny  ddygwydd  iddo.  "  Peth  gwaeth"  yn  y  byd 
hwn  ;  canys  nid  oes  yma  neb  mor  druenus  nad  allai  hi  fod 
yn  waeth  arno.  **Peth  gwaeth"  yn  y  byd  a  ddaw;  cauys 
beth  yw  bod  ar  wely  cystudd  am  agos  i  ddeugain  mlynedd 
wrth  fod  yn  nhân  uffern  yn  oes  oesoedd  ? 

Wedi  i'r  dyn  gael  y  cynghor  pwysig  hwn  gan  yr  lesu, 
y  mae  yn  gofyn  i  rywun  a  safai  gerllaw,  gan  gyfeirio  ei  fys 
at  yr  lesu,  "  Pwy  yw  hwna  ?"  "  Dyna  lesu  o  Nazareth,  y 
ProÔ'wyd  mawr  y  mae  cymaint  o  son  am  dano  trwy  y  wlad 
y  dyddiau  hyn,"  oedd  yr  ateb.  "  Y  dyn  a  aeth  ymaith,  ac 
afynegodd  t'r  luddewon,  mai yr  lesu  oedd  yr  hwn  a'i gwnaethai 
efyn  iach ;  gan  ddysgwyl,  yn  synürwydd  a  diniweidrwydd 
ei  galon,  y  buasent  yn  parchu  ac  yn  anrhydeddu  y  Gwar- 
edwr,  oblegid  ei  allu  a'i  ddaioni ;  ond  yr  uu  peth  fuasai 


140  lACHAD  Y  CLAF  WRTH  LYN  BETHESDA. 

iddo  ddysgwyl  i  adar  y  nos  lon-groesawu  pelydrau  dysglaer 
a  thanbaid  yr  haul.  *' Am  hyny  yr  luddewon  a  erlidiasant 
,yr  lesu,  ac  a  gcisia.sant  ei  ladd  ef,  ohlegid  iddo  imeuthur y  peth- 
au  hyn  ar  y  Sabboth."  Yr  oedd  ei  elynion  yn  arfer  ci 
gyhuddo  o  dori  y  Sabboth,  trwy  iachâu  y  cleifion,  a'i  am- 
ddiffyniad  cyffredin  iddo  ei  hun  oedd, — fod  ei  wyrthiau  yn 
weithredoedd  o  drugaredd,  ac  yr  oedd  gweithredoedd  o 
angenrheidrwydd,  ac  o  drugaredd  jn  gyfreithlawn  ar  y 
Sabboth,  yn  ol  eu  haddefiad  hwy  eu  hunain.  Ond  yma  y 
mae  yn  sefyll  ar  uwch  tir  o  lawer  i  amddiffyn  ei  hun.  Y 
mae  yn  hôni  yma  ei  fod  yn  gydradd,  neu  yn  ogyfuwch,  â 
Duw,  ac  felly  fod  ganddo  yr  un  hawl  i  weithio  ar  y  Sab- 
both  ag  sydd  gan  Dduw  ei  hun  :*  "  Ondyrlesu  à'u  hatebodd 
hwynt,  Y  mae  fy  Nhad  yn  gweithio  hyd  yn  hyn,  ac  yr  ydwyf 
finau  yn  giceithio."  •'  Er  fod  fy  Nhad  wedi  gorphwys  y  seith- 
fed  dydd  oddiwrth  ei  waith  creadigol,  eto  y  mae  yn  cynal  ac 
yn  llywodi'aethu  y  greadigaeth  yn  ddiorphwys  bob  dydd  er 
dechrcuad  y  byd ;  ac  y  mae  yn  peri  i'r  haul  godi,  y  gwynt 
chwythu,  y  cymylau  wlawio,  y  ffynnonau  darddu,  yr  afon- 
ydd  hfo,  y  gwellt  dyfu,  a'r  gwacd  gylch-redeg  ar  y  Sabboth, 
fcl  diwrnod  arall ;  ac  y  mae  genyf  finau  yr  un  awdurdod  i 
wcithio  ar  y  Sabboth  ag  sydd  gan  fy  Nhad,  gan  fy  mod  yn 
meddu  yr  un  priodoleddau  dwyfol."  "  Am  hyny,  yr  ludd- 
ewon  a  geisiasant  ynfwy  ei  ladd  ef,  oblegid  nid  yn  unig  iddo 
dori  y  Sabboth,"  yn  ol  eu  barn  hwy,  "  ond  hefyd  iddo  ddy- 
icedydfod  Duw  yn  Dad  iddo,  gan  ei  wneuthur  ei  hun  yn  gystal 
à  Duw."  Myuent  ei  fod,  wrth  honi  y  fath  bcrthynas  or- 
uchel  â  Duw,  yn  cuog  o  chwancgu  y  pechod  o  gabledd,  at 
y  pechod  o  halogi  y  Sabboth.  Ond  pa  beth  y  mao  Crist  yn 
ei  wncuthur  yn  ngwyneb  hyn  ?  Ai  dweyd  cu  bod  wcdi  cam 
ddeall  ei  ciriau,  ac  nad  ocdd  efo,  wrth  alw  Duw  yn  Dad, 
yn  bwriadu  gosod  ei  hun  allan  fel  Pcrson  dwyfol  ?  Nago ; 
ond  yn  Uo  hyny,  y  mac  yn  myned  rhagddo  i  ail  wncud  yr 

•  "  Vr  ydüodd  wedi  dangog  pnn  yn  Jüru8alcm  flwyddyu  yn  ol  oi  (od  yn  ArRlwydd 
nr  y  doml  (lonn  II.  111-17) ;  ao  yn  awr  y  luno  yn  dungos  oi  fod  yn  Artflwydd  ar  y 
Babbutli  iiefyd."    EUUoit. 


lACHAD  y  CLAF  WRTH  LYN  BETHESDA.  141 

honîad  goruchel  oedcl  "wedi  rhoddi  y  fath  dramgwydd  idd- 
ynt.  Os  nad  oedd  lesu  Grist  yn  ddim  ond  dyn  da  yn  unig, 
pa  fodd,  atolwg,  na  buasai  yn  dangos  i'r  luddewon  eu  bod 
wedi  gwneuthur  camgymeriad  pwysig  wrth  dybied  ei  fod 
ef  yn  honi  ei  hun  j^n  Dduw  ?  ac  nad  oedd  efe  mewn  un 
modd  yn  hawHo  unoHaeth  natur,"  ac  yn  gwneuthur  eihun 
yn  gystal  â  Duw,"  fel  yr  haerent  hwy,  wrth  alw  Duw  yn 
Dad  iddo  ?  Y  raae  yn  ymddangos  yn  eglur  ei  fod  ef  yn 
bwriadu  iddynt  ddeall  ei  eiriau  yn  yr  ystyr  y  gwnacthant; 
onide  buasai  yn  dweyd  yn  aragen  wrthynt.  Yr  oedd  ei 
weinidogaeth  yn  Judea  jti  awr  ar  dei-fynu.  Oherwydd  y 
bwriad  ysgeler  oedd  wedi  ei  ffurfio  gan  ei  elynion  i'w  ladd 
y  mae  yn  penderfynu  ciHo  i  GaHlea,  gan  "  na  ddaethai  ei 
awr  ef  eto."  Ond  y  mae  yu  dangos  j^n  amlwg,  trwý  ei 
weithredoedd  a'i  eiriau,  cyn  gadael  Jerusalera,  pwy  ydoedd, 
fel  na  byddai  gan  yr  luddewon,  os  parhaent  i'w  wrthod,  le 
i  ddweyd  nad  ydoedd  wedi  datguddio  ei  gymeriad  yn  ddigon 
oglur  iddynt :  "  Oni  bai  fy  nyfod  a  Hefaru  wrthynt  ui  buasai 
arnynt  bechod  :  ond  yr  awrhon  nid  oes  ganddynt  esgus  am 
eu  pechod."  íloan  xv.  22.) 


Ié2  lACHAU  Y  LLAW  WEDI  GWYWO. 


lACHAU   Y  LLAW  WEDI   GWYWO. 

"Ac  wedi  edrych  arnynt  o  amgylch  yn  ddigllawn,  gan  dristiâu  am 
galedrwydd  eu  calon  hwynt,  efe  a  ddywedodd  wrth  y  dyn,  Esiyn  allan 
dy  law.     Ac  efe  á'i  h''.stynodd :  aH  law  ef  a  wnaed  yn  iachfel  y  llalV 
Marcüì.  5.     [Math.  xii.  10 — 14;  Luc  vi.  6—12.]* 

Y  MAE  pecliod  yn  aml  yn  ymdrecliu  cuddio  ei  hagrwcb 
drwy  jTndrwsio  yn  mautell  rliinwedd.  Dywed  yr  apostol  fod 
"satan  yn  ymrithio  yn  angel  goleuni."  (2  Cor.  xi.  14); 
a'r  un  modd  y  mae  dynion  sydd  dau  lywodraetii  satan,  yn 
fynycli  yn  ceisio  cuddio  eu  teimladau  a'u  hamcanion  dryg- 
ionus  drwy  broffesu  rliyw  ddyben  da.  Felly  yr  ydym  yma 
yn  cael  hanes  y  Pbariseaid  yn  erlid  yr  lesu  a'i  ddysgybliou 
dan  yr  esgus  o  ddwyn  sêl  dros  sancteiddiad  y  Sabboth.  Yr 
oedd  y  dysgybhon,  wrth  fyned  gyda'u  Hathraw  un  bore 
Sabboth,  trwy  gae  o  ýd,  ar  eu  ífordd  i'r,  neu  o'r  synagog, 
wedi  tyuu  ychydig  dywysenau  aeddfed,  a'u  rhwbio  rhwng 
eu  dwylaw,"  **  amfod  arnynt  chwant  huyd."  Ni  feiddiai  eu 
gwrthwynebwyr  feio  arnynt  am  dynu  y  tywysenau  ;  oblegid 
jT  oedd  y  gyfraith  a  roddasai  Duw  i  Israel  yn  caniatâu 
iddynt  wneuthur  hyny  : — "  Pan  ddelych  i  ỳd  dy  gymydog, 
yna  y  coi  dynu  y  tywysenau  â'th  law;  ond  ni  chei  osod 
cryman  yn  ýd  dy  gymj'dog."  (Deut.  xxiii.  25.)  Ond  am 
dynu  y  tywys  ar  y  Sahhoth  yr  oedd  y  Phariseaid  yn  achwyn 
ar  y  dysgyblion :  haerent  ou  bod  trwy  hyny  yn  halogi  y 
dydd  sanctaidd.  Eithr  fe  brofodd  Crist  yn  eghir,  trwy 
amryw  esiamplau  a  rhcsymau,  fod  yr  hyn  a  wnacthent  yn 
hollol  gyfrcithlawn.  Ni  ddarfu  iddo  gymeryd  tramgwydd 
a  scfyll  draw  o'r  syuagog  fel  y  gwna  Uawcr  o  ddynion,  am 
fod  yno  y  fatli  genfigen  a  gelyniaoth  tuag  ato ;  ond  efe  a 
aeth   dracliefn   "  i'w   synaijotj  huynt  "  y  Sabbotli  dilynol. 

*  Ymddungys  niai  yu  Caporuaum  y  cyflawnwyd  y  wyitli  liou. 


lAOHAU  Y  LLAW  WEDI  GWYWO. 


148 


**  Ac  yr  oedd  yno  ddyn  a  chanddo  îaw  wedi  gwywo."  Dywed 
Luc  wrtliym  mai  ei  "  íau;  ddehau"  oedd  felly.  Mae  yu 
debygol  fod  braich  y  dyn  nid  yn  unig  wedi  ei  tharo  a'r 
parlys,  ond  fod  y  gewynau  hefyd  wedi  crino  a  chrebachu, 
fel  yr  oedd  y  fraich  nid  yn  unig  yn  hollol  ddififrwyth,  ond 
hefyd  yn  curio  ac  yn  lleihau  yn  raddol.  Yr  oedd  dynion 
yn  cael  eu  taro  â'r  auhwyldeb  hwn  yn  hyuod  o  sydyn  a 
dirybudd,  a'r  fath  oedd  ei  effeithiau  dychrynllyd,  ar  yr  hwn 
a  darewid,  fel  os  byddai  braich  y  dyn  i  lawr  wrth  ei  ochr, 
ar  y  pryd,  nis  gallai  ei  chodi  na'i  hestyu  ;  ac  os  byddai  yu 
dygwydd  bod  yn  estynedig  allan,  ni  allai  ei  phlygu  na'i 
thyuu  ato,  fel  y  gweHr  yn  hanes  y  brcnin  anuuwiol  Jero- 
boam :  *'  A  phan  glybu  y  brenin  air  g\Vr  Duw,  yr  hwn  a 
lefodd  efe  yn  erbyn  yr  allor  yn  Bethel,  yna  Jeroboam  a 
estyuodd  ei  law  oddiwrth  yr  allor,  gan  ddywedyd,  Deliwch 
ef.  A  diffr^yythodd  ei  law  ef  yr  hon  a  estynasai  efe  yn  ei 
erbyn  ef,  fel  na  allai  efe  ei  thyuTi  hi  ato."  (1  Bren.  xiii.  4). 

Y  mae  llaw  dyn  yn  un  o'r  pethau  sydd  yn  ei  wahaniaethu 
oddiwrlh  yr  anifail.  Pwy  a  fedr  draethu  gwerth  a  defn- 
yddioldeb  y  Uaw  ddj-nol  ?  Hi  sydd  yn  arloesi  y  diffaeth- 
wch,  ac  yn  ei  droi  yn  feusydd  cnydfawr,  yn  berllanau 
ffrwythlawn,  yn  barciau  hyfryd,  ac  yn  erddi  blodeuog  a 
pharadwysaidd.  Hi  sydd  yn  adeiladu  dinasoedd  poblog, 
ar  y  llanerchau  gwylltion  lle  yr  arferai  bwj'stfìlod  rheibus 
grwydro  wrth  eu  hewyllys,  heb  neb  i'w  haflouyddu.  Hi 
sydd  yu  darparu  ein  gwisgoedd  a'n  tai ;  a'i  gwaith  hi  y w 
ein  llougau,  eiu  poutydd,  ein  cledr-ffyrdd,  a'n  hoU  beirian- 
au  dcfnyddiol  a  chywraiu.  Ei  chyuyrchion  hi  yw  holl  bal- 
asau  a  thcmlau  y  ddaear,  a  chanddi  hi  y  paentiwyd  yr  holl 
ddarluuiau  ysplcnydd,  ac  yr  ysgrifenwyd  yr  holl  lyfrau 
gwerthfawr  sydd  yn  y  byd.  Ni  bj'ddai  meddwl  i  gynUunio 
fawr  o  werth  i  ddyn  heb  law  hefyd  i  gyflawui  y  cyulluniau. 
Pwy  wrth  ystyried  ei  gwcrth  a'i  defuyddioldeb,  a  all  beidio 
rhy feddu  a  clilodfori  doethineb  a  daioui  yr  hwn  a'i  Uuuiodd  ? 

Oud  yr  oedd  llaw  y  dyu  yma  yn  y  synagog  wcdi  gw}-wo  ; 
ac  felly,  er  ei  bod  hi  yn  hongian  yn  farw  wrth  ei  ochi*,  uid 


144  lACHAÜ   Y  LLAW  WEM  aWYWO, 

ydoedd  o  un  gwasanaeth  na  defnydd  iddo.  Yr  oedd  y  dyn, 
gan  hyny,  yn  analluog  i  weithio,  ac  yn  dra  diddefuydd  i'w 
deuhi  a'r  gymydogaeth,  mor  hell  ag  yr  oedd  unrhyw  lafur 
corfforol  yn  myned.  Dywed  traddodiad  mai  "  saer  maen" 
ydoedd  wrth  ei  gelfyddyd  ;  ond  heth  hynag  oedd  ei  alwed- 
igaeth,  nid  ydoedd  yn  alluog  i'w  dilyn.  Yr  ydym  yn  cael 
ynddo  ddarlun  tra  chywir  o  gyflwr  yshrydol  dyn  trwy 
hechod.  Mae  cyneddfau  a  galluoedd  naturiol  yr  enaid  yn 
aros,  fel  yr  oedd  braich  y  dyn  yma  yn  hongian  wrtho  ;  ond 
y  maent  wedi  myned  yn  weiniaid  a  diffrwyth  tuag  at  yr 
hyn  sydd  yn  ysbrydol  dda  ;  ac  fel  y  mae  dyn  wedi  myned 
yn  hollol  ddiddefnydd,  mor  hell  ag  y  mae  gwasanaethu 
Duw,  a  gwneud  Ues  yshrydol  i'w  gyd-dynion,  yn  myued. 
Mae  llawer  yn  eglwys  Dduw,  fel  y  dyn  yma  yu  y  synagog, 
a'u  dwylaw  wedi  gwywo — rhyw  hechod  neu  gilydd  yn  atal, 
ac  yn  diuystîio  eu  defnyddioldeb.  Ond  y  mae  Crist  wedi 
dyfod  i'r  byd,  fel  yr  awgryma  y  wyrth  hon,  i  adferu  i  ni  y 
nerth  a  gollasom  trwy  becliod ;  ac  i  symud  ymaith  y  pethau 
sydd  yn  ein  luddias  i  wneuthur  daioni. 

Y  mae  lle  i  feddwl  mai  y  Parisëaid,  yn  eu  dichell  a'u 
malais,  oedd  wedi  perswadio  y  dyn  yma  i  ddyfod  i'r  syna- 
gog  y  bore  hwnw,  er  nad  oeddyut,  mae  yn  debyg,  wedi 
dweyd  dim  wrth  y  dyn  am  cu  hamcau  maleisus,  Gwydd- 
cnt  y  byddai  yr  lesu  yn  dra  thebyg  o  fod  yn  y  synagog, 
am  hyny  y  maent  yn  dyfod  û'r  dyn  yno,  ac  yn  ei  osod 
mewn  lle  amlwg,  fel  y  byddai  yn  sicr  o  dyuu  sylw  y 
Gwaredwr.  **  A'r  ysgrifenyddion  aW  Pharisëaid  a'i  gwyl- 
iusant  e/,  a  iachâi  efe  ef  ar  y  dydd  Sabhoth ;  fcl  y  caŷ'ent 
achwyn  yn  ei  erbyn  of.  Eithr  efe  a  wybii  eu  meddyìian  hinjnt, 
ac  a  ddywedodd  wrth  y  dyn  oedd  â'i  laiu  wcdi  gwywo,  Cyfod  i 
fijnu,  a  safyn  y  canol.  Ac  efe  a  gyfododd  ifynu,  ac  a  safodd." 
ünd  cyu  i'r  lesu  iachàu  y  llaw  wywedig  y  mao  ei  wrth- 
wyuebwyr  yn  gofyn  iddo,  medd  Mathew,  **  Ai  rhydd  iacháa 
ar  y  Sabbothau  ?"  Efû  a  Mcbodd  y  cwestiwn,  fol  y  byddai 
yn  arfcr  yn  aml,  trwy  ofn  cwcstiwn  arall  iddyut  hwythau : 
'*  Yr  Jeíu,  am  hyny,  a  ddywedodd  wrthynt,  Myfi  a  ofynafi 


lAClIAU  Y  LLAW  WEDI  GWYWO.  145 

chiii,  Beth  sì/dd  gyfreithlawn  ar  y  Sabbothau  ì  gwneuthiir  da, 
ynte  gwneuthur  dncg?  cadw  einioes,  ai  coUi  ?"  Yinddengys 
mai  y  gwirioncdd  pwysig  a  ddysgir  gan  Grist  yn  y  geiriau 
liyn  yw — fod  peidio  gwneuthur  da,  pan  yn  cael  cyfleusdra  i 
hyny,  yr  un  peth  â  gwneuthur  drwg: — "  Am  hyny  i'r  neb 
a  fedr  wneuthur  daioni,  ac  nid  yw  yn  ei  wneuthur,  pechod 
ydyw  iddo."  (lago  iv.  17.)  Ond  tybia  rhai  mai  ystyr  y 
gofyniad  yma  o  eiddo  Crist  i'w  elynion  ocdd  hyn : — "  Pa 
un  ai  vnfjì,  wrth  iachâu  cleifion,  ynte  chwi,  vrrth  gynlhinio 
bradwriactli  yn  erbyn  fy  mywyd  i,  sydd  yn  euog  o  halogi  y 
Sabboth  ?"  Yna  y  mae  yn  myned  rhagddo  i  ddangos  na 
buasent  hwy  eu  hunain  yn  petruso  gwneud  pethau,  yr  oedd 
llawer  llai  o  reswm  dros  eu  gwneuthur,  nag  oedd  dros  iachâu 
cleifion  ar  y  Sabbothau :  "  Ac  e/e  a  ddywedodd  wrthynt,  Pa 
ddyn  o  honoch  fydd  a  chanddo  un  ddafad,  ac  o  syrth  hono 
memi  pwll  ar  y  dydd  Sabboth,  nid  ymeifi  ynddi,  a't  chodi 
allan  ?  Pa  faint  gweîl  gan  hyny  ydyw  dyn  na  dafad  ?"  Y 
mae  yn  annhraethol  welh  Gwir  fod  llawer  o'r  creaduriaid 
direswm  yn  rliagori  ar  ddyn  mewn  rhyw  bethau  ;  nid  y w 
efe  yn  meddu  cyflymdi'a  y  march,  na  nerth  yr  elephant,  a 
thra  y  mae  yr  eryr  yn  gallu  yragodi  ar  ei  aden  gref  i  en- 
trych  awyr,  y  mae  dyn  yn  gorfod  ymhvybro  yn  flinderog 
ar  hyd  wyneb  y  ddaear.  Ond  y  mae  yr  enaid  rhesymol  ac 
anfarwol  sydd  mewn  dyn  yn  ei  wneuthur  yn  annhraethol 
bwysicach  a  gwerthfa'wrocach  na  hwynt  oll.  Felly  os  yw 
yn  gyfrcithlawu  gwneud  trugaredd  ag  anifail  ar  y  Sabboth, 
trwy  ei  godi  o'r  pwll,  rhaid  ei  bod  yn  gyfreithlawn  gwneud 
trugaredd  à  dyu — Arglwydd  y  greadigaeth — trwy  ei  iachâu. 
Dyna  oedd  ymresymiad  Crist,  ac  nis  gallai  ei  elynion  ei  ateb. 
'^4  hwy  a  dawsant  ä  sôn."  Cauwyd  eu  gcnau,  ond  ni  waghâ- 
wyd  eu  calonau  o'r  gcnfîgcn  a'r  mahiis  oedd  ynddynt ;  ac  nid 
oedd  eu  distawrwydd  digofus  ond  rhywbcth  tebyg  i'r  tawel- 
wch  trymaidd  sydd  yn  aml  meAvn  natur  o  flaen  ystorm 
ddychrynllyd  o  fellt  a  tharanau ;  canys  yr  ydym  yn  cael 
iddynt  fyned  allan  o'r  synagog  yn  ddioed  ar  ol  y  wyrth,  ao 
"  y.ngynghori  yn  cbnoydd  gydar  Herudianiaid  yn  ei  erbyn  e/, 

K 


146  lACHAU  Y  LLAW  WEDI  GWYWO. 

pafodd  y  difethent  ef."  Wedi  eu  gorchfygu  trwy  ei  ymres- 
ymiad,  nes  eu  gyru  yn  laollol  fud,  y  mae  yr  lesu  "^n 
edrych  arnynt  o  aingylçh  yn  ddiglìawn,  gan  dristäu  am  galed' 
ruydd  eu  calon  hwynt."  Pa  betli,  yr  addfwyn  Waredwr  yn 
"  edrycli  yu  ddigllawn  !"  lë,  ddarllenydd  hynaws,  dyua 
fel  y  dywedir  yma.  Y  mae  perygl  i  ti  a  minau  gymeryd 
golwg  rhy  unochrog  ar  ei  gjTueriad,  trwy  edrych  ar  ei 
dosturi  a'i  gariad  yn  unig,  nes  anghofio  y  medr  efe  ddigio 
yn  gystal  â  charu.  Ond  "gwêl  yma  ddaioni  a  thoster" 
y  Duw  ddyn.  Mae  y  ffaith  i'r  lesu  "  edrych  yn  ddig- 
Uawn,"  yn  profì  yn  eghir  nad  yw  y  teimlad  o  ddigofaint 
ynddo  ei  hun  yn  hechadurus.  Nid  cynhyrfiad  y  dwfr, 
ond  yr  anmhuredd  yn  y  gwaelod  sydd  yn  ei  Iwydo,  ond 
yr  oedd  cynhyrfiad  teimladau  Crist  yn  dehyg  i  gynhyrfiad 
dwfr  glân  mewn  Uestr  aur,  yr  hwn  sydd  yn  parhâu  mor 
ddysglacr  â'r  grisial  er  ei  ysgwyd,  tra  y  mae  cynhyrfiad 
ein  teimladau  ni  yn  gyffredin  yn  debyg  i  gynhyrfiad  dwfr 
mewn  pydew  aflaii,  yn  sicr  o  ddwyn  llawer  o  lygredd  i'r 
golwg.  Camp  fawr  yw  digio  hcb  bechu.  Dywed  llawer 
mai  y  ffordd  i  hyny  ydyw  pcidio  digio  wrth  berso7i  y  pech- 
adur,  ond  wrth  ei  hechod  yn  unig.  Ond  'does  bosibl  mai 
dyna  oedd  meddwl  yr  apostol ;  canys  po  felly,  byddai  raid 
i  ni  gredu  ei  fod  yn  ein  hanog  i  ymgymodi  â  phechod  cyn 
nos,  ar  ol  digio  wrtho,  pan  y  dywedai,  "  na  fachluded  yr 
haul  ar  eich  digofaint  chwi."  (Eph.  iv.  26.)  Ymddengys 
i  mi  mai  y  ffordd  i  ddigio  heb  bechu  yw — gochelyd  digio 
i'r  fath  raddau  nes  teimlo  awj'dd  i  ddîal — gofahi  am  beidio 
digio  un  amser  heb  achos  cyfreithlawn — a  pheidio  cadw 
digofaint  yn  hŵy  nag  y  dylid.  Mao  digofaint  yn  reddf 
naturiol  mcwn  dyn  ;  ac  y  mao  yn  rhaid  fod  rhyw  ddiffyg 
pcchadurus  yn  y  dyn  hwnw  a  fedro  cdrycli  ar  weithrcdoedd 
o  groulondeb,  a  thwyll,  ac  anghyfiawnder,  heb  deimlo  digo- 
faint  sanctaidd  yn  llosgi  yn  ci  fynwos.  Nid  yw  y  cyfryw  yn 
dcl)yg  i  Grist,  canys  sonir  yma  am  dano  cf  yn  "  cdrych  yn 
ddigllawn,"  ar  y  PJiariscaidrhagrithiol  ocddynt  o'i  amgylch. 
Gocholwn  ryfygu  ar  ei  dynerwch  a'i  drugaredd  cofiwn 


lAOHAU  Y  LLAW  WEDI  GWYWO. 


147 


y  medr  efe  fod  yn  ddigllawn,  a  bod  ei  ddigofaint,  fel  ei 
gariad  uwchlaw  gwybodaeth :  «'Pwy  a  edwyn  nerth  dy 
Boriant  ?  canys  fel  y  mae  dy  ofn  y  mae  dy  ddigter."  (Salra 
xc.  11.)  Y  llafn  gloywaf  yw  y  mwyaf  miniog,  a'r  digofaint 
sancteiddiaf  yw  y  mwyaf  ofnadwy.  Pwy  a  ddichon  sefyll 
pan  ddêl  dydd  mawr  ei  ddigter  ef  ?  Bydd  y  rhai  caletaf  a 
chryfaf  o'i  elynion  a'i  wrthodwyr  yn  analhiog  i  ddal  ei  cd- 
rychiad  digllawn  y  diwrnod  hwnw,  am  hyny,  byddant  yn 
dymuno  ar  i'r  mynyddoedd  a'r  creigiau  syrthio  arnynt,  a'u 
"  cuddio  o  ẁydd  yr  hwn  fydd  yn  eistedd  ar  yr  orseddfainc, 
ac  oddiwrth  lid  yr  Oen."  "  Cusenwch  y  Mab,  rhao  iddo 
ddigio,  a'ch  difetha  chwi  o'r  ffordd,  pan  gyneuo  lid  ef,  ond 
ychydig.     (Salm  ii.  12;   Dat.  vi.  15 — 17. 

Ond  nid  digofaint  digymysg  oedd  yn  mynwes  sanctaidd 
y  Gwaredwr  tuag  at  ei  elynion,  ar  yr  achlysur  hwTi,  canys 
dywedir  iddo  "  edrych  arnynt  o  amgylch  yn  "ddigllawn, 
gan  dristâu  am  galedrwydd  eu  calon  htryìit."  Tra  yr  oedd 
mellten  digofaint  yn  chwareu  ar  amrant  ei  lygad,  yr  oedd 
deigryn  tosturi,  wrth  feddwl  am  eu  trueni,  i'w  weled  yn 
nghornel  ei  lygad.  Fel  hyn  y  mae  yn  digio  ac  yn  tosturio, 
ar  unwaith,  wrth  yr  un  personau.  Y  mae  lle  i  ofni  mai 
anaml  y  byddwn  ni  yn  gwneud  hyn.  Yr  ydym  ni  yn  du- 
eddol  iawn,  naiU  ai  o  adael  i'n  digofaint  ddiyspyddu  ein 
tosturi ;  neu  ynte  o  adael  i'n  tosturi  ddiyspyddu  ein  dig- 
ofaint.  Yr  ydym  uaiU  ai  yn  digio  nes  colli  pob  teimlad  o 
dosturi  tuag  at  y  pechadur,  oherwydd  truenusrwydd  ei  gyf- 
Iwr,  neu  ynte  o'r  ochr  arall,  j^r  ydym  yn  tosturio  wrtho 
nes  colli  yr  olwg  ar  ysgelerdra  ac  echryslonrwydd  ei  bech- 
od.  Ond  y  mae  eisieu  j'mdrechu  uno  y  ddau  deimlad,  yr 
un  fath  â'r  lesu.  Y'^r  oedd  ei  edrychiad  cf  yn  dangos  ei  fod 
yn  elyn  penderfynol  i  bechod,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  gyfaill 
calon  i  bechadur. 

Y  mae  yma  nid  yn  unig  edrychiad  hynod  o  eiddo  yr  lesu, 
ond  gorchymyn  hynod  hefyd :  '*  Ac  wedi  edrych  arnynt  o 
amgylch  yn  ddigllawn,  gan  di'istáu  amgaledrwydd  eu  calon 
hwynt,  eje  a  ddywedodd  wrth  y  dyn,  Eslyn  allan  dy  law." 


148  lACHAU  Y  LLAW  WEDI  GWYWO. 

Yr  oedd  llaw  y  dyn  yn  hoUol  ddiffrwyth,  ac  eto  y  mae  Crist 
yn  gorchymyn  iddo  ei  hestyn  allan.  Felly  y  mae  yn  gorch- 
ymyn  i  ninau  wneud  pethau  nad  ydym  yn  alluog  o  honom 
ein  hunain  i'w  cyflawni :  "  Gwnewch  i  chwi  galon  newydd, 
ac  ysbryd  newydd :  &c."  (E^ec.  xviii.  31.)  Yr  ydym  mor 
analluog  i  hyny,  o  honom  ein  hunain,  ag  ydym  i  greu  byd 
newydd.  **  Hebof  fi,"  ebe  Crist,  "  ni  ellwch  chwi  wneuthur 
dim."  (loan  xv.  5.)  Ondy  mae  o'r  pwys  mwyaf  i  ni  gofio  fod 
ein  hanallu  ni  i  ufuddliâu  i  orchymynion  yr  Arglwydd  yn 
hollol  wahanol,  o  ran  ei  natur,  i  anaUu  y  dyn  yma  i  estyn 
allan  ei  law.  Y  mae  anallu  y  pcchadur  nior  idrioneddol  ag 
anallu  y  dyn  hwn ;  canys  y  mae  Crist  ei  hun  wedi  dweyd, 
«'  Ni  DDioHON  neb  ddyfod  ataf  fì,  oddi  eithr  i'r  Tad  yr  hwn 
a'm  hanfonodd,  ei  dynu  ef."  (loan  vi.  44.)  Ond  nid  dififyg 
galluoedd  naturiol,  ond  ci  hechod  yn  unig  sydd  yn  gwneud 
dyn  yn  anaUuog  i  ufuddhâu  i  orchymynion  Crist.  Nid  yw 
ei  anallu,  gan  hyny,  mewn  un  modd  yn  diddymu  ei  gyfrif- 
oldeb,  ac  yn  esgusodi  ei  anufudd-dod. 

Ond  cr  fod  y  dyn  yma  yn  y  synagog  raor  analhiog  o  hono 
ei  hun  i  estyn  allan  ei  law  ag  ydoedd  i  ehedeg,  eto  nid  aeth 
efe  i  ddadhi  ei  anaUu ;  ond  efc  a  ymdrechodd  ufuddliâu, 
gan  gredu  y  byddai  i'r  hwu  a  roddodd  y  gorchymyn  roddi 
nerth  iddo  hefyd  i'w  gyflawni;  am  hyuy,  "efe  aH  hcstynodd: 
a'i  law  ej'  a  wnaed  yn  iach  fel  y  llalL"  Wrth  i'r  dyn  ufudd- 
hâu  yr  iachâwyd  ei  law ;  ac  felly  hefyd  ar  Iwybr  ufudddod  y 
mao  Crist  jm  iachàu  eueidiau  dynion.  Ymdrcchwn  ninau 
wneud  pa  betli  bynag  a  ddywedo  efo  wrtliym  ac  ni  bydd 
yr  ymdrech  yu  ofer  ;  canys  "  megys  dy  ddyddiau  y  bydd 
dy  uerth."   (Dcut.  xxxiii.  25.) 

Mor  hawdd  a  fuasai  iddo  cf  yr  hwn  a  iachâodd  y  llaw 
wywcdig  yma  ddifí"rwytho  dwyhiw  ci  grocshoelwyr,  fcl  y 
gwnaeth  y  profl'wyd  hwnw  yn  Bethcl  â  llaw  ryfygus  Jcro- 
boam  ;  ond  ni  ddefnyddiodd  Crist  ci  alhi  gwyrthiol  erioed  i 
daro  ncb  o'i  clynion  à  barn  ;  "  cauys  ni  ddacth  Mab  y  dyn  i 
ddiötrywio  cncidiau  dyuion,  ond  i'w  cadw."    (Luc  ix.  50.) 


ADGYFODI   MAB   Y   WEDDW   0    NAIN'.  149 

XI. 

ADGYFODI  MAB  Y  WEDDW  0  NAIN. 

"Abu  dranoeth,  iddo  effyned  i  ddinas  a  elwid  Nain  ;  a  chyd  úg  ef 
yr  aeih  llawer  ó'i  ddysgÿblion,  a  thyrfa  fawr.  A  phan  ddaeth  efe  yn 
agos  at  horth  y  ddinas,  wele,  un  mnrw  a  ddygid  allan,  yr  hion  oedd 
unigfah  eifam,  a  hono  yn  weddw:  a  bagad  o  hohl  y  ddinas  oeddgydâ 
hi.  AW  Arglwydd  pan  y  gwelodd  hi  a  gymerodd  drugaredd  arni,  ac 
a  ddywedodd  wrthí,  Nac  wyla,  <£-c."     [Luc  vii.  11 — 17.] 

Yr  ydym  amryw  weithiau  wedi  gweled  ein  Gwaredwr  ben- 
digedig  yn  rhoddi  amlygiadau  gogoneddus  o'i  alhi  dwyfol, 
trwy  iachâu  y  clefydau  a'r  anhwylderau  mwyaf  anfeddyg- 
iniaethol,  mewn  raynydyn,  a  hyny  heb  ddefnyddio  unrhyw 
foddiou,  ond  ei  air  yn  unig.  Ond  yma  y  mae  yn  gwneud 
rhywbeth  mwy  a  rhyfeddach  na  iacliâu  pob  math  o  gleifion, 
lieb  unrhyw  draíîerth  nac  ymdrech — y  mae  yu  concro  aiujeu 
ei  hunan,  ac  yu  cyfodi  y  marw  yn  fyw  drachefn.  YmíTrostia 
brenhinoedd  a  chadfridogion  daearol  yn  aml  yn  eu  buddug- 
oliaethau  ar  faes  y  gwaed,  ac  yn  eu  medrusrwydd  i  ddin- 
ystrio  bywyd ;  ond  druain  o  honynt,  gall  bwystfil  rheibus, 
neu  awel  wenwyuig  o  wynt,  neu  wybedyn  bychan  ddinystrio 
bywyd.  Gorchfygu  angeu,  a  rhoddi  bywyd,  yw  y  gamp. 
Dyma  ormod  gorchest  i  ddyn  nac  angel.  Nid  oes  neb  oud 
y  Creawdwr  a  ddichon  adferu  uu  math  o  fywyd — rhaid  cael 
Hüllalluowgrwydd  i  wneud  hyn.  Ond  yr  ydym  yn  y  wyrth 
hon  yn  gweled  un  yn  ein  natur  ni  yn  medru  gwneud  hjoi. 
"Abu  dranoeth,"  seî  dranoeth  ar  ol  iachâu  gwas  y  canwriad, 
yn  Capernaum,  fel  yr  ymddengys,  "  iddo  effyned  i  ddinas  a 
elwid  Nain."  Dinas  yn  Galilea  oedd  Naiu,  yn  sefyll  arlech- 
wedd  creigog,  yn  nyffryn  prydferth  a  ffrwythlawn  Esdrael- 
on,  ychydig  i'r  deau  oddiwrth  fynydd  Tabor.  Yr  oedd  safle  y 
dref  yn  hynod  o  ddymunol,  a'r  golyfeydd  o'i  hamgylch  yn 
nodedig  o  brydferth  a  swynol ;  a  chan  ei  bod  hi  yu  awr  yn 
y  gwanwyn,  y  raae  yn  eicr  fod  golwg  baradwysaidd  iawn 


150  ADGYFODI    MAB    Y   WEDDW    0    NAIN. 

ar  y  wlad  o  amgylcli  Nain ;  ond  yr  oedd  cysgodion  prudd- 
aidd  yr  arch-elyn  creulawn  angeu  yn  cuddio  lioll  brydferth- 
ion  natur  o  olwg  y  weddw  alarus  y  sonir  am  dani  yma.  Dim 
ond  i  angeu  ymweled  â'r  palas  ardderchog,  sydd  yn  cael  ei 
amgylchynu  gan  y  gerddi  a'r  parciau  prydferthaf,  ac  fe  dry 
ei  bresenoldeb  a'i  ymweliad  digroesaw,  y  lle  sydd  yn  ail  i 
Eden  gynt,  yn  dditì'aethwch  digysur  i'r  teulu  urddasol  a 
phendefigaidd  sydd  yn  preswylio  yno. 

Dyraa  yr  unig  grybwylhad  sydd  genym  am  Nain  yn  yr 
ysgrythyrau,  a  dichon  mai  hwn  oedd  yr  unig  dro  i'r  lesu 
ymweled  â'r  dref ;  ond  fe  roddodd  yi-  ymwehad  hwn  o'i 
eiddo  enwogrwydd  anfarwol  ar  y  lle.  Mae  yn  debyg  mai 
ar  ei  daith  i  fynu  i  Jerusalem,  i  wyl  y  Pasg,  yr  ydoedd  yn 
awr.  Dywedir  fod  llawer  o'i  ddysgybHon,  a  thyrfa  fa^yr, 
yu  ei  ddilyn.  Fel  yr  oedd  efe  a'i  ganlynwyr  yn  dringo  i 
fynu  y  rhiw  serth,  gerllaw  dinas  Nain,  y  maent  yn  clywed 
swn  galarnadau  torcalonus  yn  dyfod  i'w  cyfarfod,  ar  edyn 
yr  awel ;  a  chyda  hyny  dyma  orymdaith  angladdol  yn  dyfod 
i'r  golwg :  "  A  phan  ddaeth  efe  yn  agos  at  borth  y  ddinas, 
u'ele  tin  niarw  a  ddygid  allan,  &c."  Yr  oedd  yr  luddewon 
yn  arfer  claddu  eu  meirw  o'r  tu  allan  i'w  trefydd  a'u  dinas- 
oedd.  Y  mae  cyfarfyddiad  yr  lesu  à'r  claddedigaeth  yn 
ymddaugos  fel  peth  hollol  ddamweiniol,  ac  felly  yr  ydoedd 
hefyd  o  du  y  weddw  a'i  chymydogion;  canys  nid  oedd 
ganddynt  hwy  un  dysgwyliad  am  gyfarfod  y  Gwaredwr  ar 
y  ffordd  i'r  gladdfa  ;  ond  yr  oedd  llaw  rhaghmiaeth  yu 
trefnu  yr  holl  amgylchiadau  yn  ddiarwybod  iddynt  hwy, 
ac  yn  eu  dwyn  oddiamgylch  "yn  ol  arfaeth  yr  hwn  sydd 
yu  gweithio  pob  peth  wrth  gynghor  ei  ewyllys  ei  hun."  Yr 
ocdd  yr  olygfa  a  gyfarfu  yr  lesu  wrth  borth  Nain  yn  un 
iiodedig  0  elîeithiol.  Fe  ddylai  yr  olwg  ar  unrliyw  gladd- 
edigaeth  effeithio  yn  ddwys  ar  yr  edrychwyr  bob  amser ;  ond 
jr  ocdd  amryw  bethau  yn  cydgyfarfod  yn  y  claddedigaeth 
hwu  i'w  wnoud  yn  uu  tra  phruddaidd  a  difrifol.  Claddedig- 
ttflh  gẃr  icuuiic ydoedd.  Mao  angeu  yn  ymddangos  yn  ddigon 
ddychryuUyd  pau  yu  Uadd  y  babau  bach  sydd  uewydd 


ADGYFODI    MAB    Y   WEDDW    O    NAIN.  161 

ddeclireu  byw,  neu  yr  ben  ŵr  egwan  a  cbrynedig  sydd 
yn  crymu  tua'r  bedd,  dan  bwysau  y  pedwar  ugain  mlynedd ; 
ond  y  mae  y  gelyn  arswydlawn  yn  ymddangos  yn  Uawer 
mwy  dycbrynllyd  pan  y  gwelir  ef  yn  tori  gŵr  ieuanc  i  lawr 
yn  ngbanol  ei  gryfder  a'i  obeitbion.  Gocbeled  ieuenctyd 
yr  ynfydrwydd  a'r  perygl  o  oedi  parotoi  erbyn  marw ;  oblegid 
nid  yw  bod  yn  ieuanc,  yn  iacb,  ac  yn  beinyf,  yn  un  sicr- 
wydd  nad  yw  angeu  gerllaw.  "  Canys  beth  ydyw  eich  ein- 
ioes  cbwi  ?  Canys  tartb  ydyw,  yr  hwn  sydd  dros  ychydig 
yn  ymddangos,  ac  wedi  hyny  yn  diflanu."  (lago  iv.  14.)  Yr 
oedd  y  g\Vr  ieuanc  yma  o  Nain  yn  "  unigfab  eifam  "  hefyd, 
medd  yr  haues.  Mae  colli  un  plentyn  allan  o  lawer  yn  brofed- 
igaetb  cbwerw,  ond  y  mae  colli  yr  uniff  blentyn  yn  chwerw- 
acb  0  lawer  dracbefn.  Pan  y  mae  ar  yr  Ysbryd  Glân  eisieu 
cymbariaeth  i  osod  allan  y  galar  dwysaf  y  mae  yn  ei  gy- 
ffelybu  i  alar  am  unig  fab  :  "Gwna  i  ti  gwynfan  a  galar 
tüst,  megis  am  unig  fab."  (Jer.  vi.  2G) :  **  A  mi  a'i  gwnaf 
fel  gabir  am  unmab."  (Amos  viii.  10):  "Galarant  hefyd 
am  dauo  lel  un  yn  galaru  am  ei  unig-auedig."  (Zech. 
xii.  10.)  Unig  fab  giiraig  weddw  hefyd  oedd  y  gẁr  ieuanc 
hwn.  Pe  buasai  ei  phriod  yn  fyw  buasai  yn  llawer  haws 
iddi  oddef  y  brofedigaeth  chwerw  o  golli  ei  hunig  fab.  Ond 
yr  oedd  y  gelyn  creulawn  angeu  wedi  myned  â  phriod  ei 
mynwes  oddiarni,  a  hyny,  fe  allai,  pan  oedd  ei  hunig  blent- 
yn  yn  ei  fabaudod.  Bu  mewn  llawer  o  bryder  a  tbrafferth 
yn  magu  ei  bacbgen  hoíf.  Yr  ydoedd  yn  ei  weled  yn  ddar- 
lun  byw  o'i  dad,  ac  fel  y  tyfai  i  fynu  yr  oedd  y  tebygoh-wydd 
yn  myned  yn  fwy  yn  ei  golwg  o  byd.  Daeth  o'r  diwedd 
jTi  ^Vr  ieuanc  hawddgar  a  gobeitbiol,  ac  yn  alluog  i  lenwi 
lle  ei  dad,  trwy  weitbio  i  gynal  ei  fam  weddw.  Perchid  ef 
gan  bawb  a'i  badwaenai,  ac  yr  oedd  pob  Ue  i  ddysgwyl  a 
gobeithio  y  byddai  iddo  gadw  cartref  cysurus  i'w  fam  yn 
ei  henaint  a'i  gweddwdod.  Ond  och  !  wele  yr  holl  obeith- 
ion  yn  cael  eu  siomi  gan  angeu  ;  a'r  gŵr  ieuanc  addawol 
yn  cael  ei  dori  i  lawr  yn  sydyn  yn  mlodeu  ei  ddyddiau  ;  a 
heddyw  dyma  ei  fam  weddw  yn  gorfod  hebrwng  ei  hunig 
fab  i'r  distaw  fedd  lle  yr  oedd  ei  dad  yn  gorwedd. 


162  ADGYFODI   MAB   Y   WEDDW   O   NAIN. 

"AW  Arglwydd  pan  y  gicelodd  hi,  a  gymerodd  drugaredd 
ami."  Nid  oes  yr  un  o'r  Efeiigylwyr  yn  ymostwng  i  fodd- 
loni  ein  cywreinrwydd,  trwy  ddweyd  wrthym  pa  fath  wyneb- 
pryd  oedd  gan  y  Gwaredwr ;  ond  y  maent  oll  yn  dangos  yn 
eglur  pa  fath  galon  oedd  ganddo.  Dengys  yr  amgylchiad 
hwn  mor  llawn  o  dosturi  a  chydymdeimlad  yw  ei  galon 
rasol  ef.  Ni  bu  neb  yn  ymbil  ag  ef  ar  ran  y  weddw  alarus 
yma,  ac  ni  bu  hithau  yn  dweyd  yr  un  gair  wrtho  drosti  ei 
hun.  Digon  tebyg  nad  oedd  hi  yn  ei  adnabod.  Ond  cy- 
fErôdd  jTnysgaroedd  ei  dosturi  wrth  ei  gweled  yn  dilyn  ei 
hunig  fab,  dan  wylo  tua'r  gladdfa,  a  nesâodd  ati,  gan  ddy- 
wedyd  wrthi,  mewn  llais  tirion,  "  Nac  wyla."  Mae  dynion 
yn  aml  yn  dweyd  hyn  wrth  rai  mcT/n  galnr,  a  hyny  heb 
gynyg  rhoddi  un  rheswm  i'r  cyfryw  dros  iddynt  beidio  wylo. 
Ond  yr  oedd  gan  yr  lesu  allu  i  sychu,^î/?ion  dagrau  y  weddw 
alarus  hon  ;  ac  y  mae  ei  waith  yn  gwneud  hyny  yn  ernes 
y  bydd  iddo,  ryw  ddydd  a  ddaw,  gyílawni  yr  addcwid  fen- 
digedig  hono,  "Acfe  sych  Duw  ymaith  bob  deigr  oddi- 
wrth  eu  llygaid  hwyut ;  a  marwolaeth  ni  bydd  mwyach, 
na  thristwch,  na  llefain,  na  phoen  ni  bydd  mwyach."  (Dat. 
xxi.  4.)  Edrychwch  ar  yr  lesu  yn  dyfod  i  gyfarfod  y  cladd- 
edigaeth,  fel  teithydd  cyffredin,  "yn  ddiffygiol  gan  y  daith." 
Nid  oedd  dim  gwahaniaeth  allanol  rhyngddo  â'r  dynion 
oedd  o'i  amgylch,  ac  ni  buasai  neb  yn  dychymygu  wrth 
edrych  arno  fod  "  agoriadau  uffern  a  marwolaeth  "  yn 
hongian  wrth  ei  wregys.  Ond  y  mae  yn  nesu  at  yr  elor, 
ac  yn  cyffwrdd  â  hi :  *'  a'r  rhai  oedd  yn  ci  dwyn  a  safiisant" 
i  gael  gweled  beth  ocdd  efe  yn  fwriadu  wueuthur,  a  chan 
dybied,  fe  allai,  mai  cfe  oedd  y  Proffwyd  mawr  yr  oedd 
cymaint  o  son  am  dano  trwy  y  wlad  y  dyddiau  hyny.  Y 
mao  pob  llygad  yn  awr  yn  craffu  arno,  gan  ryfoddu  beth 
ocdd  i  gymcryd  llc.  Wcdi  iddynt  ddodi  yr  clor  i  la^vr,  a 
Bymud  y  gorchudd  oddiar  wyneb  y  marw,  "cfe  a  ddyucdüdd, 
Y  mah  ieuanc,  yr  wyf  yn  dywedyd  wrthyt,  Cyfody  Ac  ar  y  gair 
wolo  y  manv,  cr  dirfawr  syndod  i'r  lioll  dorf,  yn  "  cyfodi  yn 
ei  eiatcdd,  ac  yn  dechreu  ll^aru."     Ecl  hyn  y  mae  Crist  yn 


ADGYFODI  aiAB  Y  WEDDW  O  NA.IN. 


163 


dcffro  y  marw  ar  ei  elor,  yn  liaws  nag  y  gallwn  ni  ddeíîro 
un  ar  ei  wely  o  hûn  cwsg.  Nid  yw  fel  Elias  ac  Eliseus,  wrth 
adgyfodi  y  meirw,  yn  ymestyn  ar  y  corff  (1  Breu.  xvii.  21 ; 
2  Bren.  iv.  84,  35) ;  nac  fel  Pedr  wrth  adgyfodi  Dorcas  yn 
plygu  ar  ei  liniau  wrth  yr  elor  i  weddio  (Act.  ix.  40) ;  dim 
ond  yn  unig  dweyd  "  Cyfod,"  acwele  y  marw  yn  cyfodi  yn  y 
fan.  Yn  briodol  y  dywedai  un  pregethwr  enwog,  "  fod  angeu, 
yn  yr  amgylchiad  hwn,  fel  llew  creulawn  yn  chido  ei  ysglyf- 
aeth  i'w  ffau  ;  ond  dyma  yr  'Adgyfodiad  a'r  Bywyd'  yn 
ei  gyfarfod  ar  y  ffordd,  ac  wele  y  llew  yn  dychrynu,  j'n 
gollwng  ei  ysglyfaeth  marw  o'i  safn  yn  fyw,  ac  yn  ffoi." 

*'  Ac  cfe  a'i  rhoddes  i'w  fam.''  Yn  lle  mj^ued  â'r  g\Vr 
ieuanc  gydag  ef  trwy  y  wlad,  i'w  ddangos  fel  amlygiad  o'i 
allu  dwyfol,  y  mae  yn  ei  roddi  i'w  fam,  i'w  chynal  a'i  chy- 
suro  yn  ei  hen  ddyddiau.  Pwy  a  fedr  ddesgrifio  ei  llawen- 
ydd  a'i  diolchgarwch  wrth  ei  dderbyn  ?  Y  mae  yn  naturiol 
i  ni  ddychymygu  ei  gweled  hi,  a'i  mab,  ar  eu  gliniau  ger 
bron  yr  lesu  yn  ei  addoli.  Fel  y  rhoddodd  efe  y  g\Vr  ieuanc 
hwn  yn  ol  i'w  fam  wedi  i'r  gelyn  creulawn  angeu  ei  ddwyu 
oddiarni,  felly  y  gwna  efe  â  phawb  o'i  bobl,  yn  more  nt 
adgyfodiad  cyffredinol — rhydd  eu  ceraint  a'u  cyfeillion, 
sj'dd  wedi  eu  cymeryd  yn  garcharorion  gan  angeu,  yn  ol 
iddynt,  i  beidio  cael  eu  hysgaru  i  dragywyddoldeb  mwy. 
Mor  sicr  a  bod  adgyfodiad  i  gymeryd  lle  fe  fydd  i  berthyn- 
asau  a  chyfeiUion  duwiol  gael  llon-gyfarch  eu  gilydd  eto,  a 
chael  eu  hadferu  i  gymdeithas  eu  gilydd  gan  y  Gwaredwr, 
ar  ol  eu  gwalianu  gan  angeu.  Dyma  un  o'r  gwirioneddau 
cysurlawn  a  ddysgir  i  ni  yn  hanes  y  wyrth  fa-wr  hon.  Ni 
ddylem,  gan  hyny,  dristâu  fel  rhai  heb  obaith  ar  ol  y  rhai 
a  huuasant  yn  yr  lesu.  (1  Thes.  iv.  14 — 18.) 

Y  mae  yr  hwn  a  adgyfododd  y  g\Vr  ieuanc  yma  o  Nain, 
yn  alluog  i  fywliâu  y  rhai  sydd  "  yn  feirw  mewn  camweddau 
a  phechodau."  Ymddeugys  mai  at  hyn  y  cyfeiriai  pan  y 
dywedai,  "  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi,  y  mae  yr  awr  yu 
dyfod,  ac  yn  awr  y  mae,  pan  glywo  y  meirw  (ysbrydol)  lef 
Mab  Duw,"  yn  jt  efengyl ;  "  a'r  rhai  a  glywant  a  fyddant 


164  A.DGyFODI  MAB   Y  WfiJÜDW  ü  I'Í.UN. 

byw."  (loan  v.  25.)  Yn  liollol  annysgwyliadwy  y  cyflawn- 
wj'd  y  wyrth  yma  wrth  both  Nain.  Cario  y  gŵr  ieuanc  tua'r 
bedd  i'w  gladdu,  ac  nid  ei  gario  at  Grist  i'w  fywhâu,  yr 
oeddynt  pan  yr  adgyfodwyd  ef.  Felly  y  mae  y  Gwaredwr 
yn  fynych  eto  yn  bywhâu  eneidiau  rhai  y  byddwn  ni  yn 
barotach  i'w  claddu,  mewn  auobaith,  nag  i'w  cario  ato  ar 
elor-feirch  ein  gweddiau.  Mae  yn  rhoddi  mynych  brofion 
fod  ei  allu  i  achub  a  gwaredu  yn  myned  tu  hwnt  i  obeith- 
ion  a  dysgwyliadau  dynion.  Priodol  gau  hyny  y  gallwn 
ninau  uno  gyda'r  apostol  yn  y  fawl-wers  hono, — "  Ond  i'r 
hwn  a  ddichon  wneuthur  yn  dra  rhagorol,  y  tu  hwnt  i  bob 
peth  yr  ydym  ni  yn  eu  dymuno,  neu  yn  eu  meddwl,  yn  ol  y 
nerth  sydd  yn  gweithredu  ynom  ni,  iddo  ef  y  byddo  y  go- 
goniant,  yn  yr  eghyj'S,  trwy  Grist  lesu,  dros  yr  holl  genhedl- 
aethau,  hyd  yu  oes  oesof'id.  Amen."  (Eph.  iii.  2U,  21.) 


'^  ,  GOSTE0Ü    Y    DYMESTL.  165 

* 

XII. 
GOSTEGU    Y    DYMESTL. 

"  Ae  efe  a  ddywe.dodd  wrlhynt  y  dwíhwn  hwmo,  wedi  ei  hwyrhâu  hi, 
Awn  drosodd  i'r  tu  draw.  Ac  wedi  iddyní  ollwng  ymaith  y  dyrfa,  hwy 
a'i  cymeraaant  effel  yr  oedd  yn  y  Uong  :  ac  yr  oedd  hefyd  longau  eraill 
gyd  ag  ef.  Acfea  gyfododd  tymestl  fawr  o  wynt,  a'r  ionau  a  daflaa- 
ant  îV  llong,  hyd  onid  oedd  hi  yn  llawn  weithian.  Ac  yr  oedd  efe  yn 
y  pen  ol  i'r  llong,  yn  cysgu  ar  obenydd :  a  hwy  à'i  deffroisant  ef,  ac  a 
ddywedasant  lortho,  Aihiaw,  ai  difater  genyt  ein  colli  ni  ?  Ac  efe  a 
gododd  ifynu,  ac  a  geì-yddodd  y  gwynt,  ac  a  ddywedodd  wrth  y  môr, 
Gostega,  distawa.  A'r  gwynt  a  ofiegodd,  a  hu  dawelwch  mawr,"  ásc 
Makc  iv.  35  -41.  [Gwel  hefyd  Math.  viii.  23—27  ;  Luc  viii.  22—25.] 

NiD  oes  yr  un  amgylchiad  yn  mywyd  y  Gwaredwr  yn  ar- 
ddangos  ei  allu  a'i  ogoniant  mewn  duU  mwy  eglur  ac 
effeithiol  na'r  wyrth  fiíwr  hon.  Yr  ydym  wedi  ei  weled 
eisoes  yn  amlygu  ei  awdurdod  ar  glefydau,  ac  ar  augeu, 
**  brenin  y  dychryniadau ;"  ond  yma  yr  ydym  yn  canfod  ei 
lywodraeth  ar  elfenau  natur,  ac  y\\  gweled  "y  gwynt  a'r 
môr  yn  ufuddhàu  iddo."  Y'^r  oedd  efe  wedi  bod  yn  ddiwyd 
a  llafurus  trwy  y  dydd  blaenorol  yn  iachàu  cleifion,  ac  yn 
pregethu  i  dorfëydd  Uiosog  allan  ar  làn  y  môr.  Y  dydd 
hwnw  y  llefarodd  yr  holl  ddamegion  a  goffeir  yn  Math.  xiii. 
ünd  yr  oedd  ganddo  waith  pwysig  i'w  gyflawni  yr  ochr 
arall  i  fôr  Gahlea,  sef  iachâu  y  ddau  ddieflig  yn  ngwlad  y 
Gadareniaid ;  am  hyny,  yn  lle  myned  i  chwilio  am  or- 
phwysfa  ar  ol  Uafur  y  dydd,  efe  a  ddywedodd  wrth  ei  ddysg- 
yblion  "  y  dwtliwn  hwnw  wedi  ei  hwyrhâu  hi,  Awn  trosodd 
i'r  tu  draw.  Ac  wedi  iddynt  ollwng  ymaith  y  dyrfa,  hwy 
a'i  cymerasant  ef  fel  yr  oedd  yn  y  llong," — sef  yn  y  Uong 
oedd  wedi  bod  yn  bwlpud  iddo  i  bregethu  i'r  torfëydd. 
*'  Hwy  a'i  cymerasant  ef  fel  yr  oedd," — yn  flin  a  lluddedig 
ar  ol  Uafur  y  dydd,  ac  heb  gymeryd  amser  i  wneuthur  un- 
rhyw  barotôadau  gogyfer  â'i  gysur  ar  ei  fordaith  nosawl. 
Mor  fawr  oedd  ei  hunan-ymwadiad,  a'i  Iwyr  ymroddiad  i 


156  aOSTEGU    Y    DYMESTL. 

weitliio  gwaith  yr  hwn  a'i  hanfonodd!  Os  dyg«vydd  i  ni 
gael  ein  temtio  i  esgeuluso  nnrhyw  ddyledswydd,  neu  i 
adael  i  gyfleusdra  gwerthfawr  i  wneuthur  daioni  lithro 
heibio  heb  ei  ddefnyddio,  am  ein  bod  yn  teimlo  yn  flin  a 
Ihiddedig,  cofiwn  am  yr  lesu  yn  myned  dros  fôr  Gahlea 
^^fel  yr  oedd,"  i  waredu  y  trueiniaid  yn  ngwlad  y  Gadar- 
eniaid.  Y  mae  llyn  Gennesaret,  neu  fôr  GaUlea,  tua  deu- 
ddeg  milltir  o  hyd,  ac  oddeutu  pump  neu  chwech  o  led. 
Mae  ei  wyneb  yn  gyffredin  yn  dawel  a  llyfn ;  gwena  drwy 
ei  gwsg  yn  ei  wely  dwfn  fel  baban  yn  ei  gryd  ;  oud  oher- 
wydd  ci  fod  yn  cael  ei  amgylchynu  gan  fynyddau  serth,  a 
glynoedd  dyfnion,  disgyna  rhuthr-wyntoedd  disymwth  arno 
ar  brydiau,  oddi  rhwng  agenau  y  mynyddoedd  cylchynol, 
nes  ei  gynhyrfu  yn  sydyn  i  agwedd  dra  bygythiol  a  pher- 
yghis.  Felly  y  bu  y  noswaith  hon,  pan  oedd  y  Gwaredwr 
a'i  ddysgybhon  yn  ei  groesi : — "  Ac  fe  a  gijfododd  tymestl 
fawr  0  wynt,  aW  tonau  a  daflasant  i'r  llong,  hyd  onid  oedd  hi 
yn  llaicn  iceithian."  Yr  oedd  hi  wedi  bod  yn  ddiwrnod  teg 
a  hyfryd  ;  canys  yr  oedd  yr  lesu  yn  pregethu  allan  ar  làn 
y  môr.  Gwenai  yr  haul  yn  siriol  wrth  fachludo  o'r  tu  ol 
i'r  bryniau  gorllewinol,  pan  oedd  y  Gwarcdwr  a'i  ddysg- 
ybhon  yn  cychwyn  i'w  mordaith.  Yr  oedd  gwyneb  y  môr 
fel  gwydr  gloyw  yn  adlewyrchu  delw  y  ô'urfafcn  uwchben. 
Y  mae  yr  Athraw  mawr  yn  ei  flinder  a'i  hiddcd  yn  gorwedd 
i  orphwys  ar  y  dccJc  oedd  dros  ran  o'r  llong,  ac  y  mae  rhai 
o'r  dysgybhon  yn  taenu  eu  hamwisg  drosto,  i'w  gadw  yn 
gynes.  Y  mae  efe  yn  fuan  yn  syrthio  i  gysgu,  ar  obcnydd 
caled  o  brcn  ;  ac  y  maent  hwythau  yn  rhwyfo  yn  mlaen  dan 
ymddyddan  á'u  gilydd  am  bregethau  a  gwyrthiau  y  dydd 
oedd  wedi  myncd  heibio.  Fel  hyn  y  mac  pob  peth  yn  ar- 
goeli  y  cacnt  fordaith  gysurus.  Ond  cyn  hir  y  mae  yr  awyr 
yn  duo,  ac  yn  gwisgo  golygwedd  dra  bygythiol ;  a  chyda 
hyny,  wele  y  mellt  yn  dcchreu  filachio,  y  taranau  trystfawr 
yn  croch-ruo,  y  gwlaw  yn  disgyn  yn  bistyllocdd,  a  chawod 
o  hyrddwynt  yn  disgyn  ar  y  llyn,  ncs  ci  dcrfysgu  i'w  waol- 
odiou.     Ymrutlirni  y  tùuau  cyuddciriog  mewn  bùr  ar  y 


GOSTEGU   Y   DYMESTL.  157 

llong  feclian,  fel  cynifer  o  lewod  gwancus  yn  rhuthro  ar  eu 
hysglyfaeth.  A  dyna  lle  yr  oedd  hi  yn  ymrolio  yn  ol  ao 
yn  mlaen,  yn  nghanol  yr  eigion  cyuhyrfus,  nes  llenwimyn- 
wesau  y  dysgyhlion  ag  arswyd  a  dychryn.  Tybia  rhai  fod 
gan  Satan  law  yn  nghyfodiad  yr  ystorm  hon  ar  fôr  Tiber- 
ias.  Nid  yw  hyny  mewn  un  modd  yn  ymddangos  i  mi  yn 
beth  annhebygol.  Y  mae  hanes  profedigaethau  Job  yn 
profi  fod  gan  "  dywysog  llywodraeth  yr  awyr  "  allu  i  godi 
ystormydd  dychrynllyd,  ond  iddo  gael  caniatâd  i  wneud 
hyny.  Gwyddai  y  diafol  y  byddai  i'r  lesu  ddwyn  y  ddau 
ddicflig  o'i  feddiant,  os  gadewid  iddo  fyned  drosodd  i  wlad 
y  Gadareniaid ;  ac  nid  rhyfedd,  gan  hyny,  iddo  wneuthur 
ei  oreu  i  geisio  ei  attal.  Defnyddiodd  Herod  yn  ofiferyn  i 
geisio  ei  ddinystrio  pan  ydosdd  yn  fabau  bach.  Ymosod- 
odd  arno  drachefn  ei  hunan  yn  bersonol  yn  yr  anialwch. 
Ac  yn  awr,  wrth  ei  weled  yn  cysgu  yn  y  lloug,  meddyliodd 
y  diafol  fod  yma  gyfleusdra  mauteisiol  i'w  ddinystrio  ef  a'i 
ddysgyblion  gyda'u  gilydd,  trwy  eu  boddi  yn  eigion  y  mór. 
Goddefwyd  i  Satan  gyfodi  yr  ystorm  er  mAvyn  profi  ffydd  y 
dysgybhon,  a  rhoddi  achlysur  i  Grist  i  amlygu  ei  allu  dwy- 
fol  trwy  ostcgu  y  dymestl. 

Oud  gadowch  i  ni  yn  awr  gymeryd  cipolwg  eto  ar  agwedd 
yr  Arglwydd  lesu  yn  yr  ystorm :  *'  Ac  yr  oedd  efeyny  pen 
ôl  i'r  lloììíj  yn  cysfju  ar  obenyddJ"  Fel  yr  oedd  efe  yn  wir  a 
phriodol  ddyn,  yr  ydocdd  yn  ddarostyngedig  i  hoU  wendid- 
au  dibechod  y  natur  ddynol — yr  ydym  yn  cael  hanes  am 
dano  yn  bhno,  yn  newynu,  yn  sychedu,  ac  yn  cysgu,  fel 
ninau.  Yr  ydym  yn  teimlo  ei  fod  yn  un  o  honom  wrth 
edrych  aruo  yn  cysgu.  Tybia  rhai  mai  at  y  nos  o  flaen 
hon  y  cyfeiria  Luc  pau  y  dywed,  "  A  bu  yn  y  dyddiau 
byny,  fyued  o  hono  ef  allan  i'r  mynydd  i  weddio ;  a  phar- 
hâu  ar  hyd  y  nos  yu  gweddío  Duw."  (Luc  vi.  12.)  Os  felly, 
uid  rhyfedd  fod  ar  ei  uatur  eisieu  cysgu  y  noswaith  hon. 
Ond  yn  mha  le  y  mae  "  tywysog  brcuhinocdd  y  ddaear,"  a 
gwrthddrych  addoliad  holl  angelion  y  nef,  yn  cysgu  ?  Nid 
mewn  palas  godidog,  ar  wely  esmwyth,  yn  cael  ei  amgylchu 


168  GOSTEGU   y    DTMESTL. 

gan  ddrudfawr  leni  sidan,  ond  allan  ar  fwrdd  llong  fechan 
niewn  ystorm  ar  fôr  Tiberias  !  Yr  oedd  efe  yn  gallu  cysgu 
yn  dawel  a  diarswyd  yn  nglianol  y  dymostl,  oblegid  yr  oedd 
ganddo  gydwybod  dda,  a  cbalon  berffaith  sanctaidd  yn  ei 
fj'nwes.  Euogrwydd  sydd  yn  cj^nyrchu  ofn.  Ni  byddai  ar 
angel  ofn  mewn  unrhyw  amgylchiad.  Ac  o'r  tu  arall,  os 
oedd  yr  Iscariot  yn  y  llong,  nid  yw  yn  debyg  y  gallasai  efo 
gysgu  yno  y  noswaith  hono.  Y  mae  yn  wir  fod  genym 
haues  am  Jonah  yn  cysgu  unwaith  mewn  ystorm  ar  y  môr ; 
ond  yr  oedd  dirfawr  wahaniaeth  rhwng  cwsg  Jonah  a  chwsg 
yr  lesu  ;  cj'dwybod  gysglyd  oedd  yn  peri  i  Jonah  gysgu  yn 
nghanol  y  fath  berygl ;  ond  cydwybod  bur  oedd  yn  peri  i'r 
lesu  gysgu  mor  dawel  yn  nghanol  y  dymestl.  Er  fod  y 
meUt  yn  fflachio  nes  oedd  yr  wybr  yn  ymddangos  fel  llen 
o  dân,  y  taranau  yn  rhuo,  y  môr  yn  terfysgu,  y  gwlaw  yn 
disgyn  yn  ddafnau  breision  ar  ei  ruddiau,  a'r  tonau  chwydd- 
edig  yn  Ihichio  eu  hewyn  i'w  wyneb  wrth  ymdaflu  dros  y 
Uong,  eto  nid  oedd  hyn  oll  yn  aflonyddu  dim  ar  ei  gwsg  ef. 

Y  mae  cwsg  cysurus  fel  hyn  yn  fendith  anmhrisiadwy ;  ac 
y  mae  tuedd  mewn  Cristionogaeth  i  wneud  cwsg  dynion  yn 
fwy  hapus :  "  Felly  y  rhydd  efe  hûn  i'w  anwylyd.  Ti  a  or- 
weddi,  a'th  gwsg  fydd  melus."  (Salmoxxvii.  2 ;  Diar.  iii.  24.) 

Yr  oedd  yr  lesu  yn  rhagweled  y  dymestl  wrth  gychwyn, 
ac  cr  ci  fod  yn  teimlo  yn  flui  a  lluddedig,  cto  y  mac  yn  sicr 
y  gallasai  ymgadw  yn  effro  pe  buasai  yn  dewis ;  ond  ym- 
ollyngodd  i  gysgu,  nid  yn  unig  er  mwyn  gorphwys  ac  ad- 
newyddu  ci  natur,  ond  hefyd  i'r  dybcn  o  brofi  ffydd  ei 
ddysgyblion,  trwy  roddi  cyfleusdra  iddynt  i  ddangos  pa  un 
a  oeddynt  yn  credu  ei  fod  ef  yn  gwybod  am  danynt,  ac  yn 
alluog  i'w  dyogelu,  tra  yr  ocdd  ei  ddynoliaeth  yn  cysgu. 

Y  mao  yn  profi  ffydd  ei  bobl  yn  fynych  eto  mewn  dull  cy- 
ffelyb.  Mae  dynion  duwiol  yn  aml  yn  cyfarfod  ag  j'storm- 
ydd  blin  o  brofedigaethau,  ao  or  "na  huna,  ac  na  chwsg 
coidwad  Israel "  (Balm  cxxi.  4) ;  cto  y  mac  cfo  yn  ym- 
ddangos  yn  aml  fol  po  byddai  yn  cysgu,  ac  lieb  sylwi  ar 
orthrymderau  a  gofidiau  ei  bobl.  Felly  y  teimlai  y  Sahnydd 


Ö08TEGU    Y    DYMESTL. 


169 


pan  y  dywedai,  "Deffro,  paham  y  cysgi,  0  Arglwydd? 
cyfod,  na  fwrw  ni  ymaith  yn  dragywydd."  (Salm  xliv.  23.) 
Parhâu  i  gynyddii  mewn  nerth  a  ffyrnigrwydd  jt:  oedd 
y  dymestl,  ac  y  mae  yn  rhaid  fod  y  llong  yn  ymddangos 
mewn  dirfawr  berygl  cyn  y  buasai  dynion  cyfarwj'dd  â'r 
môr  o'u  mebyd,  fel  y  dysgyblion,  yn  teimlo  y  fath  ofn  a 
dychryn.  Ond  yr  oedd  yn  anhawdd  ganddynt  ddeffro  yr 
lesu.  Edi-ychent  yn  bryderus  tua'r  fan  y  gorweddai  gan 
ddysgwyl  ei  welcd  yn  dcffro  o  hono  ei  hun.  O'r  diwedd 
y  mae  y  perygl  yn  ymddangos  mor  fawr  nes  y  macnt  yn 
methu  ymattal  yn  hŵy  ;  ac  am  hyny,  y  maent  yn  myncd 
ato,  yn  cyô'wrdd  âg  ef,  ac  yn  galw  arno,  gan  ddy^'edyd, 
*'  Athraw."  Ac  er  i  holl  dwrf  brawychus  y  dymestl  fethu 
ei  ddeffro,  eto  y  mae  llais  gweddi  ei  ddysgyblion,  er  gwaned 
oedd  eu  ffydd,  yn  ei  ddeffro  mewn  moment.  Y  mae  y  prawf 
yma  o'i  barodrwydd  i  wrando  gweddi  yn  gysur  cryf  i'r  gwan 
yn  y  ffydd  i  alw  arno  mewn  cyfyngder :  "  Galw  arnaf  fì  yn 
nydd  trallod  :  mi  à'th  waredaf,  a  thi  â'm  gogoncddi." 
(Salm  1.  15.)  Mae  ychydig  o  wahaniaeth  yn  adroddiadau 
y  gwahanol  Efengylwyr,  o'r  geiriau  a  arferwyd  gan  y  dysg- 
yblion,  wrth  anerch  yr  lesu  ar  yr  achlj'sur  hwn  :  ♦M'i 
ddijscnjhUon  a  ddaethant  ato,  ac  ai  deffroisant,  gan  ddynrdi/d 
wrtho,  Arglwijdd,  cadw  ni:  darfu  am  danom,''  meddai  Math- 
ew.  *'A  hwìj  a'i  deffroisant  ef,  ac  a  ddywedasant  wrtho,  Athraw, 
ai  difater  gemjt  ein  colli  ni  ?  "  meddai  Marc.  "  ^  hicy  a 
aethant  ato,  ac  a'i  deffroisant  ef,  gan  ddywedyd,  0  Feistr, 
Fcistr,  darfu  ain  danom,"  meddai  Luc.  Y  peth  tebycaf  yw 
— i  rai  o'r  dysgybhon  ddcfnyddio  y  naill,  ac  i  eraill  o  hon- 
ynt  ddefnyddio  y  lleill,  o'r  ymadroddion  hyn.  Y  mae  yn 
eglur  fod  ganddynt  ryw  gymaint  o  ffydd,  canys  yr  oeddynt 
yn  credu  y  gallasai  eu  Hathraw  eu  cadw  a'u  dyogelu,  er 
mor  fawr  yr  ymddangosai  yr  enbydrwydd  a'r  perygl.  Ond 
y  mae  y  ffaith  fod  eu  hofnau  mor  fawrion,  yn  proíì  fod  eu 
ffydd  yn  fychan.  Yr  oeddynt  yn  amheu  Hollwybodaeth  eu 
Harglwydd ;  canys  yr  oeddynt  yn  meddwl  na  wyddai  efe 
ddim  am  eu  helbul  a'u  traDod  tra  yr  ydoedd  yn  cysgu.  Yr 


160  GOSTEGU  y  DYMESTL. 

oeddynt  yn  amheu  ei  Hollalluogrwydd — fel  pe  na  allasai 
ei  allu  dwyfol  eu  cadw  pan  oedd  ei  ddynoliaeth  yn  cysgu. 
A  gwaeth  na'r  cwbl,  yr  oeddynt  yn  amheu  ei  gariad  a'i 
ofal :  "  Ai  difater  genyt  ein  colli '?  "  meddynt.  Yr  oedd  y 
cwestiwn  angharedig  yma  yn  sicr  o  fod  yn  gwanu  calon  y 
Gwaredwr  fel  picell ;  canys  nid  oes  dim  yn  clwyfo  ei  deiml- 
ad  yn  ddyfnach  na  gwaith  ei  bobl  yn  amheu  ei  ofal  a'i 
gariad.  "Ai  difater  ganddo  eu  coUi  hwynt  ?  "  Na,  yr 
oedd  yn  hawdd  iddynt  wybod  yn  amgen ;  canys  yr  ydoedd 
wedi  rhoddi  digon  o  brofion  iddynt  i  r  gwrthwyneb.  Os  oes 
ambell  gwmwl  weithiau  yn  myned  dros  haul  ei  gariad,  nid 
yw  y  cymylau  duaf  yn  diô'odd  yr  haul,  nac  yn  lleihâu  dim 
ar  ei  ddysgleirdeb,  er  eu  bod  yn  cuddio  ei  belydrau  oddi- 
■wrthym  ni  i  raddau  am  dymhor.  Felly  yr  oedd  gwaith  y 
dysgyblion  yn  amheu  gofal  y  Gwaredwr,  yn  yr  amgylchiad 
hwn,  mor  afresymol  â  phe  yr  amheuid  pa  un  a  yw  yr  haul 
yn  y  ffurfafen  ar  ddi^;\Tnod  cymylog  a  niwliog. 

Ond  ni  omeddodd  wrando  eu  gweddi  o  herwyddgwendid 
eu  ffydd.  Edrychwch  arno  yn  deffro.  A  ydyw  yn  cyffroi 
ac  yn  dychrynu  'wrth  ddeffro  yn  nghauol  y  fath  ystorm  ? 
Na,  y  mae  yn  dcffro  ac  yn  codi  mor  dawel  a  digyffro  ag  y 
mae  yr  haul  yn  codi  ar  forc  teg  yn  yr  hâf.  Ymddcngys, 
yn  ol  Mathew,  mai  y  petli  cyntaf  a  wnaeth  ar  ol  cyfodi 
oedd  rhoddi  gair  o  gerydd  i'r  dysgyblion.  Ond  am  ba  beth 
y  mae  yn  eu  ceryddu  ?  Ai  am  aflonyddu  ar  ci  gwsg  ?  Y 
mae  hanes  am  un  llywodracthwr  creulawn  a  gormesol  yn 
yr  India,  y  buasai  yu  ber^'gl  bywyd  i  neb  ei  ddeffro,  hyd 
yn  nod  ar  yr  achos  pwysicaf,  cyu  yr  amscr.  Ond  nid  am 
ei  ddeffro  y  mae  yr  lesu  yn  ceryddu  ci  ddysgyblion,  ond 
am  wendid  cu  ffydd.  Ond  tra  y  mae  Mathew  yn  gosod  y 
ccrydd  i'r  dysgyblion  o  flaen  tawchi  y  dymcstl,  y  mae  Marc 
a  Luc  yn  ei  osod  ar  ol  hyuy.  Y  mac  yn  debyg  iddo  ddweyd 
gair  i  cstegu  yr  ystorm  a'r  terfysg  oedd  yn  mynwcsau  y 
dysgyblion,  cyn  tawclu  y  gwynt  a'r  mòr,  ac  yna  iddo  droi 
atynt,  yu  fwy  liamddcuol,  i'w  beio  ohcrwydd  cu  diffyg  ffydd. 
"  Ac  efe  a  gododd  i  Jyini,  ac  a  geri/ddodd  y  gu'ynt,  ac  a 


GOSTEOÜ  Y  DYMESTL.  161 

ddywedodd  wrth  y  môr,  Gostega,  distawa.  AW  gioynt  a  osteg- 
odd,  a  hu  tawelwch  mawr.'"  Y  fath  fawredd  dwyfol  sydd  yn 
ymddysgleirio  yn  y  weithred  aruchel  hon  !  Dyma  yr  hwn 
oedd  fynyd  neu  ddau  yn  ol  yn  cysgu  yn  dawel,  ar  fwrdd  y 
Uong,  yn  awr  yn  cyfodi,  ac  heb  unrhyw  ymdrech  na  gor- 
chest  yn  rhoddi  y  dymestl  i  gysgu.  Mae  y  môr  yn  arfer 
parhâu  yn  gynhyrfus  yn  hir  ar  ol  i'r  ystorm  fyned  dros- 
odd,  ond  yma  wele  yr  eigion  terfysglyd,  ar  ah-  yr  lesu,  yn 
gorwedd  mewn  eiliad  yn  llonydd  wrth  ei  draed,  fel  y  gor- 
wedda  ci  ufudd  pan  ddwrdir  ef  gan  ei  feistr : — "  Ti  wyt 
yn  llywodraethu  ymchwydd  y  môr  :  pan  gyfodo  ei  dònau, 
ti  a'u  gostegi.  Yr  Arglwydd  yn  yr  uchelder  sydd  gadarn- 
ach  na  thwrf  dyfroedd  lawer,  na  chedyrn  donau  y  môr." 
(Salm  lxxxix.  9 ;  xciii.  4.)  Yr  oedd  yn  rhaid  i  Moses  daro 
y  mór  á'i  wíalen,  wrth  ei  hollti,  i  arwyddo  nad  oedd  y  gallu 
i  agor  y  môr  yn  trigo  ynddo  ef ;  ond  y  mae  Crist  yn  tawelu 
y  môr  heb  unrhyw  ofiferyn  ;  yr  oedd  ei  air  yn  unig  yn  ddi- 
gon.  Dywedir  iddo  "geryddu"  y  dymestl.  Yn  awr,  yr 
ydym  yn  g^yybod  mai  pcrson,  ac  nid  peth,  yw  priodol  wrtlf- 
ddrych  cerj'dd ;  ac  y  mae  y  ffaith  i'r  lesu  geryddu  yr  elfenau 
cynhyrfus  yn  arwyddo  yn  amlwg  ci  fod  ef  yn  gweled  bôd 
personol,  sef  y  gelyn  diafol,  wrtli  wraidd  pob  annhrefn  yn 
y  byd  naturiol,  yn  gystal  ag  yn  y  byd  moesol.  Ond  y  mae 
ei  waith  yn  gostegu  y  dymestl  yn  dangos  ei  fod  ef  yn  alluog 
i  ddwyn  trefn  allan  o  annhrefn,  ac  i  ryddliâu  "  y  creadur" 
— y  greadigaeth  faterol  a  direswm — "  o  gaethiwed  llygred- 
igaeth,  i  ryddid  gogoniant  plant  Duw."  (Khuf.  viii.  21.) 

Wedi  ceryddu  y  dymestl  y  mae  yn  troi  i  geryddu  ei  ddys- 
gyblion,  oherwydd  eu  hanghrediniaeth  :  "  Ac  eje  a  ddyu-cd- 
odd  wrthynt,  Paham  yr  ydych  mor  ofnog?  pn  fodd  nad  oes 
genych  ffydd ?"  Y  mae  yn  eu  beio  am  fod  mor  ofuus,  ac yu 
priodoli  eu  hofuau  i  wendid  eu  ffydd.  Po  buaseut  yn  y 
fath  dymestl  dan  amgylchiadau  cyfíredin  buasai  gauddynt 
achos  i  ofui.  Ond  dylasont  deimlo  nad  oedd  perygl  i'r  llong 
oedd  yn  cario  Arglwydd  yr  clfenau,  a  iechydwriaeth  y  byd, 
Buddo  i'r  dyfnder.     Pan  oedd  un  o  ymerawdwj'r  Ehufaia 

L 


16fi  GOSTEGÜ  Y  DTMESTL. 

mewn  ystorm  ar  y  môr,  ymdrechai  galonogi  y  morwyr,  trwy 
beri  iddynt  gofio  fod  y  llong  yr  oeddynt  ynddi  yn  cario  Cesar 
a'i  dynged.  Druain  o  honynt,  sicrwydd  gwan  o'u  dyogel- 
wch  oedd  hjTiy,  Ond  yr  oedd  fod  Crist  yn  y  llong  ar  fôr 
Tiberias,  yn  ddigon  o  sicrwydd  i'r  dysgybliou  nad  oedd  per- 
ygl  iddynt  fyned  i'r  gwaelod.  A'r  un  modd  y  mae  yr  enaid 
Ue  mae  Crist  "yn  trigo  trwy  íîydd  yn  y  galon,"  yn  ddyogel 
byth  rhag  suddo  i  golledigaeth.  Na  fydded  i  ni  fel  y  dys- 
gj'blion  roddi  ffordd  i  ofnau  disail ;  ond  penderfynwn  fel  y 
Salmydd,  pan  ddywedai,  "Y  dydd  yr  ofnwyf,  mi  a  ym- 
ddiriedaf  j-not  ti."  (Salm  lvi.  3.) 

Mae  yr  effaith  a  gafodd  y  wyrth  fawr  hon  ar  y  dysgyblion 
yn  cael  ei  grybwyll :  "  Eithr  hwy  a  ofnasant  yn  ddirfawr,  ac  a 
ddywedasant  wrth  cu  gilydd,  Pwy  yw'  hwn,  gan  fod  y  gwynt  a'r 
môr  yn  ufaddhâii  iddo  ì  "  Nid  oes  unihyw  greaduriaid  ag  y 
mae  gan  ddyn  lai  o  awdurdod  a  llywodraeth  arnynt  na'r 
gwynt  a'r  môr.  Dywedir  am  ambell  un,  mwy  ystyfnig  a  di- 
reswm  na'r  cyffredin,  Ni  byddai  waeth  ceisio  siarad  â'r 
gwj'nt  na  siarad  á  hwna.  Ond  dyma  rywun,  yn  natur  dyn, 
ar  fôr  Gahlea,  yn  raedru  siarad  â'r  gwynt,  ncs  gwneud  iddo 
glywed  ei  lais,  a  gwrando  arno.  Yu  mherson  y  Gwaredwr, 
ui  a  welwn  y  ddynoliaeth  wedi  ei  hadfer  i  fwy  o  uwchaf- 
iaeth,  ac  awdurdod  ar  natur  nag  oedd  ganddi  ar  y  cyntaf. 

Fel  cymhwysiad  o  hanes  y  wyrth  hon  gellù-  sylwi,  fod  y 
llong  fechau  yma  ar  fòr  Tiberias,  yn  ddarhin  cywir  o  eg- 
Iwys  Crist,  yn  y  "  byd  drwg  presenol,"  Yr  oedd  yr  hoU 
eglwys  Gristionogol  yma  yn  yr  ystorm,  ac  wrfch  ei  dwyn 
fel  hyn  i'r  fath  gyfyngder  yn  ei  mabandod,  awgrymid  ei 
bod  hi  i  ddysgwyl  ystormydd  blin  o  crhdiau  a  phrofedig- 
acthau.  Gellir  yn  briodol  ci  chyfarch  yn  aml  yn  ngeiriau 
y  proffwyd,  a'i  galw,  **  Y  druan  helbuhis  gan  dymestl,  &c." 
(Esiah  liv.  11.)  Ond  yn  y  mil  blynyddoedd  ceir  gwelcd 
yr  Arglwydd  **  yu  cyfodi  ac  yn  trugarhâu  wrth  Sion,"  trwy 
dawclu  jnr  boll  ystormydd  sydd  yn  curo  arni. 

Mao  dynion  duwiol  yn  bersonol  hcfyd  yn  cyfarfod  \ 
llawer  tymcstl  üiu,  oud  y  mao  y  wyrlh  hou  yu  eiu  hysbysu 


aOSTEGU  Y  DYMESTL.  1G3 

am  un,  yn  ein  natur  ni,  a  fedr  eu  tawelu  oU — holl  ystorra- 
ydd  profedigaethau  allanol,  a  holl  ystormydd  y  fynwes. 
"  Efe  a  wna  yr  ystorm  yn  dawel."  (Salm  cvii.  29.)  Gwyn 
fyd  y  rhai  sydd  yn  ymddiried  ynddo,  ac  a  allant  ddweyd, 
"  Duw  sydd  noddfa  a  nerth  i  ni,  cymorth  hawdd  ei  gael 
mewn  cyfyngder.  Am  hyny  nid  ofnem  pe  symudai  y  ddaear, 
a  phe  treiglid  y  mynyddoedd  i  ganol  y  môr :  er  rhuo  a 
therfysgu  o'i  ddyfroedd,  er  crynu  o'r  mynyddoedd  gan  ei 
ymchwydd  ef."  (Salm  xlvi.  1 — 3.) 


*'  0  blentyn  y  nefoedd, 

Paham  mae  dy  fron 
Mor  ofiuis  wrth  ■welcd 

Gwyllt  ymchwydd  y  dòn  î 
Mae  'r  dyfnder  du,  tywyll, 

Yn  rhuo,  gwir  yw ; 
Oud  dyogel  yw'th  fy wyd, 

Mao  'th  Dad  wrth  y  Uyw. 


"  Daw  'n  fuan  orfoledd 

Diddiwedd  i'th  ran  :  • 
Draw  'u  dysgwyl  mae  'th  geraiut 

Oddeutu  y  lìin : 
Y  dysglaer  lys  acw, 

Dy  hoff  gartref  y w, 
Mae  Canaan  yn  ymyl, 

A'th  Dad  wrth  y  Uyw." 


164  ADFEBIAD    Y    DYN    CYTHREULIO   O    GADAREXIA. 

xm. 

ADFERIAD  Y  DYX  CYTHREULIG  0  GADAEENIA. 

"^  hwy  a  aethant  allan  î  weîed  y  peth  a  lonelsid ;  ac  a  ddaethant 
at  yr  Tcsu,  ac  a  gatosant  y  dyn  ó'r  hwn  yr  aethai  y  cylhreuUaid  allan, 
yn  ei  ddillad,  aH  iawn  hioyll,  yn  eistedd  torth  draed  yr  lesu." 

Lüc  viii.  35.   [Gwel  hefyd  Math.  viii.  28—34 ;  Marc  v.  1—20] 

GwELsoM  yr  lesu,  yn  y  wyrtli  flaenorol,  yn  amlygn  ei  aw- 
cTurdod  ar  elfenau  natur,  a'i  allu  i  adfer  tangnefedd  athrefn 
yn  y  byd  naturiol ;  ond  yn  y  wyrtli  ryfedd  sydd  yn  dyfod 
yn  awr  dan  sylw,  yr  ydym  yn  cael  amlygiad  mwy  gogon- 
eddus  0  lawer  dracliefn  o'i  allu  ;  canys  y  mae  llywodraethu 
ysbrydion  aflan,  a  pheri  "tav.'elwch  mawr"  yn  mynwes 
derfysglyd  dyn,  yn  waith  mwy  na  rheoli  y  gwynt  a'r  môr. 
Mor  fuan  ag  y  glaniodd  yn  ngwlad  y  Gadareniaid  wele 
ddyn  cythreulig  ynrhedeg  i'w  gyfarfod.  Dywed  Mathew 
fod  yno  ddau  ddieflig  ;  ond  nid  yw  Marc  a  Luc  yn  son  am 
ddim  ond  un.  Fo  allai  mai  y  rheswm  am  hyny  yw  fod  uu 
o'r  ddau  yn  llawer  mwy  adnabyddus  a  fí"yrnig  na'r  llall. 
Dichon  fod  hwn  yn  \vr  cyfoethog,  ac  yn  ddinesydd  cyfrifol, 
cyn  iddo  gael  ci  feddianu  gan  gythrculiaid.  Ond  yr  ydoedd 
yn  awr  mown  cyflwr  arswydus  a  dychryullyd  iawn,  fel  y 
dcngys  ci  hanes  yn  cglur.  Tybir  am  y  rhai  a  feddienid 
gan  gythreuliaid,  eu  bod  ar  brydiau  yn  ymwybodol  a  thoiml- 
adwy  o'u  trueni,  ac  os  fclly,  y  mao  yn  ddiau  eu  bod  yn  yr 
adcgau  liyny  yn  dwys  hiracthu  am  warodigacth  o  grafangau 
eu  poenydwyr  croulawn.  Ac  y  mao  y  wyrth  hon  yn  cin 
hysbysu  am  un  wedi  **  ymddangos  i  ddatod  gwoithrodoedd 
diafol,"  ac  i  ryddhiìu  carcharorion  rhyfel  *<  y  cryf  arfog." 
Y  mae  holl  ddynoh'yw  wrth  naturiacth  **yn  moddiant 
öatan,"  mown  ystyr  ysl^rj'dol  (Açt.  xxvi.  18) ;   ond  y  mae 


ADFERIAD  Y  DYN  OYTHREULIG  O  GADARENU.      165 

Crist  yn  y  wyrth  yma  yn  ddatguddio  ei  hitn  fd  Gicaredur 
dynion  o  feddiant  y  diafol.     Arwyddir  yn  yr  haues  : — 

I.    FOD  CrIST  FEIi  GWAREDWR  YN  CAEIi    DYN    MEWN    CYFLWR 

TRUENUS  A  DYCHRYNLLYD  lAWN.  Y  mac  y  darhiuiad  a  roddir 
o  sefyllfa  y  dyn  yma  yn  Gadareuia  yn  alaethus  di'os  ben. 
^'  Äc  uedi  i'r  lesu  fyned  allan  i  dir,  cyfarfu  ag  efryw  wr  o'r 
ddinas,  yr  Imn  oedd  (janddo  gythreuUaid  er  ys  talm  o  amser ; 
ac  ni  loisgai  ddiUad,  ac  nid  arhosai  mewn  tŷ,  ond  yn  y  beddau," 
&c.  Yr  oedd  y  dyn  truenus  hwn  yn  ddarlun  tra  chywir  o 
bechadur  yn  ei  gyflwr  annychweledig. 

1.  Yr  ydoedd  yn  hollol  aflywodraethus.  Yr  oedd  dj'^nion 
cryfaf  y  gymydogaeth  wedi  bod  lawer  gwaith  yn  ceisio  ci 
rwymo  â  llyífetheiriau  a  chadwynau,  i'r  dj'ben  o'i  gadw 
gartref,  a'i  atal  i  niweidio  ei  huu,  ac  eraill ;  ond  ofer  oedd 
pob  ymdrech  i'w  rwymo  a'i  feistroli ;  oblegid  yr  ydoedd, 
trwy  nerth  y  lleug  o  gythrouHaid  oedd  yn  ei  feddianu,  yn 
**  dryUio  y  UyÔctheiriau,  ac  yn  darnio  y  cadwynau,  ac  ni 
allai  neb  ei  ddoíì  ef."  Yr  ydoedd  wedi  trcchu  a  raaeddu 
yr  holl  gymydogaeth.  Ac  yn  gyffelyb  y  mac  llawer  pech- 
adur,  dan  ddylanwad  y  diafol,  yn  tori  ar  draws  pob  rhy- 
budd,  yn  diystyru  pob  cynghor,  yn  drylho  cadwynau  cryfîon 
cyfreithiau  gwladol,  yn  nghyd  a  gwaharddiadau  a  gor- 
chymynion  deddf  Duw.  laith  ymddygiad  llaweroedd  yw, 
«'Drylliwn  eu  rhwymau  hwynt,  a  thaflwn  eu  rheôynau  oddi 
wrthym."  '*  Eithr  y  rhai  hyn  a  gyd-dorasant  yr  iau,  ac  a 
ddrylhasant  y  rhwymau."  (Salm  ii.  3;  Jer.  v.  5.)  Ond 
y  mae  gan  Dduw  gadwynau  digon  cryíiou  i  rwymo  y  cyfryw 
am  byth,  *'  draed  a  dwylaw,  a'u  taflu  i'r  tywyllwch  eithaf." 

2.  Yr  oedd  ei  drigfan  yn  y  beddau.  Ogofoydd  ac  ystafell- 
oedd  ëang,  wedi  eu  tori  yn  ystlysau  y  mynyddoedd,  oedd 
y  beddau  hyn.  Defuyddid  hwynt  yn  fynych  yn  llochesau 
gan  ysbeilwyr  i  ymguddio  ynddynt.  Dihangai  y  dyn  truen- 
us  yma  allan  o'i  dŷ,  ac  o'r  ddiuas,  er  hoU  ymdrechion  ci 
geraint  a'i  gyfeillion  i'w  gadw  gartref,  a  chrwydrai  ar  hyd 
lleoedd  auial  ac  anghyfanedd,  gan  gartrofu  yn  y  beddau ; 
a  dyna  llc  byddai  ddydd  a  nos  yu  gwneuíliur  y  lleibiau  a'r 


166       ADFEKU  Y  DYN  CYTHREULIG  O  GADARENIA. 

oemadau  mwyaf  dycliryiillyd,  nes  taenu  arswyd  a  braw  trwy 
yr  holl  gymydogaeth  ;  a  díau  fod  morwynion  drygionus  a 
disynwyr  y  wlad  hono  yn  arfer  dychrynu  plant  bach  y  fro 
trwy  ei  fygwth  arnynt.  Yn  gyffelyb  y  mae  llawer  pechadur 
tra  yn  meddiant  Satan,  mewn  ystyr  ysbrydol,  â'i  gartref, 
oblegid  ei  afradlonedd,  yn  ddiffaethwch  truenus,  ac  y  mae 
yn  dewis  bod  yn  mhlith  y  rhai  sydd  yn  feirw  mewn  cam- 
wcddau  a  phechodau,  yn  hytrach  nag  yn  nghymdeithas  y 
rhai  sydd  wedi  eu  bywhâu  trwy  ras.  Y  mae  llawer  Cristion 
hefyd,  ysy^\'aeth,  yn  myned  dan  ddylanwad  y  diafol  i  ag- 
wedd  mor  ddirywiedig  o  ran  ei  ysbryd,  fel  y  mae  yn  cyd- 
jnnffurfio  gormod  o  lawer  â'r  byd  annychweledig.  Y  mae 
Duw  yn  galw  ar  bawb  o'r  cyfryw,  gan  ddywedyd,  "  Deffro 
di  yr  hwn  wyt  yn  cysgu,  a  chyfod  oddiwrth  y  meirw ;  a 
Christ  a  olcua  i  ti."     (Eph.  v.  14.) 

3.  Yr  ydocdd  yn  hunan-ddinystrydd.  Cedwid  pob  cyllell 
ac  erfyn  miniog  yn  ofalus  o'i  gyrhaedd ;  ond  y  fath  oedd 
ingoedd  ei  feddwl  fel  y  dywedir  ei  fod  yn  archolli  ei  gnawd 
â  cherig  lìymion,  nes  y  byddai  ei  waed  yn  üifo.  A'r  un 
modd  y  mae  llawor  pechadur,  trayn  meddiant  y  diafol,  yn 
dinystrio  ei  icchyd  a'i  gyfausoddiad,  trwy  ei  anghymedrol- 
deb  a'i  afradlonedd,  ie,  a  gwaeth  na  dinystrio  ei  amgylch- 
iadau,  a  dinystrio  ei  gorff,  y  mae  yn  dinystrio  ei  gymeriad, 
ei  gysur,  a'i  enaid  anfarwol.  "  0  Israel,  tydi  a'th  ddinystr- 
iaist  dy  hun ;  ond  ynof  fi  y  mae  dy  gymorth."  (Hos.  xiii.  9.) 

4.  Yr  ydoedd  ynniiceidioli'u íjyd-ddynion.  Dywed  Mathew 
ei  fod  "  yn  dra  ftyrnig,  fel  na  allai  neb  fyned  y  ffordd  íiono." 
Y^mruth^ai  fel  rhyw  fwystfil  rhcibus  ar  y  teithwyr  anffodua 
a  dramwyent  y  ffordd  liouo,  gan  eu  maeddu  a'u  harchoUi, 
yn  greulawn  a  didrugaredd,  a  hyny  mewn  lle  anial  ao 
anghyfanedd,  llc  nad  oedd  ymwared  ua  chymorth  i'w  gael, 
fel  yr  ocdd  yii  bcrygl  bywyd  i  neb  gcrdded  y  übrdd  hono. 
Actli  y  ffordd  yn  ddisathr  am  fod  ar  bawb  ofn  ei  theithio. 
Y  mao  yn  ddychrynllyd  mcddwl  gymaint  o  niwcd  y  mae 
dynion,  sydd  dan  lywodracth  y  diafol,  yn  oi  wneuthur  i'w 
cyd-ddynion,   trwy  cu  llygru   n'u  licsiamplau  drwg,  eu 


ADFERUD  Y  DYN  OYTHREULIG  O  GADARENIA.      167 

gorthrymu,  a'u  dinystrio  mewn  rhyfel,  &c.  **Buan  yw  eu 
traecl  i  dywallt  gwaod.  Distryw  ac  aflwydd  sydd  yn  eu 
ffyrdd:  a  ffordd  tangnefedd  nid  adnabuant."  (Rhuf.  iii. 
15 — 17.)  Y  mae  ambell  ddyn  megis  Alexander,  a  Hanni- 
bal,  a  Bonaparte,  a'r  cyffelyb,  wedi  gwneud  mwy  o  ddifrod 
a  galanastra  yn  y  byd  na'r  daear-grynfáau  a'r  Uosgfyn- 
yddau. 

II.  FoD  Crist  fel  Gwaredwr  yn  gwneud  cyfnewidiad 

DEDWYDD  A  GOGONBDDUS  AR  Y  RIIAI  A  WAREDIR  GANDDO  O  FEDD- 

lANT  Y  DiAFOL :  "  A  hwy  a  aethant  allan  i  weled  y  peth  a 
wnelsid;  ac  a  ddaethant  at  yr  Icsu,  ac  a  gawsaut  y  dyn,  ot 
hiin  yr  aethai  y  cyihreuliaid  allan,  yn  ei  ddiUad,  a'i  iann 
bwyll,  yn  eistedd  tcrth  draed  yr  lesu." 

Yr  ydym  yn  cael  i'r  dyn  cythreuhg  druan,  pan  ganfu  efe 
yr  lesu  o  liirbell,  redeg  ato  a'i  addoH.  Mae  hyn  yn  ym- 
ddangos  yn  dra  rhyfedd  ar  yr  olwg  gyntaf,  canys  gallasem 
ddysgwyl  i'r  cythraul  wneud  ei  oreu  i  gadw  y  dyn  yn 
ddigon  pell  oddiwrth  Grist.  Ond  feallai  fod  y  dyn  yn  cael 
ei  dynu  i  bresonoldeb  y  Gwaredwr  gan  ryw  ddylanwad 
dirgelaidd  ar  ei  feddwl,  rhy  gryf  i  leng  o  gythreuUaid  alhi 
ei  wrthsefyll.  "  A  chan  waeddi  à  llef  iichel,  efe  a  ddywedodd^ 
Beth  sydd  i  mi  a  wp.elwyf  â  thi  lesu,  Fah  y  Duw  goruchaf?  xjr 
ydwyfyn  dy  dynghedu  tncy  Dduw,  na  phoenechfi.  A  ddaethost 
ti  yma  tn  pneni  ni  cyn  yr  amser  T'  Nid  iaith  y  dyn,  ond 
iaith  yr  ysbrydion  drwg  yw  y  geiriau  hyn.  Er  nad  oedd 
yr  lesu  ond  dyn  cyffrediu  o  ran  ei  ymddangosiad,  heb  na 
chleddyf  tanllyd  ysgwydedig,  nac  arf  o  unrhyw  fath  yn  ei 
law,  eto  dyma  leng  o  ysprydion  cryf-galon  yn  crynu  ger 
ei  fron,  er  eu  bod  wedi  trechu  gwlad  o  ddynion.  ^'A'rlesn 
a  ofynodd  iddo,  gan  ddywedyd,  Beth  yw  dy  enw  di  ì  Yntau 
a  ddywedodd,  Lleng :  canys  ILawer  o  gythreuliaid  a  aethent  iddo 
cfy  Tybir  fod  lleng  o  fihvyr  Ehufeinig  yn  cynwys  oddeutu 
chwe'  mil  o  wyr.  Meddyha  rhai  mai  dyben  Crist  wrth  ofyn 
yn  gyhoeddus  i'r  diafol  beth  oedd  ei  enw,  oedd  gwneud  nerth 
y  gelyn  oedd  i'w  orchfygu  yn  adnabyddus  trwy  yr  atebiad, 
fel  y  byddai  i'w  aUu  cf  ymddangos  yn  fwy  gogoneddus, 


168  ADrERIAD  y  DYN  CYTHBEULIG  0  GADARENIA. 

trwy  ei  waith  yn  concro  y  fatli  nifer  o  ysbrydion  drwg, 
â'i  air  yn  unig.  Wedi  i'r  ysbrydion  aflan  gael  eu  bwrw 
allan  o'r  dyn,  y  mae  golwg  wahanol  iawn  arno  i'r  pcth 
ydoedd  tra  yn  meddiant  ei  boenydwyr  creulawu.  1.  Y 
mae  yn  awr  "  yn  ei  dillad.'"  Yr  ydoedd  yn  noeth  pan  ddaeth 
at  yr  lesu,  "canys  ni  wisgai  dillad,"  meddai  yr  hanes. 
Ehwygai  a  drylliai  ei  ddillad  yn  ddarnau  yn  ei  wallgof- 
rwydd.  Fe  allai  mai  gan  y  dysgyblion  y  cafodd  y  dillad 
oedd  yn  awr  am  dano.  Y  mae  Cristionogaeth  yn  dwyu 
gwareiddiad  i'r  gwlcdydd  barbaraidd  lle  mae  y  trigolion  yn 
crwydro  yn  noethion  yn  y  coedwigoedd.  Y  mae  eneidiau 
dynion  hefyd  yn  noethion,  tra  yn  meddiant  y  diafol ;  oud 
y  mae  trugaredd  yn  eu  gwisgo  "  â  mantell  cyfiawnder,  ac 
â  gwisgoedd  iechydwriaeth."  (Esaiah  lxi.  10.)  2.  Y  mae 
'*  yn  ei  iawn  bwyll."  O'r  blaen  yr  ydoedd  allan  o'i  synwyr- 
au,  fel  y  dangosai  ei  weithredoedd  yn  amlwg.  A'r  un  modd  y 
niae  yr  enaid  sydd  yn  meddiant  Satan  mewn  ystyr  ysbryd- 
ol,  fel  gwallgof-ddyn  yn  difyru  ei  hun  à  dychymygion  disail, 
trwy  dybied  ei  fod  yn  oludog  pan  y  mae  yn  nyfndcr  tlodi;  y 
mae  yn  esgeuluso  y  pethau  mwyaf  eu  pwys  ;  ac  yn  cellwair 
yn  nghanol  y  peryglon  mwyaf  ofnadwy,  &c.  Ond  yn  yr  ad- 
euedigaeth  y  mae  yr  enaid  yn  dyfod  i'w  bwyll.  "  Dccbreund 
doethineb  yw  ofn  yr  Arglwydd :  deall  da  sydd  gan  y  rhai  a 
wnant  ei  orcliymynion  ef."  "  Canys  ui  roddes  Duw  i  ni  ys- 
bryd  ofn ;  ond  ysbryd  ncrth,  a  chariad,  ajìhinjll."  (Sahn  cxh 
10  ;  2  Tim.  i.  7.)  8.  Y  mae  *'yn  eiÿtcdd  wrth  dracd  yr  lem." 
Nid  wrth  ei  ochr  fcl  ei  gydradd,  ond  wrth  ei  draed,  fcl  dysgybl 
gostyngedig,  yr  uu  fath  â  Mair,  "yr  hon  hefyd  a  oisteddodd 
wrth  di-aed  yr  lesu,  ac  a  wrandawodd  ar  ei  ymadrodd  ef." 
(Luc  X.  39.)  Y  mae  pob  uu  a  waredir  o  feddiant  Satan  yn  dy- 
fod  i  eistedd  wrth  di-aed  yr  lesu,  i  gacl  ci  ddysgu  ganddo ;  ao 
y  mae  y  rliai  sydd  yu  awr  yn  eistedd  wrth  ei  dracd  i  gael  cu 
dyrchafu  yn  y  raau  i  eistedd  ar  ei  orseddfaiuc.  (Dat.  iii,  21.) 
Fol  hyn  yr  ocdd  y  cyfncwidiad  rhyfedd  a  wnaod  gan  Grist  ar 
y  dyn  yma,  yn  ddarhui  o'r  cyfnowidiad  gogoncddus,  a  wncir 
ganddo  trwy  ei  Ytibryd,  ar  bawb  sydd  yn  cacl  ou  "dwyn  o 


ADFERIAD  Y  DYN  CYTHREULIG  0  GÀDARENU.       169 

feddiant  Satan  at  Dduw."     "Gan  hyny,  od  oes  neb  yn 
Nghrist,  y  mae  efe  yn  greadur  newydd :  &c."  (2  Cor.  v.  17.) 

III.    FOD  EHAI  DYNION  YN  CAEL  COLLEDION  TYMHOROL   MEWN 
CYSYLLTIAD  A  GWAITH  CrIST  YN  GWAREDU  DYNION  O  FEDDIANT  Y 

DiAFOL.  "  A'r  hoU  gythreuliaid  a  attolygasant  iddo,  gan 
ddywedyd,  Danfon  ni  i'r  moch,  fel  y  gallom  fyned  i  mewn 
iddynt.  Ac  yn  y  man  y  caniatàodd  yr  lesu  iddynt.  A'rys- 
brydion  ajian  wedi  myncd  allan  a  acthant  i  mewn  ir  moch :  a 
rhuthrodd  y  genfaint  dros  y  dihyn  i'r  mór  fac  yn  nyhylch  dwy  Jil 
oeddynt,)  ac  au  boddwyd  yn  y  môr."  Dyma  brawf  eghir  a 
phenderfynol  fod  y  dyn  yma  yn  cael  ei  feddianu  mewn  gwir- 
ionedd  gan  gythreuhaid.  Nid  gicalìyofrwydd  oedd  yn  dymuno 
cauiatâd  i  fyued  i'r  moch,  ac  yn  ofui  y  dyfuder.  Dyma  gyth- 
reuHaid,  am  uuwaith,  ar  eu  gUniau  ger  bron  Crist,  yn 
gweddio  arno.  Mae  eu  gweddi  yu  dangos  nas  gaUant,  er  eu 
hoU  aUu  a'u  malais,  .wneuthur  niwed  i'r  creadur  mwyaf 
distadl  heb  gacl  ccnad  gan  Grist.  Y  mao  ganddo  cf  bcr- 
ffaith  lywodraeth  arnynt.  Dichon  mai  un  o'u  dybenion 
wrth  ofyn  caniatâd  i  fyned  i'r  moch  oedd — creu  rhagfarn 
a  gelyuiaeth  yn  meddyUau  y  bobl  yn  erbyn  Crist,  trwy 
ddinystrio  cu  meddianau.  Beth  bynag  oedd  eu  hamcan  y 
maent  yn  cael  eu  dcisyfiad.  Gwrthododd  yr  Arglwydd 
Bymud  y  swmbwl  o  gnawd  Paul  mewn  atebiad  i'w  weddi 
(2  Cor.  xii.  8,  9.)  GaU  ymddaugos  yn  dra  rhyfedd  i  rai 
ei  fod  yn  caniatâu  eu  dymuniad  mor  rhwydd  i  gythreuUaid, 
ao  yn  nacâu  rhoddi  ei  ddeisyfiad  i  apostol.  Ond  bu  y 
gwrthodiad  yn  fendith  i  Paul,  a'r  caniatâd,  ar  y  Uaw  arall, 
yn  foUdith  i'r  cythreuUaid ;  canys  dygodd  arnynt  yr  hyn  a 
fawr  ofnent,  sef  eu  danfoniad  i  garchar  uffern,  gan  iddynt 
goUi  eu  noddfa  yii  y  moch  mewn  ycliydig  fynydau. 

Yr  oedd  plaid  gyfoethog  a  dylanwadol  yn  mhUth  yr 
luddewon,  a  elwid  Saduceaid,  y  rhai  a  wadent  fodolaeth 
ysbrydion  (Act.  xxiii.  8.) ;  ac  y  mae  Uawer  o  olynwyr  iddyut 
yn  ein  dyddiau  ni ;  a  dichon  mai  un  o  ddybenion  Crist 
wrth  ganiatâu  i'r  cythrouUaid  fyned  i'r  moch  oedd  rhoddi 
prawf  amlwg  o  fodolaeth,  malais,  a  gaUu  ysbrydion  drwg. 


170      ADPERIAD  Y  DYN  OYTHREÜLIG  O  GADARENIA. 

Os  haerir  nad  oedd  y  dyn  yn  cael  ei  feddianu  yn  wirion- 
eddol  gan  gythreuliaid,  fel  y  tybid,  yna  y  mae  y  gofyniad 
yu  codi  yu  naturiol,  gan  ba  beth,  atolwg,  y  meddianwydy 
moch,  pan  ruthrodd  yr  holl  genfaint  bendramwnwgl  dros 
y  dibyn  i'r  môr.  Gwir  y  ceisia  rhai  haeru  mai  cael  eu 
dychryuu  a'u  gyi-u  i'r  môr  gan  y  ddau  ddieflig  a  wnaeth  y 
moch  ;  ond  y  mae  fy  fíydd  i  lawer  yn  rhy  wan  i  gredu  y 
gallasai  daii  icallfjofddi/n,  wneud  peth  fuasai  yn  sicr  o  fod  yn 
ormod  gorchest  i  ddeg  o  ddj'uion  yn  eu  pwj'll  a'u  synwyr 
sef,  gyru  dwy  fil  o  foch  dros  y  dibyn  i'r  môr.  Ehyfedd 
mor  barod  yw  llawer  i  gredu  unrhyw  ynfydrwydd  a  gwrthuni 
er  mwyn  ceisio  esbonio  y  goruwchnaturiol  ymaith  o'r  Beibl ! 
Os  luddewon  oedd  perchenogion  y  moch,  jv  oedd  eu 
dinystr  a'r  golled  trwy  hyny,  yu  farn  briodol  ar  eu  meddian- 
wyr  am  ddirmygu  c^-fraith  Moses,  yv  hon  oedd  yn  gwahardd 
iddynt  gadw  moch,  bwyta  eu  cig,  a  masnachu  ynddyut. 
^Lef.  xi.  7,  8.) 

Os  uad  luddewon  oeddyut,  fo  allai  i'r  dinystr  gael  ei 
oddef  i'w  profi,  trwy  roddi  cyílcusdra  iddyut  i  ddaugos  pa 
uu  ai  y  moch,  ai  Crist,  oedd  oreu  gauddyut. 

DyUd  cofio  hefyd  mai  gwaith  y  diafol,  ac  uid  gwaith 
Crist,  oedd  diuystrio  y  moch ;  Satau  oedd  awdwr  y  golled ; 
ni  wuaeth  yr  lesu  ond  <pddcfh.yn,  fel  y  mao  yr  Arglwydd, 
i  ryw  ddybeniou  doeth  a  dirgelaidd,  yn  goddcf  llawer  o 
ddrygau  naturiol  a  moesoh  Yr  oedd  ganddo  berffaith  hawl 
i  roddi  y  cauiatâd  yma  i'r  cythrcuhaid,  cauys  ei  eiddo  ef 
yw  y  byd  a'i  gyfiawuder,  a'r  anifeiliaid  ar  fil  o  fyuyddoedd; 
ac  yr  ocdd  gauddo  yr  uu  awdurdod  i  amddifadu  y  Gadar- 
eniaid  o'u  meddiauauyu  y  dull  hwn,  ag  syddgauddo  i  oddef 
i  ddyuiou  golli  eu  hanifeihaid  a'u  heiddo  trwy  haint,  neu 
lifogydd,  ncu  loug-ddrylhadau,  &c. 

Fel  y  cafodd  y  Gadareuiaid  golled  mewn  cysylltiad  â 
gwarodigaeth  y  dyn  yma  o  foddiaut  y  diafol,  fclly  y  mae 
buddugohaethau  yr  efeugyl,  a  symudiad  eueidiau  o  foddiaut 
y  tywyllwch,  i  doyrnas  anwyl  Fab  Duw,  yn  sicr  o  beri 
colledion  tymhorol  i'r  rhai  sydd  yn  gwueud  elw  trwy  bob 


ADFERIAD  Y  DYN  OYTHREÜLIG  O  GADARENU.      171 

galwedigaeth  a  masnacli  bechadurus.  Yr  oedd  rhyw  lances 
yn  Phillipi,  â  chanddi  ysbryd  dewiniaeth,  yr  hon  oedd  yn 
peri  Uawer  o  elw  i'w  meistriaid  wrth  ddywedyd  dewiniaeth ; 
ond  bwriodd  Paul  yr  ysbryd  aflan  allan  o  honi.  "  A  phan 
welodd  ei  meistriaid  hi  fyned  gobaith  eu  helw  hwynt  ymaith, 
hwy  a  ddaliasant  Paul  a  Silas,  &c."  (Act.  xvi.  16 — 24.) 
Ymgynddeiriogodd  Demetrius  y  gûf  arian,  a'i  gyfeilUon,  yn 
erbyn  Paul  yn  Ephesus  hefyd,  am  fod  llwyddiant  yr  efengyl 
yn  peri  colled  iddynt.     (Act.  xix.  23 — 29) 

rV.    FOD    CeIST    FEIi    GWAREDWR    YN    CAEL    EI    WRTHOD    a'I 
WRTHWYNEBU  GAN  LAWER  YN  LLE  EI  GROESAWU.       "  A' r  Iwll  li- 

aics  o  gylch  gidad  y  Gadareniaid  a  ddpnunasaiìt  arno  fyned 
ymaith  oddi  wrthi/nt."  Dylasent  deimlo  fod  yn  anrhydedd 
a  braint  iddynt  gael  y  fath  un  yn  eu  mysg,  a  gallesid  dys- 
gwyl  iddynt,  ar  ol  gweled  y  fath  amlygiad  o'i  alhi  a  i  ddaioui 
yn  ngwarcdigaeth  eu  cydwladwr,  ddymuno  arno  aros  gyda 
hwynt.  Ond  yn  llo  hyny,  y  maent  yn  unfryd  yn  dymuno 
arno  ymadael  yn  ddioed  o'u  cyfl&niau.  Yn  lle  teimlo  yn 
ddiolchgar  iddo  am  waredu  y  dyn  truenus  o  feddiant  y 
cythreuHaid,  yv  oedd  eu  calonau  yn  llawn  digofaint  a  gel- 
yniaeth  tuag  ato,  oherwydd  y  golled  a  gawsant.  Digon 
tebyg  y  buasent  yn  dodi  eu  dwylaw  arno,  ac  yn  ceisio  ei 
yru  ymaeth  trwy  di-ais,  os  nid  j'n  codi  cerig  i  geisio  ei 
labyddio,  oni  buasai  fod  amynt  ormod  o'i  ofn.  Y  mae 
Uawer  eto  yn  gyffelyb  iddynt.  Pan  y  mae  yr  Arglwydd  o'i 
ras  yn  ymweled  û  hwynt  raewn  argyhoeddiadau,  ac  yn 
anesmwytho  eu  cydwj'bodau,  y  maent  yn  Uadd  yr  argy- 
hoeddiadau,  yn  lle  eu  meithrin  ;  ac  felly  y  maent  yn  dweyd 
wrth  Dduw,  yn  eu  hymddygiad,  "  Cilia  oddiwrthym,  &c ;" 
am  y  gwyddant  os  rhoddant  dderbyniad  i  Grist  y  bydd  raid 
iddynt  ymadael  â  rhyw  bethau  sydd  yn  anwyl  ganddynt. 
Gwrandawyd  gweddi  y  Gadareniaid,  a  chymerwyd  hwynt 
ar  eu  gair  gan  Grist.  Ymadawodd  yn  y  fan,  yn  ol  eu  cais, 
a  hyny  am  byth.  Ac  y  mae  perygl  iddo  wneud  yr  uu 
modd  à'r  rhai  sydd  yn  lladd  argyhoeddiadau.  O'r  tu  arall, 
03  bydd  i  ni  fel  y  Samariaid  ddymuno  arno  aros  gyda  ni, 


172  ADFEEIAD  Y  DYN  CYTHREULIG  O  GADAEENIA. 

(loan  iv.  40,)  efe  a  wna  liyny.     Llefwn  fel  y  proffwyd, 
"  Na  âd  ni."     (Jer.  xiv.  7—9.) 
V.  FoD  Ceist  yn  dysgwyl  i'r  rhai  a  waredwyd  ganddo  o 

FEDDIANT  Y  DIAFOL  EI  GANMOL  a'i  GLODFORI  WRTH  EU  CYFEILL- 

lON.  Pan  oedd  yr  lesu  yn  myned  i'r  llong  i  ymadael,  "yr 
hwìi  y  biiasai  y  cythraul  ynddo,  a  ddymunodd  arno  gael  bod 
yydag  ef.'"  Dichon  fod  y  dymuniad  hwn  yn  codi  i  ryw 
raddau  oddiar  ofii  i'r  cythreuliaid  ei  ail  feddianu,  neu  i 
berchenogion  y  moch  ddial  aruo,  wedi  i'r  lesu  ymadael ; 
ond  y  mae  llawn  mor  debygol  fod  ei  ddymuniad  yn  codi 
oddiar  gariad  at  yr  lesu.  Teimlai  awydd  dilyn  ei  Waredwr 
trugarog  o  fan  i  fan,  i'r  dyben  o'i  wasanaethu,  fel  rhyw 
gydnabyddiaeth  fechan  o'i  ddiolchgarwch  iddo.  "  Ond  yr 
lesu  ni  adau-odd  iddo.'"  Dichon  i'r  lesu  nacâu  ei  ddymun- 
iad  yn  un  peth  o  drugaredd  at  y  Gadareniaid.  Yr  oedd 
am  adael  y  dyn  ar  ei  ol  yn  eu  pHth,  yn  gofgolofu  o'i  dru- 
garcdd  a'i  aUu,  i  edrych  a  wnaent  ddim  ail  feddwl,  ac 
edifarhàu  am  ei  wrthod  cf.  Y  mae  yn  ei  adacl  yno  i  fod 
yn  genhadwr  drosto,  ac  fel  canwyll  yn  y  fangre  dywyll  hono, 
i  oleuo  i'r  rhai  yr  oedd  Haul  Cyfiawnder  ei  hunan  yn  rly 
danbaid  a  dysglaor  iddynt.  Yu  lle  gadacl  i'r  dyn  fyned 
gydag  ef,  y  mae  Crist  yn  ei  anfon  adref  at  ei  deuhi,  "  Dos 
tth  dŷ  at  yr  eiddot,  a  lìiynega  iddyntpafaint  a  wnaeth  yr  Ar- 
glwydd  erot,  ac  iddo  drugarhâu  îvrthyt.^'  Yno  yn  mhhth  ei 
geraint  a'i  gymydogion  y  gallai  y  dyn  fod  yn  fwyaf  defnydd- 
iol ;  canys  hwynt-hwy  o  bawb  oeddynt  yn  meddu  y  fantais 
oreu  i  weled  mawredd  y  cyfnewidiad  oedd  Avcdi  ei  wneud 
arno.  Dichon  nad  ocdd  gan  y  dyn  gymhwysderau  uaturiol  i 
di-oi  mewn  cylch  cyhoeddus,  a  gresyn  yw  difetha  crefftwr 
da  i  wneud  prcgetliwr  gwael ;  ond  os  nad  oedd  gan  y  dyu 
ddoniau  i  fod  yu  apostol,  gallasai  fod  yn  ddefuyddiol  iawn 
gartrcf,  wrth  ddilyn  ci  alwedigaeth,  a  dysgu  ci  dcuhi  i  ofni 
yr  Arglwydd.  A  phwy  a  all  ddcsgrilio  llawcnydd  a  syndod 
ci  bertliynasau  wrth  ci  wcled  yn  dychwelyd  adrof,  "yn 
ei  ddillad,  a"i  iawn  bAvyll,"  a'i  glywcd  yn  adrodd  hancs 
ei  warcdigacth,  ac  yn  canniol  ci  WarcdAvr  ?    Byddai  ci 


ADFEEIAD  Y  DYN  CYTHREÜLIG  O  GADARENIA.  173 

ddyfodiad  adref  bob  amser  o'r  blaen  yn  ddychryn  i'w  wraig 
a'i  blant.  Rliedent  i  ymguddio  am  eu  by\s'yd  mor  fuan  ag  y 
gwelent  ef  ýn  dyfod  i  olwg  y  tỳ ;  canys  byddai  arnynt  ofn 
iddo  eu  lladd  bob  un,  Ond  y  fath  gyfnewidiad  dedwydd 
sydd  yma  heddyw !  Y  mae  efe  a'i  deulu  yn  cyd-blygu  o 
amgjdch  yr  allor  deuluaidd  i  ddiolch  i  Dduw  am  ei  dru- 
garedd,  a  dyna  lle  buont  yn  molianu  ac  yn  gorfoleddu  am 
oriau  lawer. 

Wrth  ddiweddu,  dymunwn  ofyn  yn  ddifrifol,  A  ydj'm  ni 
wedi  ein  gwaredu  allan  o  feddiant  y  tywyllwch,  a'n  symud 
i  deyrnas  anwyl  Fab  Duw  ?  Y  mae  hyn  yn  annhraethol 
bwysicach  na  chael  ein  gwaredu  o  dŷ  fyddai  ar  dùn,  neu 
long  fyddai  ar  suddo.  Os  wedi  ein  gwaredu,  bydded  i  ni 
ymdrechu  gwasanaethu  yr  Arglwydd,  yn  neillduol  trwy 
"arfer  duwioldeb  gartref;"  a  "mynegi  rhinweddau  yr 
hwn  a'n  galwodd  allan  o  dywyllwch  i'w  ryfeddol  oleuni 
ef."  (1  Pedi-  ii.  9.) 


174  BYWHAU   MERCH   JAIRU3. 

XIV. 
BYWHAU  MEECH  JAIRUS. 

"  Ae  wele,  un  o  benaethiaid  y  synagog  a  ddaeth,  aH  enw  Jairus  :  a 
pJian  ei  gioelodd,  efe  a  syrthiodd  wrth  ei  draed  ef.  Ac  efe  a  fawr 
ÿmbiliodd  âg  ef,  gan  ddywedyd,  Y  niae  fy  merch  fechan  ar  drangc  : 
attolwg  i  ti  ddyfod,  a  dodi  dy  ddwylaio  arnifel  yr  iacháer  hi ;  a  byw 
fydd,  dc." 

Marc  V.  22—43.    [Math.  ix.  18,  23—26 ;   Luo  viii.  41—56.] 

Ctflawnwyd  y  wyrth  lion  yn  fuan  wcdi  i'r  lesu  ddychwelyd 
i  Capernaum  o  wlad  y  Gadareniaid.  Gwir  fod  Mathew.yn 
gosod  amryw  ddygwyddiadau  rhwng  y  ddau  amgylchiad 
yma ;  ond  nid  yw  yr  Efengylwr  wedi  amcanu  cyfleu  y 
dygwyddiadau  yn  yr  liancs  yn  eu  trefn  amseryddol ;  ac  y 
mae  yn  debygol  mai  y  wledd  yn  nhŷ  Mathew  oedd  yr  unig 
un  o'r  pethau  hyn  a  gymerodd  le  yn  y  cyfamser  rhwng 
dyfodiad  yr  lesii  drosodd  o  Gadarenia  a  bywhàd  merch 
Jairus.  Yr  oedd  Jairus  yn  "  llywodraethwr,  neu  yn  un  o 
*•  benaethiaid,  y  synagog "  yn  Capernaum.  Gwaith  y 
cyfryw  oedd  edrych  ar  ol  y  synagog,  trefnu  y  gwasanaeth, 
barnu  rhwng  y  rhai  a  ddj'gwyddent  ymrafaelio,  a  cheryddu 
a  diarddel  troseddwjnr.  Yr  oedd  Jairus,  gan  hyny,  yn  llcnwi 
Bwydd  dra  phwysig,  ac  anrhydeddus ;  ac  yn  ẃr  o  barch  a 
dylanwad  mawr  yn  y  ddinas — yr  ydoedd  rywbeth  yn  debyg 
i  hedd-ynad  (mogistratej  yn  ein  gwlad  ni.  Y  mae  yn  debyg 
ei  fod  yn  un  o'r  "  honuriaid  "  hyny  oeddynt  wedi  bod  gyda'r 
lesu,  yn  ymbil  arno  dros  y  canwriad.  (Luc  vii.  8.)  Ond 
yn  awr  y  mac  yn  dyfod  at  yr  lesu  ar  neges  pwysig  drosto 
ei  hun.  Yr  oedd  ei  ferch  fcchan, — ei  unig  ferch, — a  hono 
yn  ddeuddcg  mlwydd  ocd,  yn  ìnarw.  Ocdran  anhawdd  iawn 
ymadacl  û  phlentyn  yw  hwn ;  canys  y  mae  plentyn  o'r 
ocdran  yma  wcdi  cacl  hir  amser  i  wreiddio  yn  ddwfn  yn 
Bcrchiudau  ci  ricui, — wcdi  codi  ynddyut  lawcr  o  obeithion 


BYWHAU  MERCH  JAIRUS.  175 

a  dysgwyliadau — ac  lieb  wneuthur  dim  eto  i'w  siomi  a'u 
gofidio.     Diau  fod  y  ferch  fechaii  yma  fel  canwyll  llygad 
ei  thad  a'i  mam.     Addawent  iddynt  eu  hunain  hiwer  o 
gysur  oddiwrthi.   Dysgwylient  ei  chael  hi  i  weini  iddynt  yn 
eu  hen  ddyddiau,  ac  i  gau  eu  llygaid  pan  y  hyddent  yn  huno 
yn  yr  angeu.     Ond  mor  ansicr  a  diflanedig  yw  pob  cysur 
daearol !  Y  mae  ein  bywyd  ein  huuain,  a  bywyd  ein  cyfeiU- 
ion,  yn  beth  rhy  frau  i  hyderu  a  phwj'so  arno.    Wele  ferch 
Jairus,  fel  blodeuyn  prydferth  yn  gwywo  cyn  cyflawn  ym- 
agor.   Diau  i  feddygon  goreu  Capernaum  gael  eu  galw  ati ; 
ond  chwarddai  angeu  am  ben  eu  holl  ymdrechion.     Safai 
ei  thad  a'i  mam  wrth  ei  gwely,  ddydd  a  nos,  i'w  gwyho, 
mewn  trallod  a  phryder  annesgrifiadwj^     Myned  waeth- 
waeth  yr  ydoedd  yn  barhâus  ;    a  phan  oedd  hi  yn  ol  pob 
ymddangosiad  yn  marw,  y  mae  Jairus  yn  clywed  fod  yr 
lesu  newydd  ddyfod  i'r  ddinas,  a'i  fod  yn  nhỳ  Mathew,  ac 
y  mae  yn  gobeithio  y  gwna  y  Proffwyd  mawr,  a  iachâodd 
was  y  canwriad,  mewn  atebiad  i'w  eiriolaeth  ef,  a'i  gyd- 
henuriaid,  iachâu  ei  ferch  fechan  yntau,  sydd  yn  gorwedd 
ar  drangc.   Y  mae  yn  prysuro,  gan  hyny,  at  yr  lesu,  ac  yn 
syrthio  wrth  ei  draed  a'i  addoli.     Golygfa  brydferth  oedd 
gweled  gŵr  bonheddig  fel  hyn,  yn  meddu  digon  o  barch  i 
Grist,  yn  nghanol  ei  dlodi,  i  syrthio  ar  ei  liniau  o'i  flaen. 
Dichon  na  welsid  byth  mo  hono  ar  ei  liniau,  wrth  draed  y 
Gwaredwr,  oni  buasai  y  brofedigaeth  chwerw  a'i  cyfarfu. 
Os  yw  ein  cystuddiau  ninau  yn  ein  dwyn  at  orseddfainc  y 
gras,  neu  yn  peri  i  ni  weddio  yn  fwy  mynych,  ac  yn  fwy 
taer,  y  maent  yn  fendith  ini.     Dylai  rhieni  hefyd  ddilyn 
esiampl  Jairus,  trwy  f^'ned  at  yr  Arglwydd  yn  achos  eu 
plant,  sydd  *'  yu  foirw  mewn  camweddau  a  phechodau  ;" 
canys  y  mae  bod  eu  heneidiau  yn  nghafael  marwolaeth 
ysbrydol,  yn  llawer  gwaeth  ua  phe  buasai  cu  cyrû'  yn  feirw. 
Trueni  mawr,  gan  hyny,  fod  oyn  lleied  o  alar  a  gofid  yn 
achos  y  rhai  sydd  yn  feirw  mewn  ystyr  ysbrydol. 

Mae  yn  amlwg  fod  Jairus  yn  meddu  ITydd  yn  ngalhi 
goruwchuaturiol  Crist ;  cûuys  yr  ocdd  yu  credu  y  mcdrai 


176  BYWHAU  MERCH  JAIRUS. 

efe  iachâu  ei  fercli  wedi  i  bob  moddion  dynol  fethu,  a  plian 
oedd  hi  yìi  marw.  Yr  oedd  y  penaeth  wedi  gweled  yr  lesu 
yn  bwrw  ysbryd  aflan  allan  o  rjny  ddyn  yn  y  synagog 
ychydig  amser  yn  ol.  (Marc  i.  23 — 27.)  Y  mae  yn  debyg 
hefyd,  fel  yr  awgrymwyd,  ei  fod  yn  gwybod  am  iachád 
gwas  y  canwriad,  a  gwyrthiau  eraill.  Yr  oedd  y  gweith- 
redoedd  nerthol  hyn  wedi  bod  yn  foddion  i  blanu  hedyn 
ffydd  yn  ei  galon  ;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  cael  y  brofedigaeth 
ehwerw,  yr  ydoedd  ynddi  yn  awr,  i  beri  i'r  ffydd  guddiedig 
honó  dyfu  a  dwyu  ífrwyth.  Y  mae  yu  gyôelyb  yn  aml 
gyda  llawer  eto.  Ond  er  fod  Jairus  yn  meddu  ffydd,  yr 
oedd  yma  lawer  o  wendid  ac  anmherffeithrwydd  yn  gy- 
mysgedig  â'i  ffydd ;  canys  yr  oedd  yn  mcddwl  fod  yn  angen- 
rheidiol  i'r  lesu  ddyfod  i'w  dŷ,  a  dodi  ei  ddwylaw  ar  yr 
eneth,  mewn  trefn  i'w  hiachâu :  "  Attohcg  i  ti  ddyfod  a  dodi 
dy  ddwylaw  arni,'"  meddai.  Mor  wan  oedd  ei  ffydd  mewn  cy- 
mhariaeth  i  ffydd  y  canwriad.  "  Arglwydd,"  meddai  hwnw, 
"nid  ydwyf  fi  deüwug  i  ddyfod  o  honot  dan  fy  nghro- 
nglwyd  :  eithr  yn  unig  dywed  y  gair,  a'ni  gwas  a  iacheir,"  Ond 
er  fod  ffydd  Jairus  yn  wan  ac  anmherffaith  y  mae  yr  lesu 
yn  gwrando  ci  weddi,  ac  yn  cyfodi  yn  y  fan  oddiwrth  fwrdd 
y  wledd  yn  nhŷ  Mathew  i  fyned  gydag  ef.  Dyma  galondid 
a  chysur  cryf  i  ninau  i  ddweyd  ein  cwyn  wrtho,  mewn 
trallod,  er  gwnaed  eiu  ffydd.  Gallasai  efe  iàchâu  morch 
Jairus  â'i  air,  yn  y  man  lle  yr  ydoedd,  ond  gan  fod  y  tad 
trallodus  yn  tybied  fod  ei  breseuoldeb  corfforol  yn  angeu- 
rheidiol,  y  mae  yr  lesu  yn  ei  diriondeb  a'i  gydymdeimlad, 
yn  ymostwng  at  wendid  ei  ffydd;  "canys  nid  oes  i  ni 
Archoffeiriad  heb  fedru  cyd-ddyoddcf  gyda'u  gwendid  ni ;" 
&c.     (Heb.  iv.  15.) 

Yr  ocdd  tyrfa  fawr  yn  dilyn  yr  lesu  trwy  yr  heolydcl 
tua  thý  y  llywodraothwr,  oddiar  awydd  i  gacl  boddloni  eu 
cywreinrwydd  trwy  wcled  gwyrth  yu  cael  ci  gwneuthur. 
Yu  y  dyrfa,  welo  wraig  oedd  mewn  diforhf  gwacd,  yn 
ymwthio  yn  mlacu  ac  yu  cyffwrdd  ag  ymyl  gwiag  yr  losit. 
Mae  yr  lesu  yn  scfyll  ac  yu  troi  i  ymholi  pwy  a  gyffyrddasai 


BYWHAÜ  MERCH  JAIRU3.  177 

ag  ef.     Fel  y  sylwai  im,  ni  byddai  Crist  byth  mewn  brys, 
am  ei  fod  yn  wastad  yn  ddigon  o  feistr  ar  ei  waitli.    Oud 
yr  oedd  yr  oediad  yma  ar  y  ffordd  yn  brofcdigaeth  dan- 
llyd  i  Jairus.     Yr  oedd  ei  bleutyn  yn  marw  pan  gychwyn- 
asai  o'r  tŷ :    meddyliai  y  tad  trallodus,  gan  hyny,  nad 
oedd  moment  i'w  cholli.     Pe  buasai  yr  lesu  yn  prysuro 
yn  mlaen  yn  ddiymdroi  gallasai  gyrhaedd  y  tý  mewn  pryd 
cyn  i'r  eneth  dynu  ei  hanadl  olaf ;  ond  yr  oedd  y  tad  yn 
teimlo  y  gallai  yr  ychydig  fynydau  yma  o  oediad  ar  yr  heol 
gostio  bywyd  ei  blentyn  iddo ;  cauys  nid  yw  yn  debyg  ei 
fod  wedi  meddwl  y  buasai  yr  lesu  yn  ei  by whâu,  os  byddai 
wedi  marw  cyn  iddynt  gyrhaedd  y  tŷ.     Ond  nid  oes  hanea 
iddo  ddweyd  yr  un  gair  mewn  ífordd  o  rwgnach  am  fod 
yr  Icsu  yn  ymdroi,  uac  iddo  feio  y  wraig  am  ei  atal  fel 
hyn  ar  y  ffordd,  o  dan  y  fath  amgylchiadau.    Ond  os  oedd 
ocdiad  Crist  yn  proíi  ffydd  Jairus,  y  mae  yn  ddiau  i'r 
wyrth  hon  a  gyflawuwyd  ganddo  ar  yr  heol  fod  yn  foddion 
i  gryfhâu  llawcr  ar  ei  ffydd.     Tra  yr  oedd  yr  lesu  yn  ym- 
ddyddân   â'r   wraig  a  iachasid   ganddo,  wele  y  newydd 
galarus  yn  cael  ei  ddwyn  i  gyfarfod  Jairus  fod  ei  ferch 
fechan  wedi  vmrw;  *'Ac  e/e  eto  yn  llejaru,  daeth  rhai  o  dŷ 
penaeth  ysynagog,  gan  ddywedyd,  Bufarw  dyferch:  i  ba  bcth 
elo  yr  ajìonyddu  yr  Athraw  ?"     '  Y  mae  y  cwbl  di'osodd  acw ; 
ac  y  mae  yr  Athraw  yn  edrych  yn  ddigon  Ihiddcdig ;  gwell 
i  ti,  gan  hyny,  beidio  ei  drafferthu  i  ddyfod  cyu  bclled  á'r 
tŷ ;  cauys  ui  wna  ei  breseuoldeb  bellach  ond  chwanegu 
gofid  dy  briod,  wrth  ei  weled  yu  dyfod  yn  rhy  ddiwcddar.' 
Yr  oedd  y  rhai  hyu  yu  credu,  pe  buasai  Crist  yn  cyrhaedd 
y  tŷ  cyn  i'r  eueth  farw,  y  gallasai  chwythu  y  wreichionen 
fcchau  o  fywyd  oedd  yuddi  yu  íilam ;  oud  nid_oedd  ganddyut 
un  dychymyg  y  medrai  cfe  ail  gyucu  y  wreichioueu  houo 
wedi  iddi  Iwyr  ddiffoddi.     Gwelai  yr  lesu  fód  pcrygl  i'r 
genadwri  bruddaidd  lethu  fiydd  Jairus;  ac  am  hyny  "  yr 
lesu  yn  ebrwydd  wedi  clywed  y  gair  a  ddywedasid,  a  ddywedodd 
wrth  benaeth  y  synagog,  Nac  ofna;  cred  yn  unig."     Gwelwn 
yma  dosturi  a  chydymdcimlad  yr  lesu,  yn  ei  waith  yn 

M 


178  BYWHAU  MERCH  JAIRUS. 

gwneud  y  fatli  frys  i  galonogi  a  cliysuro  y  tad  trallodus, 
cyn  i  anghrediniaeth  gael  amser  i  ymosod  arno.  Ac  yr 
ydym  yn  dysgu  yma  hefyd  mai  y  ffordd  i  fwynhâu  tang- 
nefedd,  yn  ngwyneb  pob  peth  fyddo  yn  tueddu  i'n  digaloni 
a'n  terfysgu,  yw  meddu  ffydd  gadarn  yn  Nghrist.  Mae 
ffydd  gref  yn  ymHd  ofnau  ac  amheuon  ymaith,  fel  y  mae 
pelydrau  dysglaer  yr  Jiaul  yn  gyru  tywyllwch  y  nos  ar 
ffo.  "  Ti  a  gedwi  mewn  tangnefedd  heddychol  yr  hwn  sydd 
a'i  feddylfryd  arnat  ti ;  am  ei  fod  yn  ymddiried  ynot." 
(Esaiah  xxvi.  3.) 

"  Ac  ni  adawodd  efe  neh  i\v  ddilyn,  ond  Pedr,  ac  lago,  ac 
loan  bran-d  larjo."  Dyma  y  tri  a  fuont  hefyd  yn  dystion 
o'i  weddnewidiad  ar  y  mynj-dd,  a'i  ing  yn  yr  ardd.  (Math. 
xvii.  1,2;  xxvi,  37.)  Yr  oedd  gan  yr  lesu  ei  resymau,  er 
nad  ydyw  wedi  gweled  yn  dda  eu  datguddio  i  ni,  dros  ddeth- 
ol  y  tri  hyn  o  bUth  ei  ddysgyblion  i  fod  gydag  ef  ar  yr  ach- 
lysuron  mwyaf  cysegredig  yn  ei  fywyd,  yn  dystion  o'r  am- 
lygiadau  rhyfoddaf  o'i  allu, — o'i  ogoniant, — ac  o'i  ing.  Y 
mae  yn  debyg  fod  yn  anwylach  gan  yr  lesu  am  y  rhai  hyn 
na'r  Ueill ;  a  bod  rhy w  gymhwysder  ueiUduol  ynddynt  i  fod 
yn  dystion  o'r  golygfeydd  hyn.  Wedi  i'r  Gwarcdwr  gyrhaedd 
y  tỳ,  y  mae  yn  ei  gael  yn  llawn  o  alarwyr  cyflogedig,  yn 
ol  yr  arferiad  yn  mhlith  yr  luddewon  :  '^  Ac  e/e  a  ddaeth  i 
dŷ  penaeth  y  synagorj,  ac  a  ganfii  y  cynliwrf,  a'r  rhai  oedd  yn 
wylo,  ac  yn  ochain  lìawer.  Ac  loedi  iddo  fyncd  i  mewn,  efe  a 
ddyicedodd  urthynt,  Paham  y  gwnewch  gynhwrf,  ac  yr  wylwch  ì 
ni  hu  farw  yr  eneth,  eithr  cyagii  y  maeJ"  Nid  ydym  i  feddwl 
am  foment  fod  yr  lesu  yn  gwahardd  pob  math,  a  phob 
gradd,  o  ahir  a  thristwch  ar  ol  y  marw.  Ond  galarwyr 
cyflogedig  ocdd  y  rhai  hyn  ;  yr  oeddynt  "yn  wylo,  ac  yn 
ochain  llawer  "  pan  nad  oedd  dim  wylo  nac  ochain  ar  eu 
calonau,  ac  yr  oedd  ci  cnaid  sanctaidd  ef  yi\  nioiddio  pob 
twyll  a  rhagrith.  Dichon  iddo  ddweyd  hyn  hofyd  i'r  dybeu 
o'u  profi,  a  chacl  cu  tystiolacth  fod  yr  cueth  wcdi  marw, 
pan  yr  oedd  cfc  yu  dweyd  mai  cysgu  yr  ydoedd.  Dywedodd 
hyn  cyn  myncd  i  olwg  yr  eneth.    Nid  ocdd  cfe  yn  golygu 


BYWHAU  MERCH  JAIRUS.  179 

maí  mewn  cwsg  naturiol  yr  oedd  ;  ond  ei  feddwl  oedd  nad 
oedd  ei  marwolaetli  ond  megys  cwsg,  am  y  byddai  iddo  ef  ei 
deffro  drachefn,  yn  mhen  ychydig  fynydau,  a  hyny  mor 
hawdd  ag  y  gall  y  fam  ddeffro  ei  baban  diniwed  fyddo  jn 
cysgu  yn  ei  gryd.*  "A  hwy  a'i  gwatwarasant  ef,  am  iddijnt 
wybod  ei  marw  hi."  Chwarddent  am  ei  ben,  fel  un  allan  o'i 
bwyll.  *  Pa  both,'  meddynt, '  a  yw  efe  yn  meddwl  na  welsom 
ni  erioed  gorff  marw  ?  ac  na  wyddom  ni  ddim  gwahaniaeth 
rliwng  cwsg  a  marwolaeth  ?  Os  bu  neb  erioed  farw,  y  mao 
hon  wedi  marw.'  Fel  hyn  y  mae  Crist  yn  llwyddo  i  eniU 
tystiolaeth  y  rhai  hyn  fod  yr  eneth  wedi  marw  mewn  gwir- 
ionedd,  ac  felly  pan  y  gwelent  hi  yn  fyw  drachefn,  ni  feidd- 
ient  wadu  nad  oedd  yma  wyrth  wirioneddol  wedi  ei  chy- 
flawni.  Y  mae  yr  lesu  yn  bwrw  yr  holl  watwarwyr  allan  o'r 
tŷ,  am  na  buasai  gwneud  gwyrth  yn  ugolwg  y  rhai  hyn  yn 
ddim  amgen  na  thaflu  gemau  o  flaen  moch.  Yna  y  mae  yn 
cymeryd  y  tri  dysgybl  oedd  gydag  ef,  a  thad  amam  yr  eneth, 
ac  yn  myned  i  mewn  i'r  ystafell  lle  yr  oedd  y  corff  yn  gor- 
wedd,  ac  wedi  ymaflyd  yn  llaw  oer  yr  eneth,  efo  a  ddywed- 
odd,  gyda  dwyfol  awdurdod,  "  Yr  eneth  (yr  wyf  yn  dywedyd 
icrthyt)  Cyfod."  Ac  ar  y  gair,  wele  y  gwacd  yn  declireu 
cylchredeg,  y  gwrid  yn  dychwelyd  i'r  gruddiau  gwelw,  a'r 
eneth  yn  agor  ei  llygaid,  yn  cyfodi  o'i  gwely,  ac  yn  rhodio 
o  amgylch  yn  berffaith  iach.  Mor  effeithiol  a  raid  fod  yr 
olygfa !  Pan  agorodd  yr  eneth  ei  llygaidj  rhyfeddai  pwy 
oedd  y  gŵr  dieithr  a  safai  wrth  erchwyn  y  gwely,  ac  a  ym- 
aflai  yn  ei  Uaw,  a  phwy  oedd  y  diethriaid  eraill  a  welai  yn 

•  Gwir  y  tybia  rhai  fod  y  geiriau,  "  Ni  bu  farw  yr  enetli,  eitbr  cysgu  y  mae," 
yn  ai-wyddo  mai  mewn  math  o  lewyg  {trance)  yr  oedd  hi,  ac  felly  na  bu  yma  ad- 
gyfodiad  gwirionedaol  o  farw.  Ond  fel  y  sylwa  Olshausen,  pe  caniateid  hyny, 
byddai  yn  rhaid  nddef  wed'yn  fod  yma  wyrth  ddeublyg,  sef  gwyrth  o  HoUwybod, 
aeth,  a  gwyrth  o  Hollalluowgrwydd.  Yr  oedd  pawb  yn  credu  yn  ddianiheuol  fod 
yr  cneth  wedi  marw  mewn  gwirionodd,  ond  os  yw  y  geiriau,  "  Ni  bu  farw  yr  eneth- 
eithr  cysgu  y  mae,"  yn  golygu  mai  mewn  llewyg  yr  ydocdd,  yna  y  mae  yn  rhaid 
addef  fod  gwaith  yr  lesu  yn  medrn  hysbysn  mai  mewn  llewyg  yroedd,  a  hyny  cyn 
myned  i'w  goUcg,  yn  brawf  o'i  Holh\'jbodaeth,  a  buasai  ei  chodi,  hyd  yn  nod  o'r 
cyflwr  hwnw,  i  fwj-nhâd  o  berfl'aith  iechyd,  ar  unwaith,  yn  amlygiad  o  allu  gor- 
uwchuaturiol.  Ond  y  golygiad  cyff'redin,  sef  fcd  yr  encth  wedi  marw  yn  wirion- 
•ddol,  a  ymddengys  i  mi  y  tebycaf  o  lawcr  i  fod  yn  gywir. 


180  BYWHAÜ  MERCH  JATRUS. 

yr  ystafell.  A  diau  y  buasai  yr  eneth  fach  yn  dychrynu 
wrth  agor  ei  llygaid  yn  nghanol  dieithriaid,  oni  buasai  fod 
y  Gwaredwr  tirion  wedi  cymeryd  ei  thad  a'i  mani  gydag  ef 
i'r  ystafell.  Y  mae  ei  rhieni  a  hithau  yn  cofleidio  ac  yn 
cusanu  eu  gilydd,  ac  yn  syrthio  wrth  draed  yr  lesu  i  ddiolch 
iddo,  a'i  addoh.  "  Ä  synu  a  wnaeth  arnynt  â  syndod  maivr." 
Yr  oedd  y  peth  mor  rhyfedd  fel  yr  oeddynt  bron  yn  barod 
i  feddwl  mai  breuddwyd  ydoedd.  Ond  os  oedd  y  syndod 
yn  gymaint  wrth  ei  weled  yn  adgyfodi  un  o  farw,  beth  fydd 
y  syndod  pan  y  gwelir  ef  yn  adgyfodi  byd  o  feirw  ?  "  Y 
mae  yr  awr  yn  dyfod,  yn  yr  hon  y  caiff  pawb  ar  sydd  yn 
y  beddau  glywed  ei  leferydd  ef :  &c."    (loan  v.  28,  29.) 

"  Ac  efe  a  orchymynodd  roi  bwyd  iddi,"  i'r  dyben  yn  un 
peth  o  brofì  gwirionedd  y  wyrth,  trwy  ddangos  mai  nid 
drychiolaeth  ydoedd,  ond  ei  bod  hi  wedi  ei  hadgyfodi  yn 
wirioneddol,  ac  wedi  ei  llwyr  iachâu.  Ac  y  mae  yn  rhoddi 
ar  ddeall  iddynt  hefyd  fod  y  byw^'d  oedd  wcdi  ci  adferu 
mewn  modd  gwyrthiol  i  gacl  ei  gynal  trwy  foddiou  natur- 
iol.  Nid  yw  yr  Arglwydd  byth  yn  gwastraffu  gwyrthiau  i 
wneud  yr  hyn  y  gellir  ei  effeithio  a'i  gyflawni  trwy  foddion 
cyffredin. 

Mae  y  gorchymyn  yma  hefyd  yn  dangos  y  gwahaniaeth 
rhwng  adgyfodiad  morch  Jairus,  à'r  adgyfodiad  cyffredinol, 
yn  y  dydd  diweddaf.  Cael  ei  gyfodi  yn  gorff  anianol,  fcl  o'r 
blacn,  a  wnaeth  corff  yr  eneth  yma,  ac  felly  yr  oedd  arni 
eisieu  bwyd  ar  ol  ei  hadgyfodiad  fel  cynt.  Ond  cyrff  ysbrydol 
fydd  cyrff  y  saint  yu  yr  adgyfodiad,  ac  felly  ni  bydd  arnynt 
byth  eisieu  na  bwyd,  na  diod,  na  chysgu,  na  gorphwys. 

Mao  yma  ddarhin  o  adgyfodiad  ysbrydol  y  rhai  sydd 
"ynfeirwmewn  camweddau  a  phechodau."  Gair  a  chy- 
ffyrddiad  Crist  trwy  ei  Ysbryd,  yw  moddion  eu  bywhàd. 
Mae  y  cyfryw  yn  dangos  eu  bod  wcdi  cu  bywhàu,  trwy 
gyfodi  oddiwrth  y  mcirw,  a  rhodio  yn  ngorchymynion  a 
dcddfau  yr  Arglwydd.  Älacnt  yn  ncwynu  ac  yn  sychcdu 
am  gyfiawnder,  ac  yn  ymborthi  ar  Tara  y  bywyd,  a  thrwy 
hyny  y  macnt  yn  ymgryfháu,  ac  yn  cynyddu  mown  gras. 


BYWHAU  MEROH  JAIRU9.  181 

Y  mae  y  wyrth  hon  hefyd  yn  dangos  i  ni  pa  le  i  droi  am 
noddfa  mewn  trallod  a  chyfyngder.     Awn  i'r  un  man  ag 
yr  aeth  Jairus,  sef  at  yr  lesu.     Pan  y  byddo  ein  cyfeillion 
a'n  ceraint  ar  wely  cystudd  ac  angeu,  awn  at  yr  Arglwydd 
yn  eu  hachos.    Diclion  na  chaiff  ein  gweddiau  ni  eu  hateb 
yn  debyg  fel  yr  atebwyd  gweddi  Jairus.     Nid  yw  yr  Arg- 
Iwydd  erioed  wedi  ymrwymo  i  arbed  bywyd  ein  cj'feillion 
mewn  atebiad  i'n  gweddiau,  a  rhoddi  i  ni  beth  bynag  a 
geisiom  ganddo.     Buasai  trwy  hyny  yn  disgyn  o'i  orsedd, 
yn  gosod  awenau  llywodraeth  y  byd  yn  Uaw  dyn,  ac  yu 
cymeryd  ei  rcoli  a'i  gyfarwyddo  gan  ei  greadur  ffaeledig. 
Ac  eto  yr  wyf  yn  credu  fod  yn  bosibl  i  fywyd,  fyddo  yn 
ymddangos  mewn  dirfawr  bcrygl,  gael  ei  arbed  a'i  estyu 
mewn  atebiad  i  "weddi  y  ffydd."      "  Llawer  a  ddichon 
taer  weddi  y  cyfiawn."  (lago  v.  IG.)  Ond  os  na  chawn  ein 
gwaredu  o'n  profedigaethau  mewn  atebiad  i'n  g^veddiau, 
cawn  gymhorth  i'w  dyoddef,  a  bendith  arnynt  i  fod  er  ein 
lleshâd,  fel  Paul  pan  oedd  y  swmbwl  yn  ei  gnawd.  (2  Cor. 
xii.  8,  9.)     Gan  hyny  nid  yw  gweddio  mewn  trallod  byth 
yn  myned  yn  ofer.     Y  mae  yr  Arglwydd  "  yn  wobrwywr 
i'r  rhai  sydd  yn  ei  geisio  ef "  ;  ac  y  mae  yn  ein  gwahodd 
ninau  ato  yn  ngwyneb  einholl  ofidiau,  gan  ddywedyd,  "  A 
galw  arnaf  fi  yn  nydd  trallod  :  mi  a'th  waredaf,  a  thi  a'm 
gogoneddi."  (Sahn  1.  15.) 


162  JACHAU   y   PIFERLIP   GWAED, 

XV. 

lACHAU  Y  DIFRRLIF  GWAED. 

'M'r  lesu  a  ddywedodd,  Rhyw  un  a  gyffryddodd  â  mî :   canys  mi 
a  wii  fyned  rhinwedd  allan  o  honof."    Luc  viii.  46. 

[Math.  ix.  20—22;    Maro  v.  25—34. 

Ar  un  0  heolydd  culion  Capernaum  y  cyflawnwyd  y  wyrth 
hon,  fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  pan  oedd  yr  lesu  yn  myned 
o  dỳ  Mathew  i  dỳ  Jairus.  Yr  oedd  y  wraig  drailodus  y 
sonir  am  dani  yma  yn  byw  yn  y  ddinas,  ac  yr  oedd  hi  wedi 
clywed  llawer  o  son  am  weithredoedd  nerthol  Crist ;  ond 
y  mae  yn  debygol  nad  oedd  hi  erioed,  oherwydd  natur  ei 
hafiechyd,  wedi  cael  y  fraint  o'i  glywed  yn  pregethu,  na'i 
weled  yn  gwneud  gwyrth,  ac  eto  yr  oedd  yr  hyn  a  glyw- 
sai  am  dano  yn  peri  iddi  gredu  yn  gadarn  y  gallasai  efe 
ei  hiachâu,  er  mor  anfeddyginiaethol  oedd  ei  plila,  pe 
cawsai  ond  cyfleusdra  i  fyned  ato.  Ond  yr  oedd  yn  an- 
hawdd  ganddi  druan,  dan  y  fath  afiechyd,  fyned  ato  yn 
gyhoeddus  i  ddweyd  ei  chŵyn,  a  cheisio  iachâd.  Modd 
bynag,  un  diwrnod  y  mae  hi  yn  clywed  ei  fod  yn  myned 
trwy  un  o'r  heolydd  gerllaw  ei  thŷ,  a  thyrfa  fawr  yn  ei 
ddilyn.  Meddyhodd  yn  y  fan  fod  rhyw  obaith  y  gallasai 
hithau,  yu  yr  amgylchiadau  hyny,  gyffwrdd  ag  ymyl  ei  wisg 
ef,  heb  i  neb  sylwi  arni,  ac  yr  oedd  yn  gwbl  sicr  ganddi,  os 
gallai  hi  gyffwrdd  â'i  ddillad  ef,  y  byddai  hyny  yn  ddigon  i'w 
hiachâu,  Y  mae  hi,  gan  hyny,  yu  gwneud  brys  i  ymhisgo 
allan  i'r  heol,  yu  llesg  a  gwan  fel  yr  ydoedd  :  "  Pan  ghjbu 
hi  am  yr  lesu,  hi  a  ddatith  yn  y  dyrja  o'r  tu  ol,  ac  a  gyffyrddodd 
ai  wisg  ej"  Mao  yma  dri  pheth  yn  hanes  y  wyrth  hon  yn 
teilyngu  ein  sylw  : — 

I.    Y  DYODDEFYDD  TRUENUS :    '*  A  rhytJD  wruig  yr  hon  a 
^uasai  tnewn  diferlif  guiaed  ddeuddeng  núynedd,  ac  a  odde/asai 


lACHAU    Y    DIFERLIF   GWAED.  183 

lawer  gan  laweroedd  o  feddygon,  ac  a  dreuliasai  gymaint  ag 
oedd  ar  ei  helw,  ac  ni  chawsai  ddim  llesád,  eithr  yn  hytrach 
myned  waeth-waeth."  Yr  oedd  y  wraig  yma  yn  dclarlun 
cywir  o  bechadur  yn  ei  gyflwr  annycliweledig. 

1.  Yr  oedd  ei  hanhu-ijldeh  o  hir  harhâd.  Eliaid  fod  y  fath 
afiechyd,  am  y  cyfnod  maith  o  ddeuddeng  mlynedd,  wedi 
ei  gwanychu  yn  ddirfawr.  Ac  yr  oedd  hir  barhâd  ei  haf- 
iechyd  yn  ei  wneud  yn  llawer  anhawddacli  ei  feddygiu- 
iaethu.  Felly  hefyd,  pa  hwyaf  y  byddo  dyn  byw  mewn 
pechod,  anhawddaf  oll  y  w  ymadael  ag  ef ;  canys  y  mae 
arferion  drwg,  ac  egwyddorion  pechadurus,  yn  gwreiddio 
ddyfnach  ddyfnach  o  liyd.  Ond  na  fydded  i'r,rhai  sydd 
wedi  bod  yn  hir  dan  ly wodraeth  pechod,  anobeithio ;  canys 
fel  y  medrodd  y  Gwaredwr,  yn  yr  amgylchiad  hwn,  Iwyr 
iachâu  mewn  moment,  un  oedd  wedi  bod  bod  mewn  anliwyl- 
deb  a  nychdod  am  y  tymhor  maith  o  ddeuddeng  mlynedd, 
felly  y  gall  efe  hefyd  iachâu  oddiwrth  beohod  y  rhai  mwyaf 
anobeithiol  eu  cyflwr. 

2.  Yr  oedd  hi  yn  ajlan  yn  ngolwg  y  gyfraith.  Gwel  Lef. 
XV.  25.  Nid  oedd  y  gyfraith  yn  caniatàu  iddi  ymddangos 
yn  ngliyuteddau  tỳ  yr  Arglwydd,  i  fwynhâu  yr  ymgeledd 
a'r  cysur  sydd  i'w  gael  yn  moddion  gras.  A'r  un  modd  y 
mae  pechod  yn  cau  allan  o  bresenoldeb  Duw  yn  y  nef : 
canys  "  nid  â  i  mewn  yno  ddim  aflan,  «Sîc."    (Dat.  xxi.  27.) 

3.  Yr  oedd  hi  icedi  inethu  cael  meddyginiaeth  trwy  unrhyw 
foddion  nes  dyfod  at  Grìst.  Yr  oedd  hi  wedi  rhoddi  prawf 
ar  fedrusrwydd  yr  holl  feddygon  oeddynt  yn  ei  chyrhaedd, 
— wedi  cymeryd  llawer  o  gyffyriau  chwerwon, — ao  wedi 
gwario  ei  hoU  eiddo,  a  myned  yn  dlawd  wrth  geisio  iachâd. 
Ond  pe  buasai  yr  holl  drafferth,  a'r  draul  jona,  wedi  ateb 
y  dyben,  ni  buasai  ganddi  achos  i  gwyno ;  eithr  yn  lle 
hyny,  gwanychu,  a  myned  waeth-waeth,  yr  oedd  y  druanes 
yn  barhaus.  A'r  uu  modd  am  bechadur,  nid  oes  meddj^g- 
iniaeth  iddo  yntau,  odciiwrth  bechod,  yn  un  man  ond  yn 
Nghrist.     Nis  gall  crefydd  naturiol,  nac  addysg  a  diwyll- 

ant,  ei  iachâu.    Fe  gafodd  yr  hen  athronwyr  paganaidd 


184  lACHAU   Y  DIFERLIF   GWAED. 

bob  mantais,  a  cUwareu  teg,  am  gannoedd  o  flynyddoedd, 
i  geisio  diwygio  y  byd,  trwy  eu  dysgcidiaeth  a'u  moes- 
wersi ;  ond  suddo  ddyfnacli  ddyfnacb,  mewn  llygredigaeth 
a  tbrueni,  yr  oedd  y  byd  yn  barhaus.  Nid  oes  dim  ond  trefn 
yr  efengyl  yn  cyrhaedd  calon  y  byd,  ac  felly  yn  myned  at 
fíynhonell  a  gwraidd  ei  drueni.  Y  mae  llawer  pechadur 
yn  ceisio  bywyd  tragywyddol  mewn  gwahanol  fìyrdd,  heb 
ddyfod  at  Grist,  megis  trwy  ei  weithredoedd  ei  hun,  a  thrwy 
wraiido,  a  phroflesu,  &c.,  yn  Ue  trwy  gredu.  Ond  myned 
waeth-waeth  a  wna  ei  gyflwr  o  hyd,  nes  y  delo  at  Fab  Duw: 
"  Ac  nid  oes  iechydwriaeth  yn  neb  arall,"  &c.  (Act.  iv.  12.) 

II.    El  HIACHAD  DIRGELAIDD. 

1.  Dull  ei  dìjfodiad  at  Grist :  "  hi  a  ddactli  yn  y  dyrfa  o'í' 
ta  o/."  Yr  oedd  gwylder  ac  ofn  yn  ei  hatal  i  ddyfod  yn 
gyhocddus  ato,  ac  felly  y  mae  teimlad  o'i  bechadurusrwydd 
a'i  annheiljTigdod,  yn  peri  i  lawer  pechadur  nesu  mewn 
ofn  a  chywiiydd,  yn  lle  myned  •'  yn  hyderus  at  orsedd- 
fainc  y  gras  ;"  ac  eto  y  mae  y  cyfryw  un,  fel  y  wraig  hon, 
yn  cael  trugaredd  a  bendith.  Mac  dull  dyfodiad  y  wraig 
yma  at  yr  lesu,  yn  arwyddo  iddi  wnoud  ymdrech  i  dori 
trwy  lawer  o  anhawsderau  i  ddyfod  ato.  Nid  gorcliwyl 
hawdd,  i'r  druanes  wanaidd  a  nychlyd  yma,  oedd  ymwthio, 
at  y  Gwaredwr  trwy  y  dyrfa  oedd  yn  awr  yn  ei  wasgu. 
Dichon  fod  tyrfa  fawr  o  domtasiynau,  o  ofalon,  ac  o  ofuau, 
rhyngom  ninau  ag  ef,  ond  penderfynwn  ymwthio  ttwy- 
ddynt,  fel  y  gwnaeth  y  wraig  hon. 

2.  Ei  chi/ý'yrddiad Jfyddiog  ag  ymyl  ei  tcisg  ef:  "  hi  a  ddaeth 
yu  y  dyrfa  o'r  tu  ol,  ac  a  gyŷ'yrddodd  ai  whg  ef.  Canys  hi 
a  ddywcdasai,  Os  cyff'yrddaf  ai  dd'dlad  cj,  iach  fyddafj"  Cy- 
ffyrddodd  yn  ysgafn  â'r  eddi,  ncu  yr  ymylwe  (fringe)  oedd 
ar  odro  ei  wisg.  (Num.  xv.  88  ;  Dcut.  xxii.  12.)  Po  bu- 
asai  yn  gofyn  i  feddygon  y  ddinas,  A  ocddynt  yn  racddwl 
y  buasai  cyffwrdd  ag  ymyl  gwisg  yr  Icsu  yu  eÔ'eithiol  i'w 
hiachâu,  y  mae  yn  dobygol  y  buasont  yn  chwcrthin  am  ei 
phon,  gan  dybicd  ei  bod  hi  allan  o'i  phwyll.  Üiid  cr  mor  an- 
foddygiuiaethol  oodd  ci  hafiochyd,  yr  oedd  gauddi  gymaint 


lACHAü   Y   DIFEBLIF   GWAED.  185 

o  írydd  yn  ngallu  Crist  i  iacliâu,  fcl  yr  oedd  hi  yn  credu  y 
byddai  cyffwrdd  yn  unig  ag  ymyl  ei  wisg  ef  yn  ddigon  i 
ddwyn  perffaith  iachâd  iddi.  Yr  ydym  yn  darllen  am  lawer 
yn  meddu  ffydd  gref  yn  nghyffyrddiad  llaw  yr  lesu,  ac  yr 
oedd  gan  y  canwriad  ffydd  fawr  yn  effeithioldeb  ei  air ;  ond 
nid  oedd  hon  yn  meddwl  fod  eisieu  iddo  ddodi  ei  law  arni, 
na  dweyd  yr  un  gair  wrthi.  *'  Ffydd  sydd  trwy  [lîywed,"  ac  y 
mae  yn  debyg,  gan  hyny,  ei  bod  hithau  wedi  clywcd  am  rai 
oeddynt  wedi  cael  eu  hiachâu  trwy  gyfl'wrdd  â'i  ddillad  ef. 
(Luc  vi.  19.)  Y  mae  eisieu  i  ninau  feddu  fifydd  fel  y  wraig 
yraa,  i  gyfifwrdd  â'r  wisg  o  gnawd  sydd  am  y  Gwaredwr,  ac 
i  ymwneud  yn  ífyddiog  â'i  air,  a'i  ordinhadau.  *♦  Ymafled 
yn  fy  nerth  i,"  &c.     (Esaiah  xxvii.  5.) 

3.  Y  cyfnewidiad  dedinjdd  a  deimlodd  hi  yn  y  fan  :  **  Ac 
yn  ebrwydd  y  sychodd  ffynhonell  ei  ywaed  hi :  a  hi  a  wybii  yn 
ei  chorff  ddarfod  ei  hiacháu  o'r  pla."  Diau  mai  gyda  llaw 
grynedig  y  cyfifyrddai  y  wraig  druan  â'r  eddi,  neu  y  ridens, 
oedd  ar  odre  gwisg  yr  lachawdwr;  ond  y  foment  y  gwnaeth 
hi  hyny  0  !  y  teimlad  dedwydd  a  ddacth  drosti.  IIi  a 
wybu  yn  y  fan  ei  bod  hi  wedi  ei  Uwyr  iachàu.  A'r  un  modd, 
y  fynyd  y  mae  pechadur  euog  yn  credu  yn  Nghrist,  y  mae 
yn  cael  ei  gyfiawnhâu  yu  y  fan,  a'r  euogrwydd  oedd  wedi 
bod  yn  gorwedd  ar  ei  gyflwr  am  flynyddoedd  yn  cael  ei 
symud  ;  ac  mor  hyfryd  a  gwerthfawr  y w  i  bechadur  wybod 
trwy  brofiad,  fel  y  wraig  hon,  fod  Ysbryd  Crist  wodi  gwneud 
rhyw  gyfnewidiad  bendigedig  ynddo,  ac  arno  !  "  Yr  hwn 
sydd  yn  credu  yn  Mab  Duw,  sydd  ganddo  y  dystiolaeth 
ynddo  ei  hun."     (1  loan  v.  10.) 

III.    Y  MODD  Y  GWNAED  Y  WYRTH  YN  ADNABYDDUS  :     "  Ac  yn 

y  fan,  yr  lesii,  gan  wybod  ynddo  ei  hun  fyned  rhinwedd  allan 
o  hono,  a  drodd  yn  y  dyrfa,  ac  a  ddywedodd,  Pwy  a  gyffyi'dd' 
odd  á'm  dilladr'  Mae  y  pethau  canlynol  i'w  gweled  yn  y 
rhan  yma  o'r  hanes  : — 

1.  Ymwybodolrwydd  yr  lesii :  **  gan  wybod  ynddo  ei  hun 
fyned  rhinwedd  aìlan  o  hono."  Mao  hyn  yn  arwyddo  fod  y 
gaUu  gwyrthiol  yn  preswyHo  yu  hanfodol  yu  Nghrist  ei 


186  lACHAU    Y    DIFERLIP    GWAED. 

hun,  ac  mai  nid  ei  dderbyn  oddiwrth  arall  yr  ydoedd,  fel 
y  profifwydi  a'r  apostolion.  Nid  ydym  i  feddwl  fod  y  rhin- 
wedd  hwn  yn  myned  allan  o  hono  o  angenrheidrwydd,  ao 
heb  fod  ganddo  ef  un  ewyllys  na  bwriad  yn  y  mater,  yn 
debyg  fel  y  mae  y  gwres  a'r  goleuni  yn  dylifo  o'r  haul,  neu 
fel  y  mae  yr  arogl  hyfryd  yn  dyhfo  yn  barliaus  o'r  rhosyn, 
neu  fel  y  mae  gwefr-beiriant  {electric  hattery)  yn  gweithredu 
pan  gyffyrddir  ag  ef.  Na,  y  mae  y  rhinwedd  sydd  ynddo 
ef  o  dan  reolaeth  ei  ewyllys  sanctaidd,  ac  yn  cael  ei  gyfranu 
ganddo  o'i  ddewisiad  i  bwy  bynag  a  gyffryddo  ag  ef  â  llaw 
ffydd.  Y  mae  "yn  dysgwyl  i  drugarhâu,"  ac  y  mae  yn 
hoffi  cyfranu  o'r  rhinwedd  sydd  ynddo.  Gall  yr  holl  gred- 
inwyr  ddweyd,  "  Ac  o'i  gyflawnder  ef  y  derbyniasom  ni 
oll."  (loan  i.  16.)  Ond  er  cymaint  o  rinwedd  sydd  wedi 
mj'ned  allan  o  hono,  y  mae  ei  gyflawnder  ef  yn  parhâu  yn 
ddileihâd,  fel  y  mae  yr  haul  yn  parhau  yn  llawn  goleuni  o 
hyd,  er  goleuo  byd  cyfan  bob  dydd  er  ys  oesau  lawer. 

2.  Ymofyniadyr  lesu:  *^  Pwy  a  (/yjyrddodd  â  mi  ?"  Gofyn- 
ai  hyn,  nid  am  na  wyddaì,  ond  oherwydd  ei  fod  yn  ewyllysio 
i'r  wraig  gyffesu  â'i  genau,  yn  gystal  â  chredu  â'i  chalon. 
(Ehuf.  X.  9.)  Pe  cawsai  y  wraig  fyned  ymaith  yn  ddirgel- 
aidd  heb  iddo  ddweyd  dim  wrthi,  buasai  yn  ymadael  heb 
ddim  ond  haner  bendith,  a  buasai  yn  teimlo  rhyw  anes- 
mwythder  parhâus  rhag  ofn  ei  bod  lii  wedi  gwneuthur  o'i 
lle,  wrth  wneud  rhywbeth  tebyg  i  ladrata  ei  hiachâd.  Ond 
jrr  oedd  yr  lesu  am  gael  achlysur  a  chyfleusdra  i  dawelu  ci 
hofnau,  a  chanmol  ei  ffydd ;  ac  iw  dwyn  i  aduabyddiaeth 
helaethach  o  hono  ei  hun,  trwy  ddatguddio  ei  hollwybod- 
aeth  iddi,  er  mwyn  iddi  gaol  iechydwriaoth  enaid,  yn  gys- 
tal  â  iachâd  corû'orol.  Ac  yr  ydoedd  am  i'r  wyrth  gael  ei 
gwneud  yn  adnabyddus  er  llos  a  clialondid  i  eraiU.  (Math. 
xiv.  3G.) 

8.  Tystiolaeth  yr  lesu  yn  nghylch  y  rfwahaniaeth  sydd  rhwng 
ii  wasyii  a'i  gyý'wrdd :  *'  A.  dywedodd  yr  lesu,  Pwy  yw  a 
gyffyrddodd  ù  mi  ?  Ac  a  phawb  yn  gwudu,  y  dy wedodd 
Pedr,  a'r  rhai  oedd  gydûg  ef,  0  Feiatr,  y  mae  y  hoUoedd  yn  dy 


lAOHAU   y   DIFEBLIF    GWAEO.  187 

wasgu,  ac  yn  dy  flino ;  ac  a  ddywedi  di,  Pwy  yw  a  gyffyrddodd 
â  nii  ?  A'r  lesu  a  ddywedodd,  Ehyw  un  a  nyffyrddodd  â 
mi''  Yr  oedd  yno  líaws  mor  agos  ato  yn  allanol  â  hithau, 
a  dichon  fod  rhyw  anhwyldeb  yn  blino  llawer  o  honynt, 
ond  ni  chawsant  unrhyw  lesâd  trwy  wasgu  jc  lesu,  yn 
ddamweiuiol  a  difwriad,  aui  nad  oeddynt,  fel  y  wraig  hon, 
yn  ei  gyffwrdd  trwy  ffydd.  Yr  oedd  yno  lawer  yn  ei  wasgu 
heb  geisio,  ond  un  o'r  dyrfa  yn  unig  a  gyffyrddodd  ag  ef  â 
llaw  ffydd.  Y  mae  llawer  eto  yn  gwaf<r/u  jr  lesu,  trwy  ddy- 
fod  i  foddion  gras,  ac  ymwneud  â'r  ordinhadau,  ond  nid 
ydynt  yn  derbyn  bendith  a  lles,  am  nad  ydynt  yn  ymwueud 
yn  ffyddiog  ag  ef.  Ffydd  yw  y  gwefr-gludydd  {electric  con- 
ductor)  sydd  yn  cario  y  fendith  o  galon  y  Gwaredwr  i  galon 
y  pechadur. 

4.  Cysur  a  chanmoliaeth  yr  lesu  tV  wraig:  Edrychodd  o'i 
amgylcli,  a  sefydlodd  ei  lygad  arni,  i  arwyddo  iddi  ei  fod 
yn  gwybod  mai  hi  oedd  yr  hon  a  gyôyrddasai  âg  ef.  **  A 
■phan  welodd  y  wraig  nad  oedd  hi  guddiedig,  hi  a  ddaeth  dan 
'jrynu,  ac  a  syrthiodd  ger  ei  fron  ef,  ac  a  fynegodd  iddo  yn 
ngwydd  yr  holl  buhl,  am  ha  achos  y  cyff'yrddasai  hi  âg  ef,  acfel 
yriachäsid  hi  yn  ehrwydd."  Ofnai  ei  bod  hi  wedi  ei  ddigio, 
trwy  gymeryd  ffordd  na  ddylasai  i  geisio  iachâd.  Ond  yn 
Ue  ei  cheryddu  fel  yr  oedd  hi  yn  ofni  y  mae  yr  lesu  yn  ei 
chysuro  a'i  chanmol.  Yr  oedd  yma  wendidau  ynddi.  Y  mae 
yn  debygol  ei  bod  hi,  druan,  yn  meddwl  fod  rhy w  swyn,  neu 
rinwedd  naturiol,  yn  ngwisg  yr  lesu,  fel  y  mae  miloedd  o 
Babyddion  coel-grefyddol  yn  tybied  fod  rhyw  rinwedd  mewn 
creiriau  (relics),  neu  weddilHon  seintiau.  Ymddengys  ei  bod 
hi  yn  meddwl  hefyd  y  gallasai  gyô'wrdd  ag  ymyl  ei  wisg 
heb  yn  wybod  iddo.  Ond  yn  lle  condemnio  y  pethau 
oedd  yn  feius  ynddi,  y  mae  efe,  yn  ei  anfeidrol  dyner- 
wch,  yn  canmol  ei  fíydd.  "  Yntau  a  ddywedodd  wrthi,  Cymer 
gysur,  fi'rch ;  dy  ffydd  a'th  iachâodd:  dos  niewn  tangnefedd." 
Ei  ffydd  hi  oedd  yr  achos  off'erynol,  ond  rhinwedd  a  gallu 
Crist  oedd  yr  achos  eff'eithiol,  o'i  hiachâd.  Y  llygad  sydd 
yn  gweled,  ond  i'r  haul  jt  ydym  yn  ddyledus  am  oleuni  i 


188  lAOHAU   y  DIFERLIF   GWAED. 

"welecl.  Felly  hefyd  ffydd  sydd  yn  cadw  ac  yn  cyfiawnliâu 
y  credadjm,  am  mai  hi  yw  y  llaw  sydd  yn  derbyn,  ac  yn 
gwisgo  cyfiawnder  Crist.  Y  mae  yn  wir  fod  oredu  yn  rhyw 
fath  o  weithred,  ond  nid  yw  yn  weithred  sydd  yn  haeddu 
dim,  mwy  nag  y  mae  cardotyn  yn  haeddu  ei  wobrwyo  am 
estyn  ei  law  i  dderbj'n  ehisen.  *'  Canys  trwy  ras  yr  yd^cli 
yn  gadwedig,  trwy  ffydd  :  a  hyny  iiid  o  honoch  eich  hun- 
ain  ;  rhodd  Duw  ydyw."     (Eph.  ii.  8.} 


BHODDI  EU    GOLWG   I   DDAU   DDEILLION.  189 

XVI. 

BHODDI  EU  GOLWG  I  DDAU  DDEILLION. 

"A  phan  oedd  yr  lesu  yn  myned  oddi  yno,  dau  ddeiUion  a^i  canlyn- 
asant  êf,  gan  lefaîn  a  dywcdyd,  Mab  Dafydd,  trugarhâ  wrthym.  Ac 
wedi  iddo  ddyfod  i'r  lí),  y  deillion  a  ddaelhant  ato :  aW  lesu  a  ddyioed' 
odd  lorthijnt,  A  ydych  chwi  yn  credu  y  gallaf  fi  wneuthur  hyn  ?  Uwy 
a  ddywedaaant  urrtho,  Ydym,  Arglwydd.  Yna  y  cyfyrddodd  efe  d'u 
llygaid  hwÿ,  gan  ddywedyd,  Yn  oleichffydd  bydded  i  chwi,  <tc." 

Matu.  ix.  27—31. 

NiD  oes  yr  un  arall  o'r  Efengylwyr  yn  adroclcl  hanes  y 
wyrtli  lion.  Mae  llawer  iawn  o  wyrtbiau  yr  Arglwydd 
lesu  lieb  eu  cyfnodi  o  gwbl,  gan  yr  uu  o  houyut.  Tuedd- 
Avyd  meddyliau  yr  ysgrifcnwyr  sanctaidd,  gan  yr  Ysbryd 
Glân,  i  ddethol  nifer  fechan  mewn  cymliariaeth  o'i  weith- 
redoedd  nerthol  a  rhyfedd,  rhag  chwyddo  yr  hanes  am  dano 
i  amryw  gyfrolau,  fel  y  buasai  yn  anhawdd  i'r  tlodion  gael 
arian  i'w  brynu,  nac  amser  i'w  ddarllen.  (loan  xxi.  25.) 
Yr  oedd  gwahanol  achosion  yn  peri  fod  dallineb  yn  beth 
llawer  mwy  cyffredin  yn  ngwledydd  y  Dwyrain  nag  ydjw 
yn  ein  gwlad  ni.  Y  mae  geuym  hanes  amryw  o'r  profifwj'di 
a'r  apostoHon  yn  iacháu  gwahanol  glefydau,  ac  hyd  yn  nod 
yn  cyfodi  rhai  o  feirw  yn  fyw  drachefn ;  ond  y  mao  yn  jBFaith 
dra  hynod  nad  ydym  yn  darllen  i  neb  o  honynt  hwy  erioed 
agoryd  llygaid  y  dcilHon.  Ond  yr  oedd  y  proffwj'd  wedi 
rhag-fynegi  y  byddai  i'r  Messiah  wneud  hyny  (Esaiah 
XXXV.  5  ;  xHi.  7) ;  a  mynych  yr  ydym  yn  darllca  am  dano 
yn  yr  Efengylau  yn  amlygu  ei  aUu  a'i  drugaredd  trwy  roddi 
eu  golwg  i'r  deiUion.  Hon  oedd  y  wyrth  gyntaf  o'i  fath  y 
mae  genym  hanes  am  daui. 

"  A  phan  oedd  yr  lesu  yn  myned  oddi  yno  " — sef  o  dỳ  Jairus, 
y  mae  yn  debyg,  ond  nis  gelHr  bod  yn  sicr  o  hyn — "  daii 
ddeiUion  a  i canhjnasant  ef,  gan  lefain  a  dywedyd,  MabDafydJ, 


190  RHODDI   EU    GOLWa   I   DDAU   DDEILLION 

trugarha  wrthym**  Mae  cu  cyfarchiad  yn  dangos  eu  bod  yn 
credu  mai  yr  lesu  oedd  y  Messiah ;  canys  un  o  deitlau  y 
Messiah  oedd  Mah  Dafydd  (Pen.  xii.  23.")  Yr  oeddynt  yn 
credu  hyn  ar  dystiolaeth  eraill,  heb  erioed  weled  yr  un  o'i 
wyrthiau  eu  hunain,  mwy  nag  yr  ydym  ninau  wedi  eu 
gweled,  ac  nid  oedd  arnynt  gywilydd  ei  arddel  a'i  gyffesu 
yn  gylioeddus,  yn  ngŵydd  dynion,  ar  hyd  hcolydd  Caper- 
}iaum,  er  fod  blaenoriaid  y  genedl  yn  liaeru  mai  twyllwr  a 
chablwr  ydoedd.  Mao  yn  ymddangos  na  wnaeth  yr  lesu 
ar  y  dechreu  un  sylw  o'u  cais,  ond  cerddai  yn  mlaen  heb 
gymeryd  arno  eu  clywed  ;  ac  felly  yr  ydoedd  yn  profì  eu 
ffydd  a'u  taerineb,  rywbeth  yn  debyg  fel  y  gwnaeth  â'r 
wraig  o  Ganaan  ar  ol  hyn.  (Math.  xv.  23.)  Ond  yn  Ue 
digaloni  yn  ngwyneb  ei  ddistawrwydd,  y  maent  yn  parliâu 
i'w  ddilyn  trwy  yr  heolydd,  dan  ♦*  lefain  "  am  drugaredd. 
Ac  y  mae  eu  taerineb  a'u  dyfalbarhâd  yn  esiampl  i  ninau. 
**  Efe  a  ddywedodd  hefyd  ddameg  wrthynt,  fod  yn  rhaid 
gweddio  yn  wastad  ac  heb  ddiffygio."     (Luc  xviii.  1.) 

"Ac  wedi  iddo  ddyfod  i'r  íy," — sef  i'r  tỳ  Ue  y  cartrefai  yn 
Capernaum,  "y  deillion  a  ddaethant  ato:  a'rlem  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  A  ydych  chwi  yn  credu,"  mewn  gwirionedd,  "  y 
yaUaffi  wneuthur  hyn  ?"  Byddai  y  proffwydi  a'r  apostolion 
yn  gofalu  am  roddi  ar  ddeall  mai  nid  trwy  eu  nertli  eu  hun- 
ain  y  cyílawnent  eu  g^'s^rthiau.  (Act.  iii.  12.)  Ond  y  mae 
Crist  yma  yn  gofyn  i'r  deillion,  nid  a  oeddynt  yn  credu  y 
gallai  cfe  Iwyddo  gyda  Duw  i  gael  eu  golwg  iddynt,  ond  a 
oeddynt  yn  credu  y  galîai  efe  ei  hun  agoryd  eu  llygaid  ?  Ni 
byddai  efe  byth  yn  ýmofyn  am  uurhyw  deilyngdod  na 
haeddiant,  yn  y  rhai  a  ddeuaut  ato  i  geisio  bendithion,  nao 
yn  gwneuthur  unrhyw  ymholiad  yn  nghylch  eu  cymeriad 
blaenorol.  Ffydd  oedd  yr  unig  beth  a  ofynai  ynddynt ;  yr 
ocdd  yn  rhaid  caol  hono ;  a  dyma  yn  unig  sydd  cisiou  i 
gael  iechydwriacth  enaid  ganddo.  Yr  oodd  gan  y  deillion 
hyn  ffydd  i  gael  iachàd ;  canys  pan  ofynodd  yr  Icsu  iddynt, 
A  ooddynt  yn  credu  y  gallai  efe  agoryd  cu  llygaid  ?  *'  Hwy  a 
ddÿwedasant  wrtho,  Ydi/m,  Arglwÿdd."  Nid  oosyr  amheuaeth 


RHODDI  EU  GOLWG  I  DDAU  DDEILLION.        191 

leiaf  ar  eîn  meddyliau  yn  nghylch  hyny.  '•  Yna  cyfijrdd- 
odd  efe  â\i  Ih/ffaid  hictj."  Yr  ydym  yn  darllen  iddo  ar  ach- 
lysuron  eraiU  ddefnyddio  dwfr  ei  enau,  (Marc  viii.  23),  a 
chlai  a  phoeryn  (loan  ix.  6,  7),  wrth  agoryd  llygaid  y  deill- 
ion ;  nid  am  fod  unrhyw  rinwedd  naturiol  yn  y  pethau  hyny 
i  roddi  golwg  i'r  dall ;  ond  i'r  dyben  o  gynorthwj'o  a  chryf- 
hâu  ffydd  wan  y  deillion.  Ond  jTna  ni  ddefuyddiodd  un- 
rhyw  foddion,  heblaw  cyffwrdd  ú'u  llygaid,  a  dywedyd,  "  Yn 
nl  eich  ffydd  hyddcd  i  chwi."  Mae  y  goiriau  hyn  yn  dangos 
y  berthynas  sydd  rhwng  ffydd  a  bendith.  Y  mae  yn  rhaid 
cael  ffydd  cyn  y  ceir  bendith  (lago  i.  C,  7.) ;  ac  yn  ol  maint 
y  ffydd  y  bydd  maint  y  fendith.  "  Ffydd  yw  y  piser  sydd 
yn  cael  ei  gollwng  i  waered  i  ffynon  gras  Duw,"  medd 
Trench,  "  hcb  yr  hon  nis  gall  dyn  byth  dynu  dwfr  y  bywyd 
0  ffynhonau  iechj-dwriaeth." 

*' A'u  llygaid  a  agorwyd:  à'r  lesu  a  orchymynodd  iddynt 
trwy  fwgwth,  gan  ddywedyd,  Gwelwch  nas  gwypo  neb."  Rhodd- 
wyd  yr  un  gorchymyn  i  Jairus  hcfyd.  Mae  yn  debyg  fod 
yr  lesu  yn  gwahardd  i'w  wyrtliiau  gael  eu  gwneud  yn  hys- 
bys,  naill  ai  rhag  cynhj'rfu  llid  a  chenfigen  ei  elj'nion ;  neu 
rhag  rhoddi  achlysur  i'r  bobl  i'w  gyhoeddi  yn  fi*enin,  gan 
eu  bod  yn  tybied  mai  Tywysog  tymhorol  oedd  y  Messiah  i 
fod  (loan  vi.  14,  15.) ;  neu  ynte  rhag  peri  i  dorféydd  rhy 
liosog  ymdyru  ato  i  geisio  iachâd,  nes  peri  anghyfleusdra 
a  rhwystr  iddo.  (Marc  i.  45.)  Ond  troseddu  gorchymyn 
yr  lesu  a  wnaeth  y  dynión  hyn ;  canys  "  wedi  iddyntymado, 
hwy  a'i  clodforasant  ef  trwy  yr  holl  idad  hono."  Y  mae  yn 
anhawdd  eu  beio  yn  llym  am  eu  hanufudd-dod,  gan  fod  eu 
llawenydd,  eu  diolchgarwch,  a'u  cariad  mor  fawr  fel  yr 
oeddyut  yn  methu  bod  yn  ddistaw.  Ar  yr  un  pryd  yr 
oeddynt  yn  gwneuthur  ar  fai  wrth  gyhoeddi  y  wyrth  yn 
groes  i  orchymyn  Crist,  er  mai  diolchgarwch  eu  calonau 
oedd  yn  eu  cymhell  i  wncud  hyny ;  oblegid  ei  air  ef  sydd  i 
fod  yn  rhëol  i  ni  yn  mhobpeth.  "  Wele,  gwrando  sydd 
well  nag  aberth  ;  ac  ufuddhâu  na  brasder  hyrddod." 
(1  Sam.  XV.  22.) 


192  PORTHI  pum'  mil  yn  yr  anialwch. 

xvn. 

PORTHI  PUM'  MIL  YN  YE  ANIALWCH. 

*'  Ac  wedi  gorchymyn  Vr  torfèydd  eistedd  ar  y  gwelltglas,  a  chymeryd 
y  puTii^  torth,  cür  ddau  hysgodyn  cfe  a  edrychodd  ifynu  tuoW  nef,  ac  a 
fendithiodd,  ac  a  dorrodd,  ac  a  roddes  y  tortìiau  i'r  dysgyhlion,  a'r 
dysgyblion  iW  torjëydd.  Â  hirynt  oll  a  fwyttasant,  ac  a  gawsant  eu 
digon:  ac  a  godasMit  dr  briw-fwyd  oedd  y^ngweddill,  ddeuddeg  baa- 
gedaid  yn  llawny    Math.  xiv.  19,  20. 

[Marc  vi.  35 — 44;    Luc  ix.  12—17 ;   Ioan  vi.  5—14.] 

HoN  yw  yr  unig  un  o  wyrthiau  yr  Arglwydd  lesu  sydd  yn 
cacl  ei  liadrodd  gan  bob  un  o'r  pedwar  Efengylwr.  Arwydda 
liyn  fod  rliyw  bwys  neillduol  yn  perthyn  i'r  wyrth  fawr 
hon.  Cyflawnwyd  hi  mewn  lle  anghyfanedd,  yn  Galilea, 
gerllaw  dinas  Bcthsaida-Julias,  oddeutu  y  tnjdi/dd  Pasg 
wedi  i'r  lesu  ddechrcu  ar  ei  wcinidogaeth  gyhoeddus.  Yn 
wir,  y  mae  amryw  esbonwyr  gaUuog  yn  baruu,  mai  y  diwr- 
nod  yr  oedd  Oen  y  Pasg  yn  cael  ei  Ladd,  yn  y  deml  yn  Jeru- 
ealem,  y  darfu  i  "  Oen  Duw,"  roddi  yr  amlygiad  hwn  o'i 
ogoniant,  a  datguddio  ei  hun  fel  aivdwr  cìjnhaliaeth,  trwy 
borthi  miloedd  yn  yr  anialwch  â'r  bara  a  ddarparesid  gan- 
ddo  ef  ei  hun,  mewn  modd  gwyrthioL  Yr  oedd  yr  lesu 
wedi  gadael  Capernaum,  ac  wedi  croesi  mòr  Galilea,  i'r 
difiaethwch  ocdd  yn  agos  i  beu  uchaf  y  llyn,  yr  ochr  ddwy- 
reiniol  iddo,  er  mwyn  caol  ychydig  o  scibiant  a  gorphwys- 
dra ;  a  chacl  cyfleusdra  i  addysgu  ei  ddysgybUon,  ar  eu 
penau  eu  hunain,  i'r  dyben  o'u  cymhwyso  yn  mhellach  i'r 
gwaith  mawr  a  phwysig  ocdd  ganddo  iddynt.  "  Ac  efc  a 
ddi/wedodd  tcrthijnt,  Dcuwch  cìch  hunam  i  le  anr/hi/fancdd  o'r 
neilldu,  a  gorphwi/swch  cncyd.  Canys  llawcr  ocddyn  dijfod  ac 
yn  myned,  fel  nad  ocddynt  yn  cacl  cnyd  cymaint  ag  ifwyta.  A 
hwy  a  aethant  i  le  anghyfanedd  mewn  llong  o'r  nciUdu."  (Maro 
vi.  81,  82.)    Dneth  y  boblocdd  i  wybod  yn  fuan  i  ba  lo  yr 


poRTin  pum'  mil  yn  yr  anialwch.  193 

ydoedd  wedi  myned,  a  daethant  ato  yn  Uuoedd,  gan  ddwyn 
eu  cleifion  gyda  hwynt.  Ond  er  fod  eu  dyfodiad  ato  yn 
dyrysu  amcan  ei  fynediad  i'r  diíîaethwch  ;  ac  er  cymaint 
o  eisieu  gorphwys  oedd  ar  ei  natur,  eto,  yn  lle  digio  wrth- 
ynt,  a'u  ceryddu,  am  ddyfod  felly  ar  ei  ol,  i'w  aflon^'ddu 
yn  ei  neillduedd,  "  efe  a  dosturiodd  icrthynt,  ac  a'u  derhyniodd 
liuynt,  ac  a  lefarodd  wrthynt  am  deymas  Ddiiw,  ac  a  iachàodd 
y  rhai  oedd  arnynt  eisieu  eu  hiachâu."  Wedi  i'r  dydd  dde- 
chreu  hwyrhâu  y  mae  y  dysgybhon  yn  dyfod  ato,  gan 
ddywedyd,  "  Y  lle  sydd  anghyfanedd,  a'r  awr  a  aeth  weithian 
heibio ;  gollwng  y  dyrfa  ymaith,  fel  yr  elont  i'r  pentrefì,  ac  y 
prynont  iddynt  fwyd.  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrthynt,  Nid 
rhaid  iddynt  fyned  ymaith:  rhoddwch  chwi  iddynt  heth  i'w 
fwyta."  Ond  ebe  efe  wrth  Phylip,  "  O  ha  le  y  prynwn  ni 
fara,fel  y  caŷ'o  y  rhai  hyn  fwyta.  (A  hyn  a  dlywedodd  efe 
i'w  brofi  ef:  canys  efe  a  wyddai  beth  yr  oedd  efe  ar  fedr  ei 
uneuthur.)"  Gwyddai  yr  lesu  pa  mor  wan  oedd  ffydd 
Phylip  ;  ond  j'r  ydoedd  am  roddi  cyfleusdra  i  Phyhp  ei  hun 
i  wybod  hyny.  Yr  oedd  Phylip  yn  gwybod  fod  yr  Arglwydd 
wedi  porthi  yr  Israeliaid,  am  ddeugain  mlynedd,  â  manna 
yn  yr  anialwch  ;  ac  yr  ydoedd  wedi  gweled  yr  lesu  yn  troi 
y  dwfr  yn  win  ;  ac  yn  gwneud  llawer  o  wyrthiau  eraill ; 
a  dylasai  wybod  fod  yr  hwn  a  welsai  y  pryduawn  hwnw 
yn  iachâa  y  cleifion  oeddynt  yu  y  dyrfa,  mewn  modd 
gwyrthiol;  yn  alluog  hefyd  i  borthi  y  dyrfa,  trwy  wyrth; 
ond  ni  ddycliymygodd  am  y  fath  beth  ;  ac  felly  efe  a  ateb- 
odd,  "  Owerth  dau  can'  ceiniog  o  fara  (tua  chwe'  phunt  o'n 
harian  ni)  nid  yw  ddigon  iddynt  hu-y,"  &c.  '  Edrychwch  pa 
sawl  torth  sydd  i'w  cael  yma,'  ebe  yr  lesu :  "  Un  o'i  ddysgyhU 
ion  a  ddywedodd  irrthn  ;  Andreas,  brawd  Simon  Pedr,  y  niae 
yma  ryw  fachyenyn,"  y^eäì  dyfod  o  un  o'r  peutrefi  yua  i  werthu 
bwyd,  "  a  chanddo  hum'  torth  haidd,  a  dau  hysgodyn  :  ond 
heth  yw  hyny  rhwng  cynifer  ?"  *  Prynwch  y  rhai  hyny,  gau  y 
bachgenyn,'  ebe  yr  lesu,  *  a  dygwch  hwynt  yma  i  mi.'  Peth 
anhawdd  iawn  yw  cadw  tyrfa  fawr  mewn  trefu,  yu  enwedig 
pan  fyddo  bwyd  yn  cael  ei  ranu.  Y  mae  y  naill  yn  dueddoi 


194         PORTHI  PUM  MIL  YN  YR  ANIALWCH. 

iawu  o  ymwtliio  ar  draws  y  llall,  mewn  amgylchiadau  felly. 
Ond  i  ragflaenu  pob  annhrefn  a  chythrwfl,  y  mae  yr  lesu  yn 
gorchymyn  i'r  bobloedd  eistedd  yn  fyrddeidiau,  ar  y  glas- 
wellt,  fel  y  byddai  j-n  hawdd  i'r  dysgyblion  di-amwy  trwy- 
ddjmt,  i  ranu  y  bwyd,  ac  fel  na  byddai  i  neb  gael  ei  esgeu- 
luso,  nac  i'r  gwragedd  a'r  plant,  a'r  rhai  gwanaf  yn  y  dyrfa, 
gael  eu  gwasgu  a'u  llethu.  Golygfa  brydferth  ac  effeithiol 
oedd  gweled  y  miloedd,  ar  ddiwrnod  teg  yn  y  gwanwyn,  yn 
eistedd  ar  y  gwelltglas,  a  phob  Hygad  yn  craffu  ar  y  Gwar- 
edwr,  ac  yutau  yn  cymeryd  y  torthau  a'r  pysgod,  yn  eu 
golwg,  ac  yn  edrych  i  fynu  tua'r  nef,  ac  yn  bendithio,  yna 
yn  eu  tori,  ac  yn  eu  rhanu  i'r  dysgybHon,  a'r  dysgybHon 
i'r  torfëydd.  Gadewch  i  ni  yn  bresenol  edrych  ar  rai  o'r 
pethau  a  ddysgir  i  ni  trwy  y  wyrth  fawr  hon : — 

I.  Mae  y  wyrth  yma  yn  dangos  gofal  Crist  am  anghenion 
TYMHOROL  DYNiON.  Gwrthododd  droi  y  cerrig  3'n  fara,  ar 
gais  Satan,  i  ddiwallu  ei  anghenion  ei  hun  yn  yr  anialwch ; 
ond  yma  y  mae  yn  gwneud  gwyrth  i  ddiwaUu  anghenion 
ei  wrandawyr.  Yr  ydoedd  wedi  bod  yn  portlii  eu  hen- 
eidiau  a  gwirioueddîiu  ysbrydol,  ac  jn  awr,  ar  ddiwedd 
yr  oedfa,  y  mae  yn  portlii  eu  cyrff  â  bara  a  physgod. 
Dangosai  yn  y  weithred  hon  fod  ganddo  ofal  am  gyrff 
dynion,  yn  gystal  â'u  heneidiau.  Yr  oedd  y  wyrth  hon 
yn  gyflawniad  o'r  addewid  hono  o'i  eiddo,  '*  Ceisiwch  yn 
gyntaf  deja-nas  Dduw,  a'i  gyfiawnder  ef ;  a'r  hoU  bcthau 
hyu  a  roddir  i  chwi  yn  ychwaneg."  (Math.  vi.  83.)  Yr 
oedd  y  dyrfa  fawr  hon  wedi  dyfod  ar  ol  yr  Icsu  i'r  anialwch, 
i'r  dybcn  0  glywed  geiriau  bywyd  tragywyddol ;  ac  nid 
oeddynt  yn  gofahi  ond  ychydig,  ar  hyny  0  bryd,  beth  a 
fwytaent,  na  pha  beth  a  yfeut ;  ac  fclly  gan  cu  bod,  y  pryd 
hwnw,  yn  ceisio  yu  giintaf  deyruas  Dduw,  y  mae  Crist,  yu 
ol  oi  addewid,  yn  rhoddi  pethau  y  bywyd  hwn  yn  ychwaneg 
iddynt.  Y  mae  yr  Arglwydd  yn  fyuych  clo  yn  daugos  gofal 
ueillduol  am  y  rhai  sydd  yn  myncd  ar  ei  ol  i'r  aninlwch, 
trwy  wynebu  anfautcision  a  chollcdion  tymhorol,  er  ci  fwyu 
çf  a'r  efcngyl.    Fe  ddyjni  y  gofal  a  ddaugoswyd  ganddo  y 


POBTHI  pum'  mil  yn  yr  anulwoh.  195 

pryd  hwn,  ac  ar  achlysuron  eraill,  am  anghenion  tymhorol 
dynion,  ein  dysgu  i  ymddiried  ynddo,  a'i  efelychu.  1. 
Dysgwn  ymddiried  yn  ei  ofal  rhayluniaethol.  Y  mae  efe  yn 
alluog  i'n  porthi  a'n  diwallu,  hyd  yn  nod  yn  yr  anialwch, 
neu  mewn  amgylchiadau  pan  na  hyddo  un  íìbrdd  o  wared- 
igaeth  yn  ymddangos  i'n  golwg  ni.  A  phan  na  hyddo  hwyd 
yn  y  cwphwrdd,  uac  arian  yn  y  llogell,  dyna  yr  amser  i 
ddangos  faint  o  hyder  sydd  genym  yn  ngofal  rhaghiniaeth  y 
nef.  Pan  ofynwyd  i  uu  o'r  ddwy  fil  Anghydffurfwyr,  l)eth 
fyddai  ganddo  tuag  at  gynal  ei  deuhi  Ihosog,  os  ymadawai 
â'i  fywiolaeth  gysurus,  yn  hytrach  na  thramgwyddo  ei  gyd- 
wybod  trwy  ymostwng  i  ddeddf  orthrymus  unffurílaetJi,  efe 
a  atebodd,  gan  ddywedyd,  "  Ehaid  i  ni  ymdrechu  hyw  oreu 
y  gallom  ar  y  chweched  beunod  o  Mathew  ;  nid  oes  geuyf 
fi  ddim  arall  i  ymddibynu  arno."  2.  Dysgwn  ddilyn  es- 
iampl  y  Gwaredwr,  trwy  ymdrechu  gwneuthur  daioni  i  gyrff 
yn  gystal  ag  i  eneidiau  dynion.  ♦*  Onid  dyma  yr  ympryd  a 
ddewisais  ? — Ouid  tori  dy  fara  i'r  newynog,  a  dwyn  o  honot 
y  crwydriaid  i  dv  ?  a  phan  welych  noeth  ei  ddilladu  ?"  &c. 
"  Eithr  os  bydd  brawd  neu  chwaer  yn  noeth,  ac  mewn 
eÌBÌeu  beuuyddiol  ymborth ;  a  dywedyd  o  un  o  honoch 
wrthynt,  Ewch  mewn  heddwch,  ymdwymnwch,  ac  ym- 
ddigouwch  ;  eto  heb  roddi  iddynt  angenrheidiau  y  corff; 
pa  les  fydd  ?"    (Esaiah  lviii.  6,  7 ;   lago  ii.  15,  16.) 

II.     MaE  YN  Y  WYRTH  HON  AMLYGIAD  EGLUR  O  ALLU  DWY'FOL 

Cbist.  Yr  oedd  eisieu  cymaint  o  alhi  i  gyflawni  y  wyrth 
hon  ag  oedd  eisieu  i  greu  byd ;  a'r  un  petli,  o  ran  hyny, 
idJo  ef  yw  creu  byd,  a  chreu  gwHtliyn.  Ond  y  mae  yn 
deilwng  o'n  sylw,  fod  eisieu  yr  uu  gallu  i  beri  i  un  grouyn 
0  ỳd  dyfu  i  fyuu  yu  driugain,  neu  yu  gant,  o  rouyuau,  ag 
oedd  eisieu  i  wueud  y  pum'  torth,  a'r  ddau  bysgodyn,  yn 
ddigou  i  ddiwallu  y  miloedd  yu  yr  auialwch.  Y  mae  llygad 
craff  yr  athronydd  yn  canfod  yr  hyhf  trydanawl,  sydd  yn 
ffurfio  y  mellt,  hyd  yn  nôd  yn  y  gwhthyn  gloyw,  sydd  yn 
dysgleirio  dan  belydrau  yr  haul,  ar  fore  teg  yn  yr  Iiáf ;  a'r 
uu  modd,  y  mae  llygad  ffydd  yn  gweled  galhi  dwyfol  yn 


196  PORTHI    PUM'    MIL    YN    YR   ANIALWCn. 

ngweithrediadau  cyffredin    rhagluniaetli,    gystal    ag   yn 
ngweithredoedd  nerthol  Crist. 

in.  MaE  y  WYRTH  HON  YN  DANGOS  GYMAINT  A  ALL  PETHAU 
BYCHAIN   ■WNEUD  O  DAN    FENDITH    CrIST.       Fc  fu  J  pum'  torth 

fechan  a'r  ddau  bysgodyn,  a  gariesid  i'r  anialwch  gan  fach- 
genyn,  yn  ddigon,  trwy  fendith  Crist,  i  ddiwallu  yr  holl  íil- 
oedd.  Ehyfeddwn  gymaint  o  ddefnydd  a  wnaeth  yr  lesu 
o  betliau  mor  fychain  a  distadl.  A'r  un  modd,  y  gall  rhy^y 
draetliodyn  bychan,  a  anfonir  i  dŷ  cymydog,  yn  llaw  plejit- 
yn,  neu  ryw  air  bychan  o  gynghor,  wneud  daioni  mawr  o  dan 
fendith  Crist.  Y  mae  y  ffaith,  mai  gan  fachgenyn,  yr  oedd 
yr  ymborth  ymà  wedi  ei  gario  i'r  anialwch,  yn  awgrymu  y 
gall  plant  wasanaethu  Crist,  a  bod  yn  ddefnyddiol  drosto. 
IV.  Mae  y  wyrth  yma  yn  ddangosiad  o'r  bendithion 
YSBRYDOL  SYDD  YN  NoHRiST.  Un  o  brif  ddybeuion  yr  lesu 
yn  y  wyrth  hon  oedd  egluro  ei  hun  fel  "  Bara  y  bywyd." 
Y  mae  dynolryw,  mewn  ystyr  ysbrydol,  fel  dyniou  newynog 
mewn  anialwch — y  maent  mewn  angen  a  thrueni,  ac  ni 
fedd  y  byd  yma  ddim  tuag  at  ddiwallu  eu  hangen.  Oud  y 
raae  y  wj^rth  lion  yn  dangos  : — 

1.  Cìjfaddasm-ìjdd  y  hendithion  sijdd  yn  NyJirist  ar  pijfer 
anglienion  y  hyd.  Y  mae  llawer  o  lysiau  na  thyfant  yn 
inhob  hinsawdd ;  ond  y  mae  ỳd  yn  beth  a  dyf  yn  mhob 
gwlad  ;  ac  y  mae  bara  yn  j'mborth  addas  i  hen  ac  ieuanc, 
tlawd  a  chyfoethog,  dysgedig  ac  auuysgedig.  Yr  oedd  yma 
wragedd  a  phlant,  yn  gystal  â  phum'  mil  o  wŷr,  yn  yx  an- 
ialwch  ;  ond  yr  oedd  yr  arlwy  a  ddarparodd  Crist,  yu  ber- 
íîaith  gyfaddas  i  bob  rhyw  ac  oedran  yn  y  d^^fa.  A'r  un 
raodd  am  y  bendithion  ysbrydol  sydd  ynddo. 

2.  Helaethrwydd  a  dif/onolnrydd,  darpariadau  fjras.  Fcl 
yr  oedd  y  lluniaeth  a  ddarpnrodd  Crist  yraa,  yn  llawer  mwy 
na  digon  i  ddiwallu  yr  holl  dyrfa  fawr,  fclly  hcfyd  y  mae  y 
bendithion  ysbrydol  sydd  ynddo,  yn  anfcidrol  ddigon  ar 
gyfcr  angen  mocsol  y  byd.  "  Rliyngodd  bodd  i'r  Tad  drigo 
0  bob  cyÜawnder  ynddo  ef."  (Col.  i.  19.) 

*•  Mae  ynddo  'n  trigo  bob  cyflawnder, 
Llou'd  gwagle  colledigaeth  dyu." 


PORTHI   pum'    MIL   YN   YE  AIíIALWCH.  197 

V.  Mae  y  wyrth  yn  abwyddo  fod  Cbist  yn  defnyddio  tx 

BOBL    YN    OFFEHYNAU   I   DDIWALLU    ANGIIENION   Y    BYD  : "  jF/ö 

a  roddes  y  torlhau  tr  dyscjijbUon,  aV  dysgijhlion  i'r  tor/ëydd." 
Darparwytl  yr  arlwy  gan  Grist  ei  liuu,  mewn  modd  gor- 
iiwchnaturiol,  oud  deínyddiodd  ei  ddysgyblion  i  ranu  yr 
ymborth.  A'r  un  modd,  y  mae  wedi  gwneud  iawn  eihunau, 
lieb  gymorth  neb ;  ond  y  mae  yn  dysgwyl  i'w  eglwys  yra- 
drechu  diwallu  y  byd  à  "  Bara  y  bywyd,"  trwy  wasgaru 
traethodau  crefyddol, — ac  anfon  cfengyl  i  baganiaid,  &c. 
Mae  hanes  y  dysgyblion,  yn  yr  amgylchiad  hwn,  yn  dysgu  i 
ni  beth  yw  dyledswydd  yr  eglwys  yii  ngwyueb  angen  y  byd. 

1.  (jTweddio  dros  y  byd :  "  Ac  wedi  ei  myned  hi  yn  hwyr, 
daeth  ei  ddysgyblion  ato,  gan  ddywedyd,  Y  lle  sydd  aughyf- 
ancdd,  a'r  awr  a  aeth  weithian  heibio  :  goUwng  y  dyrfa 
ymaith,  fel  yr  elout  i'r  pentreíi,  ac  y  pryuout  iddynt  fwyd." 
Bydded  i  uinau  fyued  ag  angeu  ysbrydol  y  byd  at  Grist  yu 
ein  gweddíau. 

2.  Teimlo  ein  ìianallu  cin  hunain  i  ddiwallu  anghenion  y 
byd.  "Ehoddwch  chwi  iddynt  beth  i'w  fwyta,"  ebe  yr 
lesu.  Teimlai  y  dysgybliou  eu  huuain  yn  hoUol  analluog 
i  gyflawni  y  gorchymyn  hwn,  ac  am  hyny,  *'  hvcy  a  ddywed- 
asant  wrtho,  Nid  oes  yenym  ni  yma  ond  pum'  torth  a  dau  hysg- 
odyn."  Ond  trwy  gyunorthwy  Crist  galluogwyd  hwynt  i 
gyflawni  y  gorchymyn  i'r  llythyren.    Bhaid  i  ninau  deimlo 

■  ein  gwendid.  "  Hebof  fi,"  ebo  Crist,  "  ni  ellwch  chwi 
wneuthur  dim."  (loan  xv.  5.)  Ond  trwy  ei  gymortli  ef 
gallwn  wneuthur  pob  petB  a  orchymyuir  ganddo.  (Phil. 
iv.  13.) 

8.  Dwyn  y  pethau  sydd  genym  at  Grist  i'w  bendithio:  "  Ac 
efe  a  ddywedodd,  Dygwch  hwynt  yma  i  mi."  ^wn  â'r  traeth- 
odau,  y  pregethau,  a'r  cyughorion,  &c.,  at  Grist,  i  gael  ei 
fenditli  arnynt ;  ac  yua  gall  y  pethau  mwyaf  distadl  wneud 
lles  mawr.     "  Duw  a  roddes  y  cynydd."    (1  Cor.  iii.  6.) 

4.  Rhanu  "  Bara  y  bywyd  "  i  eraill,  yn  gyslal  ag  ymhorthi 
amo  ein  hunain.  Gallwn  wneuthur  hyuy  trwy  addysgu  a 
chynghori ;  a  thrwy  ddanfon  "  gaii-  y  bywyd,"  i'r  miliwuau 
a  ddifcthii-  o  eisieu  gwybodaeth. 


198  PORTHi  pum'  mil  yn  yr  anialwch. 

VI.  Mae  y  wyrth  yn  arwyddo  fod  y  rhai  sydd  yn  oyfranu 

BENDITHION    I    ERAILIi    YN    SIOR    O    FOD    AR    EU   HENNILL    WRTH 

WNEUTHüR  hyny:  "  u  hwì/  a  godasant  o'r  bríw-/uyd  oedd  yn 
ngweddill  ddeuddeg  basgedaid  yn  llawnJ"  Mae  yn  ymddangos 
i'r  dysgyblion  brynn  y  tortlian  a'r  pysgod,  gan  y  bacbgen- 
yn,  â'u  hariau  eu  liunain ;  ac  iddynt  eu  rboddi  yn  ewyllys- 
gar,  ar  gais  yr  lesu,  i'w  rbanu  rbwng  y  dyrfa  newynog. 
Oud  ni  buout  ar  eu  coUed^  canys  yr  oedd  yma  fwy  i  bob  un 
o'r  dysgyblion,  yn  y  diwedd,  nag  oedd  ganddynt  liiyngddynt 
oU  yn  y  dechreu.  Dyma  gyflawniad  tarawiadol  o'r  addewid 
hono,  "  Ehyw  un  a  wasgar  ei  dda,  ac  efe  a  chwanegir 
iddo."  (Diar.  xi.  24.)  Mynych  iawn  y  mae  yr  Arglwydd 
eto,  yn  bendithio  yn  ei  ragluniaeth,  mewn  mocld  amlwg  a 
neillduol  iawn,  y  rhai  sydd  "yn  gwasgaru,  ac  yn  rhoddi 
ir  tlodion,"  ac  yn  haelionus  tuag  at  ei  achos  ef.  A'r  un 
mjdd  rnewn  pcthau  ysbrydol.  Wrth  ymdrechu  gwneuthur 
daioni  i  craill,  byddwn  yn  sicr  o  gael  lles  i  ni  ein  himain. 
Gan  hyny,  "  yn  gwneuthur  daioni  na  ddiogwn  :  canys  yn 
ei  iawn  bryd  y  medwn,  oni  ddiíi'ygiwn.  Am  hyny  tra  yr 
ydym  yn  cael  amser  cyfaddas,  gwnawn  dda  i  bawb,  ond  yn 
enwedig  i'r  rhai  sydd  o  deuhi  y  ffydd."    (Gal.  vi.  9,  10.) 


TB   lÊSU    YN    RHODIO    AR   Y    MOR.  199 

XVIII. 

YE  lESU  YN  RHODIO  AR  Y  MOR. 

"  Ac  yn  y  hedioaredd  wylfa  dr  nos  yr  aeth  yr  lesu  atynf,  gan  rodio 
ar  y  môr.  A  phan  welodd  y  dysgyblion  e/  yn  rhodio  ar  y  mór,  dy- 
chrynaaant,  gan  ddywedyd,  Drychiolaeth  ydyw.  A  hwy  a  waeddasant 
rhag  ofn.  Ac  yn  y  man  y  Uefarodd  yr  lesii  icrthynt,  gan  ddywedyd, 
Cymerwch  gysiir :  myfi  ydyw  ;  nac  ofmoch,"  <ùc.  Matu.  xiv.  22 — 33- 
[Gwel  hefyd  Marcvì.  45—22;  Ioan  vi.  14-21.] 

Yr  ydym  eisoes  wedi  gweled  yr  lesu  yn  cyflawni  uu  o'i 
wyrthiau  rhyfeddaf  ar  fòr  Galilea.  Yn  y  wyrth  hono  ni 
a'i  gwelsom  yn  cyfodi  yn  dawel  o'i  gwsg,  yn  nghanol  y  dym- 
hestl,  ac  hcb  unrhyw  draffertli  na  gorche.st  yn  tawelu  yr 
eigion  cynhyrfas  mewn  momeut  â'i  air.  Ond  yn  y  wyrth 
lion,  yr  ydym  yn  ei  ganfod  yn  amlygu  ei  alhi  dwyfol  trwy 
rodio  ar  y  dyfroedd,  a  hyny  mor  rhwydd  a  hamddenol  ag 
y  rhodia  boneddwr  yn  mhHth  y  blodau  yu  ei  ardd, — ac  y 
mae  yn  gwneuthur  hyny  hefyd,  nid  ar  ddiwruod  teg,  tawel.j 
pan  oedd  gwyneb  y  môr  yn  llyfn  fel  gwydr  gloyw,  ond  arl 
noswaith  ystormus,  pan  oedd  y  môr  yn  rhuo  ac  jti  terfysgu,! 
a'i  wyneb  wcdi  ei  orchuddio  gan  dònau  chwyddedig  a  by- 
gythiol.  Wedi  i'r  lesu  borthi  y  miloedd,  à'r  pum'  torth 
a'r  ddau  bysgodyn,  y  mae  y  bobl,  ar  ol  gweled  yr  arwydd 
hwn  a  wnaethid  ganddo,  yn  dechreu  son  am  ei  gipio  i'w 
wneuthur  yn  frenin.  Meddylient  y  gwnai  frenin  heb  ei 
fath — y  gallai  gynal  byddin  o  filwyr  yn  hollol  ddidraul ;  ac 
mai  peth  eithaf  rhwydd  i  un  oedd  yn  meddu  y  fath  aUu 
gwyrthiol  fyddai  gorchfj'gu  eu  gelynion,  a'u  gwaredu  oddi- 
wrth  iau  y  Rhufeiniaid.  Ond  yr  oedd  syniadau  y  bobl  hyn 
yn  hoUol  gyfeiliornus  am  natur  teyrnas  y  Messiah  ;  ac  am 
byny,  yn  lle  gadael  iddynt  eigyhoeddiynfrenin,  "ynÿfan 
y  gyrrodd  yr  lesu  ei  ddysgyhìion  ifyned  Vr  llong,  ac  ifyned  ir 
làn  arall  o'i  flaen  ef,  tra  fyddai  efe  yn  golhcng  y  torféydd 


200  YR   lESÜ    YN   HHODIO   AR   Y   MOB. 

ymaith."  Dywed  Marc  mai  Bethsaida,  ger  llaw  Capernaum,* 
oedd  y  lle  neillduol  ar  y  làn  arall,  y  cyfarwyddodd  yr  lesu 
hwynt  i  liwylio  iddo.  Mae  dweyd  iddo  eu  fj>jrm  ymaith,  yn 
arwyddo  eu  bod  braidd  yn  anfoddlawn  i  gychwyn,  wrthynt 
eu  hunain,  gan  adael  eu  Hathraw  ar  ol ;  ac  y  mae  yn  deb- 
ygol  hefyd  eu  bod  yn  hwyrfrydig  i  ymadael  am  eu  bod  yn 
hofn  clywed  y  bobl  yn  son  am  wneuthur  yr  lesu  yn  frenin, 
ac  yn  awyddus  i'w  weled  yn  gosod  i  fynu  deyrnas  dymhor- 
ol  yn  y  byd.  Tybient  fod  yr  adeg  bwysig  a  hir  ddysgwyl- 
iasid  ganddynt,  o'r  diwedd  wcdi  dyfod.  Ond  er  eu  dirfawr 
siomedigaeth,  y  mae  yr  lesu  yn  gorcliymyu  iddynt  gychwyn 
ymaith  yn  y  llong  yn  ddioed ;  ac  y  mae  yn  deilwng  o'n 
sylw,  iddynt  ufuddhàu  yn  y  fan,  er  mor  groes  oedd  hyny 
i-w  teimladau.  Wedi  iddynt  ymadael,  y  mae  yr  lesu  yn 
goUwug  y  torfëydd  ymaith  gyda  gweddi  neu  gynghor.  Fel 
yr  oedd  cysgodau  yr  hwyr  yn  ymdaenu,  gwelid  y  miloedd 
yn  ymwasgaru,  ac  yn  cyfeirio  yn  finteioedd  tua'r  gwahanol 
bentrefi,  ar  yr  ochr  ddwyreiniol  i'r  mòr,  dan  ymddyddan 
â'u  güydd  am  y  bregeth  a  wrandawsent,  ac  yu  enwedig  am 
y  wyrth  ryfcdd  ar  ddiwedd  yr  oedfa.  Hwyliai  y  dysgybHon 
hwythau,  yu  araf  gyda'r  h\n  nes  yr  aeth  hi  yn  nos  dywyll, 
gan  ddisgwyl  i'r  lesu  ddyfod  atynt.  (loan  vi.  17.)  Ond  yn 
lle  hyny,  efe  a  esgynodd  i'r  mynydd  wrtho  ei  hun  i  weddio. 
Yr  ydoedd  Avedi  bod  yn  llafurio  yn  galed  trwy  y  dydd,  ac 
y  mac  yn  ddiamheu  ei  fod  yn  teimlo  yn  flin  a  Uuddcdig 
crbyn  yr  hwyr ;  ond  er  hyuy,  dyma  fo  min  nos,  yn  lle 
myned  i  chwilio  am  lety  i  orphwys,  yn  esgyn  i'r  mynydd  i 
ddal  cymuudeb  dirgelaidd  â'i  Dad  mewn  gweddi.  Y  mae 
yn  ddyledswydd  arnom  ninau  ddilyn  ei  esiampl  yn  hyn, 
trwy  wcdd'io  Uawer  yn  y  dirgcl.  (Math.  vi.  6.)  McddyUwn 
am  dano  cf,  yn  nghauol  ci  holl  lafiir,  yn  colli  ci  gysgu  y  nos, 
ac  yn  codi  yn  blygciuiol  iawn,  i  fyned  allan  o'r  dref  i  le 
aughyfaneddi  weddio,  cyn  dechreuar  waith  ydydd.  (Marc 
i.  85.)  Pa  faiut  mwy  o  angcn  gwcddio  yn  y  dirgel  sydd 
arnom  ni,  bcchaduriaid,  nag  oedd  aruo  ef,  y  "  Sanctaidd, 
y  Diddrwg,  a'r  Dihalog '?" 

•  5Iao  coflo  íod  BoUiBaida  u  Caiioruauiu  yn  yiiiyl  ou  RÌlyiUl,  yn  symud  yr  angby- 
•ondob  ymddaDtfOiiiftdol  rbwng  Marc  a  loau.    Cyai.  Maro  vl.  40,  a  lunu  vi.  17. 


YR   lESU    YN    RHODIO    AR    Y   MOR.  201 

Ond  tra  yr  oedd  yr  lesu  ar  y  mynydd  yn  gweddio,  yi 
oedd  y  dysgyblion  druain  mewn  tymhestl  fawr  ar  y  môr. 
"  A'r  llon(j  oedd  weithian  yn  v(jhanol  y  môr,  yn  drallodus  gan 
dònau:  canys  ywynttjwrthwynebus  ydoedd.'^  Meddyliwch 
IJwy  oedd  yn  y  Uong  hono  ar  fôr  Tiberias,  yii  cael  eu  nuchio 
a'u  curo  gan  y  tònau  (îynddemog.  Yr  oedd  yr  lesu  wedi 
gollwng  y  torfëydd  ymaith  yn  dangnefeddus  a  dedwydd ;  ao 
y  mae  yn  debygol  eu  bod  hwy  wedi  cyrhaedd  yn  ddyogel 
i'w  Uetyáu,  neu  eu  cartrefi,  heb  i'r  storm  eu  goddiweddyd. 
O'r  holl  filoedd  a  fuasent  yn  gwrando  ar  yr  lesu,  y  pryd- 
nawn  hwnw,  ei  ddysgyblion  yn  unig  sydd  yn  gorfod  ym- 
iladd  á'r  dymhestl.  A'r  un  modd  yn  fynych  eto  ;  y  mae  pobl 
yr  Arglwydd,  ac  anwyliaid  y  uefocdd,  yn  aml  yn  cyfarfod 
â  mwy  p  ofidiau  a  phrofedigaethau  na  dynion  eraiU. 
«(  Trwy  lawer  o  orthrymderau  y  mae  yn  rhaid  i  ni  fyned  i 
deyrnas  Dduw."  (Act.  xiv.  22.)  Ymddengys  i'r  dymhestl 
hon  gyfodi  nr  y  dysgyblion  yn  dra  sydyn  ac  annysgwyhad- 
wy.  Yr  oedd  hi  wedi  bod  yn  ddiwrnod  teg  a  hyfryd,  onide 
nis  galhisai  y  torfëydd  eistedd  mor  gysurus  ar  y  glaswellt, 
yn  yr  anialwch,  i  gyfranogi  o'r  arlwy  wyrthiol  a  ddarpar- 
odd  y  Gwaredwr  iddynt.  Ac  yn  gyfifelyb  i  hyn,  y  mae 
stormydd  profedigaethau  yn  dyfod  yu  fynych  eto  pan  y 
byddwn  ni  yn  dysgwyl  lleiaf  am  danynt.  Byd  y  cyfnewid- 
iadau  a'r  siomedigaethau  yw  y  byd  presenol.  Gofalwn, 
gan  hyny,  am  fod  '*  angor  yr  enaid,"  sef  **  gobaith  da  trwy 
ras,"  genym  yn  Avastad  yn  barod  wrth  law  ;  canys  er  iddi 
fod  yn  dy wydd  teg  arnom  yn  awr,  ni  wyddom  jm  y  byd  pa 
mor  fuan  y  daw  hi  yn  dymhestl  flin.  Peth  arall  teilwng 
iawn  o  sylw,  mewn  cysylltiad  á'r  storm  hon  ar  for  GaUlea 
yw, — iddi  gyfarfod  á'r  dysgybhon  pan  oeddynt  ar  Iwybr 
dyledswydd ;  cauys  myned  dros  y  môr  mewn  ufudd-dod  i 
orchymyn  eu  ílarglwydd  yr  oeddynt,  ac  nid  ífoi  yn  groes  i 
air  yr  Arglwydd  fel  Jonah.  Y  mae  hyn  yn  dangos  yn  am- 
Iwg,  y  gall  y  dynion  goreu  gyfarfod  ag  afiwyddiant  a  gor- 
thrymderau,  pan  y  byddont  yny  man,  a  chyda'r  gwaith,  y 
mynai  Duw  iddynt  fod.   Ond  er  i'r  dysgyblion  gael  "  gwynt 


202  YB   IBSU  YN   BHODIO   AR   Y    MOK. 

gwrthwynebus,"  ni  throisant  yn  ol,  eithr  parhausant  i  ym- 
drechu  rhwyfo  yn  mlaen,  yn  erbyn  y  gwynt  a'r  tònau,  tua'r 
lle  yr  oedd  eu  Hathraw  wedi  gorchymyu  iddj'nt  fyned.  Ac 
yn  hyn  y  maent  yn  esiampl  i  ninau  ;  ni  ddylem  byth  droi 
yn  ol,  a  chilio  oddiar  Iwybr  dyledswydd,  pa  wrthwyneb- 
iadau  ac  anhawsderau  bynag  a'n  cyferfydd. 

Yr  oedd  yr  lesu  yn  rhagweled  y  storm  cyn  i'r  dysgybl- 
ion  gychwyn  ;  ond  er  hyny,  y  mae  yn  eu  hanfon  i'r  môr, 
wrthynt  eu  hunain,  i'r  dyben  o  brofi  en  ffydd,  a'u  parotoi 
ar  gyfer  yr  ystormydd  o  erledigaethau  yr  oedc^ut  i'w  gwyn- 
ebu,  ar  ol  iddo  ef  fyned  ymaith  oddiwrthynt  i'r  nef.  Yr 
ocddynt  wedi  bod  mewn  storm,  ar  fôr  Tiberias,  o'r  blaen  ; 
ond  yr  oedd  eu  Harglwydd  gyda  hwynt  yn  y  llong  y  tro 
hwnw.  Gwir  ei  fod  yn  cysgu ;  ond  yr  ydoedd  yn  y  cyrhaedd, 
fel  yr  oedd  yn  hawdd  iddynt  fyned  ato  yn  eu  cyfyngder  a'i 
ddeffro  ;  eithr  yn  awr  yr  ydoedd  yn  absenol  oddiwrthynt  yn 
eu  trallod.  Yr  oedd  efe  trwy  hyn,  am  eu  dysgu  i  rodio  wrth 
ffydd,  ac  nid  wrth  olwg ;  ac  iymddiried  ynddo  pan  y  byddai 
efe  yn  mhell  oddiwrthynt  o  ran  ei  bresenoldeb  corÔ'orol ; 
^  yr  oedd  efe  am  i'w  fifydd  fod,  nid  fel  yr  eiddew,  sydd  yn  rhy 
egwan  i  ymgynal  heb  gael  rhyw  wrthddrych  i  bwyso  arno, 
ond  fel  y  dderwen  gadarn  sydd  yn  tyfu  arni  ei  hun,  ac  yn 
alluog  i  wrthsefyll  ymosodiadau  y  tymhestloedd  ;  ac  am 
hyny,  y  mae  yn  eu  hanfon  i'r  môr  i  wynebu  y  perygl 
wrthynt  eu  hunain,  yn  debyg  fol  y  mae  yr  eryr,  er  ei  fod 
yu  ddiarhebol  ara  ei  dynerwch  tuag  at  ei  gywion,  yn 
chwahi  ei  nyth,  ac  yn  ysgwyd  ei  rai  bychaiu  ymaitli  oddiar 
ei  adenydd  i'r  gwagle,  er  mwyn  eu  dysgu  i  ddcfnyddio  eu 
hedyn  ac  ehedeg  eu  hunain.  (Deut.  xxxii.  11, 12.)*  Y  mae 
yr  Arglwydd  yn  fynych  eto  yn  profì  ffydd  ei  bobl,  trwy  eu 
gadael  megis  iddynt  eu  hunain  am  dymhor  mewn  profed- 
igaethau. 

Ond  er  nad  oedd  yr  lesu  gyda'i  ddysgyblion  yn  eu  oyf- 
yngdor,  eto  yr  oedd  efe  yn  y  mynydd  yn  raeddwl  ao  yn  cofio 
am  danynt,  ao  yn  gweddío  drostynt,  na  ddiffygiai  eu  ffydd 

*  Owel  "  TnneWt  ìJoitt  on  th»  iliraeUi,"  tudal.  280. 


YK   lESU   YN    RHODÍO    AR   Y   MOR.  203 

hwynt.  Os  na  chawsant  y  cysur  o  fwynhâu  ei  bresenoldeb 
a'i  gymdeithas  yn  y  lloug,  cawsant  eu  cacTw  mewn  atebiad 
i'w  weddi  rhag  suddo  i'r  dyfuder,  er  cymaint  eu  perygl.  "Ac 
efe  a'u  gwelai  hwynt  yií  flin  amynt  yn  rhwyfo,"  medd  Marc. 
'Nis  gallai  pellder  y  ffordd,  na  tliywyllwch  y  nos,  eu  cuddio 
o'i  olwg ;  ond  yr  oedd  ei  lygad  ef  yn  canfod  eu  trallod  a'u  per- 
iygl  oddiar  y  mynydd.  A'r  un  modd  eto.  Yr  oedd  ei  waith 
yn  myned  i'r  mynydd  i  weddío  dros  ei  ddysgyblion,  y  pryd 
hwn,  yn  rhyw  ragddangosiad  o'i  esgyniad  i'r  nef,  i  eiriol 
dros  ei  bobl,  sydd  mewn  ystorraydd  ar  fòr  tymhestlog  y 
byd  yma  ;  ac  y  mae  ei  lygad  ef  yn  edrych,  oddiar  fyuydd 
Síon,  ar  ofidiau  ei  bobl  yma  yn  myd  "y  cystudd  mawr." 
"  Gan  weled  y  gwelais  gystudd  fy  mhobl  sydd  yn  yr  Aifft," 
meddai  wrth  Moses  yn  y  berth.  (Exod.  iii.  7.)  "  Llygaid 
yr  Arglwydd  sydd  ar  y  cyfiawn :  a'i  glustiau  sydd  yn  agored 
i'w  llefain  hwynt."  (Salm  xxxiv.  15.) 

Y  mae  hanes  y  wyrth  hon  yn  awgrymu,  yn  mhellach,  fod 
yr  Arglwydd  yu  sicr  o  gysuro  ei  bobl  trwy  ddatguddio  ei 
Ìiun  iddynt,  a'u  gwaredu  o'u  gorthrymderau,  mewn  amser 
priodol.  Y  mae  yn  gwneud  hyny  yn  aml  mewn  íîordd  na 
ddychymygodd  ei  bobl  erioed  am  dani,  fel  yn  yr  amgylch- 
iad  rhyfedd  hwn  :  ^*  Ac  yn  y  bedwamld  wy1fa  o'r  nos  yr  aeth 
yr  lesH  alynt,  yan  rodio  ar  y  môr."  Y  fath  allu  a  gogoniant 
dwyfol  a  yraddysgleiriai  yn  y  wyrth  fawr  hon !  Cerddodd 
amryw  filltiroedd,  ar  warau  y  tònau  brigwyn,  a  hyny,  mor 
dawel  a  didrafl'erth  a  phe  buasai  palmant  o  adamant  dan 
ei  draed.  Dangosai  yn  amlwg  yn  hyn,  fod  y  pethau  sydd 
yn  peri  trallod  a  dychryn  i'w  bobl,  yn  hollol  o  dan  ei  awd- 
urdod  ef,  a  bod  ganddo  berfíaith  lywodraetli  ar  elfenau 
natur.  Y  mae  y  dysgybhon,  yn  nghanol  tywyllwch  y  nos, 
yn  gweled  rhyw  wrthddrych.  ar  hm  dyn,  yn  ymrithio  ger- 
llaw  iddynt,  ac  yn  rhodio  yn  dawel  tuag  atynt,  ar  wyneb 
.yr  eigion  oynhyrfus.  Mae  hon  yn  olygfa  mor  gyfírous  ac 
jannysgwyliadwy,  fel  y  mae  ymddangosiad  y  gwrthddrych 
hwn  yn  peri  Uawer  mwy  o  ddychryn  a  braw  iddynt  na'r  dym- 
hestl  ei  hunan  ;  canys  tybiasant  yn  y  fau  mai  drychiolaethy 


204  YR   lESU   YN   RHODIO   AR   Y  MOll. 

neu  ysbnjd  ydoedd, — ie,  credent  mai  ysbryd  y  dymhestl 
a  ymddangosai  iddyut,  neu  yr  ysbr^'d  hwnw  oedd  wedi 
cynbyrfu  yr  elfenau  a  cbodi  yr  ystorm.  "  A  Jncy  a  waedd' 
aMint  rhag  ofn."  Ond  pwy  oedd  y  gwrtbddi'ycb  y  darfu  i'r 
olwg  arno  eu  llenwi  â'r  fatb  arswyd  a  dycbryn,  ond  yr  bwn 
yr  oedd  ynddynt  y  dymuniadau  mwyaf  biraetblawn-  am  ei 
bresenoldeb  a'i  gymdeitbas,  y  noswaitb  bono.  Llawer 
gwaitb  y  dyv/edasent  wrtb  eu  gilydd,  pan  oedd  y  storm  yu 
curo  arnynt,  nes  y  teimlent  eu  buuain  mewn  dirfawr  ber- 
ygl,  "  0  na  buasai  efe  yma  gyda  ni !"  Ond  yn  awr,  pany 
daetb  atynt,  mewn  dull  mor  annysgwyliadwy,  yn  lle 
llawenbâu  wrtb  ei  weled  yn  dynesu,  y  maent  yn  gwaeddi 
Irbag  ei  ofn,  oberwydd  iddynt  fetbu  ei  adnabod.  Fel  byn, 
jy  mae  bonditbion  goreu  y  nefoedd  yn  fynycb  eto  yn  cael 
I  eu  camgymeryd  a'u  barswydo  gan  bobl  Dduw,  am  eu  bod 
f  yn  aml  yn  dyfod  yn  y  íîurf  o  gystuddiau  a  pbrofedigaetbau ; 
ac  y  mac  duwiolion  yn  peri  llawer  o  drallod  iddynt  eu  bun- 
ain,  fel  y  dysgyblion  yma,  trwy  eu  camesboniad  ar  orucb- 
wyliaetbau  yr  Arghyydd  tuag  atyut.  Fel  y  canodd  y  bardd 
Seisnig : — 

"  Let  us  be  patient !  Tliese  severe  afîlictions 
Not  from  tlie  ground  arise  ; 
But  of  tentimes  celestial  bcnedictions 
Assumc  tliis  dark  disguise. 

We  866  but  dimly  through  the  mists  and  vapouro, 

Amid  these  earthly  damps, 
What  seem  to  us  but  sad  funeral  tapcrs 

May  be  heaven's  distant  himps." 

Fel  byn  y  mao  y  dysgyblion  yn  camgymeryd  cu  Har- 
glwydd  a'u  Gwaredwr,  am  ryw  ddrycbiolaetb  ddycbrynllyd ; 
ond  y  mae  efe  yn  ddioed  yn  tawelu  eu  bofuau  trwy  liysbysu 
iddynt  pwy  ydoedd  :  '^  Ac  yn  y  man  y  lUJarDdd  yr  íesu  wrth- 
ynt,  ynn  ddi/wedyd,  Cymemch  (jymr :  myjì  ydyw  ;  nac  ofnwch." 
Yr  ocddynt  cisocs  wedi  cael  cymaiut  o  amlyp;iadau  o'i  gariad 
a'i  allu,  fel  yr  oedd  gwybod  mai  efo  ydocdd  yn  ddigon  i 
Bymud  eu  hofuau,  a'u  gwneuthuryn  holiol  gysurus.    Diau 


YE    lESU    YN    RHODIO    AR    Y    MOR.  205 

fod  ei  lais,  yn  nglianol  rliuadau  y  dymliestl,  y  beroriaeth 
felusaf  a  swniodd  yn  eu  clustiau  erioed.  Gallasent  ddweyd, 
gyda'r  eglwys  yn  llyfr  y  Caniadau,  "Dyma  lais  fy  Anwylyd  ! 
wele  ef  yn  dyfod,  yn  rhodio  ar  y  dyfroedd,  ac  yn  llamu  ar 
y  tònau !" 

Mor  fuan  ag  y  datguddiodd  yr  lesn  ei  hun  i'r  dysgyblion, 
trwy  lefaru  wrthynt,  y  mae  Pedr  yn  ei  ateb,  gan  ddywedyd, 
"  0  Arglwydd,  os  tydiyw,  arch  i  mi  ddyfod  atat  ar  y  dyfroedd." 
Mae  yr  ymadrodd  ^^  arch  i  mi  ddyíbd  atat"  jti  arwyddo, 
jnid  gad  i  mi  ddyfod,  ond  gorchymi/n  i  mi  ddyfod.  Y  mae 
prif  linellau  yn  nghymeriad  Pedr — ei  gariad  gwresog  at 
3Ì  Arglwydd,  ei  sel,  ei  fyi'bwylldra,  ei  wroldeb,  yn  nghyda 
thipyn  o  awydd  dangos  ei  hun,  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  eghir 
fn  y  cais  rliyfedd  hwn  o'i  eiddo.  Ond  tra  nas  gallwn  lai 
na  chanmol  ei  gariad,  ac  edmygu  ei  wroldeb,  jt  ydj'm  ar 
yr  un  pryd,  yn  rhwym  o  feio  ei  fyrbwylldra  a'i  annoetliineb, 
yn  rhuthro  i'r  fath  berygl  yn  hollol  ddiangenrhaid.  Yr 
oedd  yr  awydd  a  amlygai  ara  fod  gyda'i  Arglwydd  yn  bryd- 
ferth  a  chanmoladwy ;  ond  gan  fod  yr  lesu  yn  jTnyl  dyfod 
atynt  i'r  lloug,  pa  augen  oedd  i  Pedr  ddymuno  arno  wneud 
gwyrth  i'w  alluogi  ef  i  ddyfod  ato  ar  y  dj'froedd  ?  Ond  un 
byrbwyll  fel  hyii  oedd  Pedr,  fel  y  mae  yn  hysbys.  Sylwch 
yn  awr  ar  yr  atebiad  a  roddodd  yr  lesu  i'w  gais  : — "  Ac  efe 
a  ddywedodd,  Tyred."  Caniatâd  yn  unig,  ac  nid  gorchymyn 
iddo  ddyfod,  sydd  yma.  Yn  lle  dweyd,  "  Yr  wyf  yn  archi 
i  ti  ddyfod  ataf,"  yr  oll  y  mae  ei  Arglwydd  yn  ei  ddweyd 
yw, — "  Tyred  ;"  fel  pe  dywedasai,  "  Ti  a  elli  ddyfod,  os 
wyt  ti  yn  dewis."  Fel  hyn,  nid  yw  yn  gwahardd,  nac  yn 
gorchymyn  iddo  ddyfod — dim  ond  yn  unig  rhoddi  caniatád 
iddo  i  wneuthur  hyny.  Ac  y  mae  yn  rhoddi  y  caniatâd 
hwn  iddo,  er  inwyn  iddo  gael  cyfleusdra  i  aduabod  ei  liun, 
ac  i  weled  nad  oedd  ganddo  gjTnaint  o  ffydd  ag  oedd  efe  ei 
hun  yn  ei  feddwl.  Nid  cynt  y  daeth  y  caniatâd  o  enau  y 
Gwaredwr,  nag  y  disgynodd  Pedr  dros  ochr  y  llong.  ac  ^^efe 
a  rodiodd  ar  y  dyfroedd  i  ddyfod  at  yr  lesn.''  Tra  yr  oedd 
ffydd  yr  apostol  yn  gweithredu  yn  ddiysgog  ar  Grist,  y  mae 


206  yR    lESÜ   Yîí    RHODIO    AR    Y    MOR, 

yn  derbyn  eymaitìt  o'i  gyflawnder  ef,  nes  y  mae  yn  rhin- 
"wedd  y  cymortli  bwiiw,  yn  gallu  gwneud  yr  un  petli  ag  a 
wneid  gan  y  Gwar-edwr  ei  liuu.  Gwelwn  yma  y  gall  yr 
iArglwydd  nertliu  y  rliai  a  ymddiriedant  ynddo  i  gyflawni 

Ìy  gweitliredoedd  mwyaf  rliyfedd  ac  anbawdd.  Gall  y  cjf- 
ryw  rodio  heb  sùddo  ar  ddyfroedd  profedigaethau  y  "byd 
drwg  presenol."  "Pob  peth  a  all  fod  i'r  neb  a  gredo." 
(Marc  ix.  23.)  Y  mae  j^n  debygol  i  Pedr  ddechreu  ym- 
chwyddo,  a  meddwl  ei  fod  ef  yn  rhagori  llawer  ar  ei  frodyr, 
wrth  weled  ei  hun  yu  gallu  rhodio  fel  hyn  ar  y  dyfroedd. 
Siaradai  ag  ef  ei  hun,  ond  odid,  gan  ddywedyd,  "  Ni  feiddia 
neb  o  honynt  amheu  bellach  nad  myfi  yw  y  mwyaf  yn  eu 
plith.  Pwy  o  honynt  hwy  fuasai  yn  mentro  cynyg  gwneud 
y  fath  beth  â  hyn."  Oud  ar  hynj',  wele  awel  gref  o  hyrdd- 
wyut  yn  disgyn  yn  ddisymwth  ar  y  llyn,  nes  y  mae  y  tònau 
chwyddedig  yn  cuddio  y  Gwaredwr  am  foment  o  olwg  yr 
apostol  byrbwyll : — "  A  phan  icclodd  efe  y  gicynt  yn  gryf,  efe 
a  ofnodd:  a  phan  ddechreiiodd  siiddo,  efe  a  lefodd,  gan  ddy- 
wedyd,  Arglwydd,  cadw  fi.''  Pe  buasai  efe  yn  edrych  ar  aliu 
yr  lesu  i'w  gynal,  yn  Ue  edrych  ar  gryfder  y  gwynt,  ni 
buasai  yn  suddo.  Ond  nis  gallasai  y  Gwaredwr  ei  gynal 
heb  iddo  ef  weithredu  ô'ydd  arno,  mwy  nag  y  gallasai  y 
sarff  bres  gynt  iachâu  un  a  fuasai  yn  gwrthod  edrych  arni. 
y  mae  o  bwys  i  ninau,  wrth  rodio  ar  fôr  tymhestlog  y  byd 
yma,  "  edrych  ar  Icsu  "  yn  barhaus,  ac  nid  edrych  ar  fawr- 
edd  yr  anhawsdcrau  a'r  peryglon  a  ddichon  fod  yn  ein 
hamgylchynu.  Dywedwn  fel  y  Salmydd,  «*  Y  dydd  yr  ofn- 
wyf,  mi  a  ymddiriedaf  ynot  ti."  (Salm  lvi.  8.)  Yr  oedd 
Pedr  wedi  meddwl  am  wneud  arddangosiad  o'i  fí'ydd  a'i 
wroldeb,  j'n  ngolwg  ei  gyd-ddysgyblion  ;  ond  yn  lle  liyny, 
wele  wendid  ei  flydd  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  eu  gwydd  hwynt 
oll ;  a  bu  liyn  yn  ddiau  yn  foddion  i  roddi  clwyf  trwm  i'w 
falchder,  a'i  wneuthur  yn  llawer  mwy  gostyngedig.  Ond 
y  mae  ymddygiad  Pcdr,  yn  ci  ddychryn  a'i  gyfyngder, 
pan  y  teimlodd  ci  liun  yn  dechreu  s\uldo,  yn  dangos  yn 
amlwg  nad  ydoedd  ei  ffydd  wedi  llwyr  ddiÛ'ygio ;  canys  yn 


ra   lESU    YN    RHODIO    AB    Y    MOR.  207 

lle  gweiddi  ar  ei  frodyr,  a  dymuno  arnyntdaflu  rhaff  iddo, 
allan  o'r  llong,  y  mae  yn  troi  at  y  Gwaredwr  am  gymhorth : 
"  efe  a  lefodd,  gan  ddywedyd,  Arglwydd,  cadiofi.'"  A  pha  fodd 
yr  ymddygodd  yr  lesu  tuag  ato  ?  a'i  gadael  iddo  gymoryd 
ei  siawns,  am  ei  fod  trwy  ei  ofnau  a'i  araheuon  wedi  taflu 
y  fath  ddianrhydedd  ar  ei  allu  a'i  ofal  ef  ?  O  !  nage.  Pwy 
erioed  a  glywodd  son  am  dano  yn  gwrthod  tosturio  wrth 
bechadur  fyddai  yn  llefain  arno  mewn  cyfyngder  ?  Yn  lle 
troi  chist  fyddar  at  wcddi  Pedr  druan,  "  yn  y  man  yr  estynodd 
yr  lesu  ei  law,  ac  a  ymaflodd  ynddo  ef,  ac  a  ddywedodd  wrtlio, 
Tydi  0  ychydig  fydd,  paham  y  petrmaist  f'  Yn  lle  dechreu  ei 
geryddu  cyn  ei  gipio  o'r  perygl,  y  mae  yr  lesu  yn  ymaflyd 
yn  dirion  ynddo  i  ddechreu,  ao  yna  y  mae  yn  rhoddi  cerydd 
tyuer  iddo,  oherwydd  gwendid  ei  ffydd.  Er  y  gallasem  ui 
dybied  nnd  "  ychydig  ffydd  "  oedd  gan  Pedr,  yn  yr  amgylch- 
iad  rhyfedd  hwn,  eto  y  mae  geiriau  yr  Arglwydd  lesu  yn 
rhoddi  ar  ddeall  i  ni  raai  ''ychydig  ffydd  "  sydd  geuym,  pa 
bryd  bynag  y  byddo  arswyd  unrhyw  greaduriaid,  yn  deiml- 
|ad  cryfach  yn  ein  mynwesau,  na'n  hymddiried  yn  yr  hwu 
y  mae  pob  creadur  o  dan  ei  reohieth.  Nid  ara  adael  y  llong, 
a  mentro  gormod,  y  mae  ei  Arglwydd  yn  ei  geryddu ;  ond 
am  nad  oedd  ganddo  ddigon  o  ymddiried  yn  ei  allu  ef  i'w 
gynal  a'i  ddyogehi.  Os  dygwydd  i  niuau  deimlo  ein  hunain 
3'n  suddo,  oherwydd  gwendid  ein  ffydd,  llefwn  yn  ddioed 
ar  y  Gwaredwr  fel  Pedr,  a  dywedwn  gyda'r  Sahnydd,  "An- 
fon  dy  law  oddi  uchod ;  achub  a  gwared  fi  o  ddyfroedd 
mawrion."  (Sahn.  cxliv.  7.)  Ac  yna  ni  a  gawn  achos  i 
ddweyd  drachefn  yn  ngeiriau  y  Salmydd,  "  Pan  ddywedais, 
Lhthrodd  fy  nhroed :  dy  drugaredd  di,  0  Arglwydd  a'm 
cyuhahodd."     (Sahn.  xciv.  18.) 

"A  phan  ddaetìiant  hwy  i  mewn  i'r  llong,  peidioddy  gwynt." 
Mae  preseuohleb  Crist  yn  dwyn  tawelwch  a  thaugnefedd, 
ac  y  mae  efe  yn  alluog  i  ostegu  yr  holl  ystormydd  sydd  yn 
ymosod  ar  ei  bobl.  "  Ac  yn  ehrwydd  yr  oedd  y  llong  icrth  y 
tir  yr  oeddynt  gn  myned  iddo."  Yr  oedd  y  dysgybHon  yn 
methu  myned  yn  mlaen  heb  yr  lesu,  er  rhwyfo  yn  galed ; 


208  YR   lESU   YN    RHODIC   AE    Y   MOR. 

ond  wedi  ei  gael  ef  atynt,  y  mae  yn  ymddangos  iddynt  or- 
jphen  y  fordaitli,  a  cliyrhaedd  y  porthladd,  gyda  chyflymdra 
ígwyrthiol.  Gwelwn  yma  gj'flawniad  tarawiadol  o  eiriau 
y  öalmydd : — "  Efe  a  wna  yr  ystorm  yn  dawel ;  a'i  tliònau 
a  ostegant.  Yna  y  llawenhânt  am  eu  gostegu  ;  ac  efe  a'u 
dwg  i'r  porthladd  a  ddymunent."     (Sahn.  cvii.  29,  30.) 

Ymddengys  i'r  wyrth  ryfedd  hon  wneud  argraff  ddyfnach 
o  fawredd  y  Gwaredwr,  ar  feddyliau  y  dysgyhhon,  nag  un 
wyrth  a  welsent  o'r  hlaen  : — "  A  daeth  y  rhai  oeddyn  y  llong, 
ao  à'i  haddo'asant  ef,  fjan  ddywedyd,  Yn  wir  Mab  Diiw  ydwyt 
í/."  Yr  oeddynt  yn  awr  yn  gweled  y  gweithredoedd  gogon- 
eddus  a  hriodolir  yn  yr  hen  Destamsnt  i  Jeliofa  yn  unig, 
yn  cael  eu  cyflawni  gan  yr  Arglwydd  lesu ;  canys  fel  hyn 
y  dywedir  am  Dduw  yn  llyfr  Joh : — "  Yr  hwn  yn  uniy  sydd 
yn  taenu  y  nefoedd,  ac  yn  sathru  ar  dònau  y  môr."  (Joh  ix. 
8.)  A  chan  fod  Crist  yn  gwneud  y  gweithredoedd  dwyfol 
hyn,  priodol  oedd  i'r  dysgyhUon  y  pryd  hwn,  ac  ydyw  i 
jiinau  eto,  syrthio  ger  ei  fron  a'i  addoli,  gan  ddywedyd 
wrtho,  "  Yn  wib  Mab  Duw  YDwyi  ti." 


lAOHAU   MERCH   Y   WEAIG   O   GANAAN.  209 

XIX. 

lACHAU  MERCH  Y  Wr.AIG  0  GANAAN. 

"  Yna  yr  atehodd  yr  lesu,  ac  a  ddywedodd  torthì,  Ha  wraìg,  maicr 
yw  d>/  ffydd :  hydded  i  ti  fel  yr  wyt  yn  ewyllysio.  AH  merch  a  iach- 
awyd  oV  awr  hono  allan."    Math.  xv.  28. 

[Gwel  hefyd,  Marc  vii.  24—30.] 

Un  peth  sydd  yn  gosod  hynodrwydd  arbenig  ar  y  wyrth 
hon  ydy w,  y  ffaith  fod  y  Gwaredwr  yn  ymddangos  yma  mor 
annhebyg  iddo  ei  hun.  Y  mae  yr  hwn  oedd  mor  barod  ar 
bob  achlysur  i  dosturio,  wrth  bob  truan  a  ddeuai  ato  mewn 
cyfyngder,  yn  ymddangos  yma,  am  unwaith,  fel  pe  buasai 
yn  anmharod  i  drugarhàu  wrth  y  fam  drallodus  hon,  trwy 
iachàu  ei  merch.  Y  mae  genym,  yn  yr  Efengylau,  dair 
engraiíft  neillduol  o  ffydd  yu  gorchfygu  anhawsderau  a  di- 
galondid,  wrth  ddyfod  at  yr  lesu,  sef  hanes  y  claf  o'r  parlys 
yn  Capernaum  (Marc  ii.  4.) ;  hanes  Bartimeus  ddall  yn  ymyl 
Jericho  (Marc  x.  48.) ;  a  hanes  y  wraig  yma  o  Ganaan.* 
Ll'iosowgrwydd  y  dyx-fa,  a  muriau  a  thô  y  tỳ,  oedd  yn 
rhwystro  y  claf  o'r  parlys  ato ;  ei  gyd-ddynion  oedd  yn 
ccryddu  Bartimeus,  ac  yn  ceisio  ganddo  dewi ;  ond  y  wraig 
hon  sydd  yn  cael  y  digalondid  mwyaf  o  bawb  a  ddaethant 
ato ;  canys  y  mae  yr  lesu  ei  hunan  yn  ymddangos  fel  pe 
byddai  am  wrthod  hon,  a'i  chadw  draw  oddiwrtho.  Ac  eto, 
nid  oes  yr  un  gyfran  o'r  ysgrythyrau  sanctaidd  yn  fwy  llawn 
0  galondid  a  chysur  i'r  enaid  sydd  yn  barod  i  wangaloni  ac 
anobeithio  na  hanes  y  wyrth  hon.  Nid  unrhyw  anmharod- 
rwydd  i  drugarhâu  wrth  y  druanes  hon  oedd  yr  achos  i'r 
Icsu  ymddwyn  tuag  ati  fel  y  gwnaeth.  Ond  yr  oedd  efe  yn 
berffaith  hysbys  o  fawredd  ffydd  y  wraig ;  oherwydd  y  mae 
efe  yn  gwybod  beth  sydd  mewn  dyn.  (loan  ii.  25.)  Gwyddai 

*  Gwel  Trench  ar  y  Wyrth  hon. 
O 


210  lACHAU    MEROH   Y   WRAIG   O    GANAAN. 

yn  dda,  gan  hyny,  faint  a  allai  lii  ddal ;  a'i  adnabydd- 
iaeth  ef  o'i  ffydd  hi  yw  yr  allwedd  i  fyned  i  mewn  i  ddir- 
gelion  yr  hanes.  Pe  buasai  ei  ffydd  hi  yn  wan,  y  mae  yn 
hollol  sicr  y  buasai  efe  yn  ymddwyn  tuag  ati  yn  wahanol 
iawn  i'r  modd  y  gwnaeth ;  oblegid  "  corsen  ysig  nis  tỳr,  a 
IHn  yn  mygu  nis  diffydd,  hyd  oni  ddygo  efe  allan  farn  i 
fuddugoliaeth."  (Math.  xii.  20.)  Ond  gan  y  gwyddai  efe 
"fod  ei  ffydd  yn  debyg  i  afon,  yr  hon  sydd  yn  croni  trwy 
y  gwrth-gloddiau  a  osodir  yn  ei  herbyn,  nes  o'r  diwedd  y 
mae  jn  eu  llwyr  ysgubo  ymaith  gyda  hi,"  y  mae  efe  yn  ei 
phrofi  yn  llym,  ac  yn  gosod  anhawsderau  mawrion  ar  ei 
ffordd,  i'r  dyben  o  amlygu  ei  ffydd,  fel  y  ceid  yma  engraifft 
i  ddangos  i  holl  oesau  dyfodol  y  byd  beth  yw  ôydd  gref 
mewn  gweddi.  Os  bydd  ar  rywun  eisieu  esbouiad  ar  y 
geiriau  lle  y  sonia  Crist  am  ffydd  yn  symud  mjmyddoedd 
(Math.  xvii.  20.),  darllened  haues  y  wraig  hon,  a  chaiff 
weledy  ffydd  houo  yma  yn  ei  gwaith. 

Yr  oedd  y  Gwaredwr  yn  awr  ar  derfynau  pellaf  tir  Israel, 
os  nad  ydoedd  wedi  myned  drosodd  i  bhth  y  Cenedloedd : 
"Ac  efe  a  gìjfododcl  oddi  yno,*'  sef  o  Galilea,  "ac  a  aeth  i 
gyffiniau  Tyrus  a  Sidon ;  ac  a  aeth  i  inewn  i  dŷ,  ac  nifynasai 
inchwyhod:  eithr  ni  allai  efe  fod  yn  guddicdig."  Yr  oedd 
newydd  dramgwyddo  cymaint  ar  y  Phariseaid,  trwy  gon- 
demnio  eu  ffnrfioldeb  a'u  rhagrith  mor  ddiarbed,  fel  y  mae 
yn  debygol  fod  ei  fywyd  niewn  perygl,  a  thybia  rhai  iddo 
fyned  i'r  parthau  hyn  yn  bresenol  er  mwyu  cilio  oddiar 
ffordd  ei  elj'nion,  "  am  na  ddaethai  ei  awr  ef  eto."  Ond 
barna  eraill,  mai  ei  brif  ddyben  wrth  fyned  i  dueddau  Tyrus 
a  Sidon  oedd  rhoddi  cyfleusdra  i'r  wraigyma  i  ddyfod  ato. 
Y  mae  yn  Avir  y  dywcd  yr  Efengylwr,  na  fynasai  efe  i  neb 
wybod  am  ei  ddyfodiad,  yr  hyn  a  ddeugys  yn  eghir  nad 
oedd  efe  wedi  myned  yno  i  addysgu  yn  gyhocddus,  ac  i 
wneud  gwyrthiau,  yn  mhlitli  y  Cenedloodd  euhin-addolgar 
a  breswyhent  yn  y  partliau  hyny,  am  fod  ei  weinidogaeth 
bersonol  ef  i  gael  ei  chyfyngu  i'r  luddewon,  ac  am  fod 
chanolfur  y  gwahaniaeth  eto  heb  ei  ddileu.  Ond  nid  ydym  i 


lACHAU  MERCH  Y  WBAIG  O  GAKAAN.         211 

feddwl  fod  ynddo  y  graddau  Ueiaf  o  anewyllysgarwch,  y  pryd 
hwn,  mwy  nag  un  amser  arall,  i  dderbyn  unrhyw  bechadur 
a  chwenychai  ddyfod  ato,  pa  un  bynag  ai  luddcw  ai  Cenedl- 
ddyn  a  fyddai.  Ond  ni  fynai  i'w  ddyfodiad  gael  ei  wneud 
yn  gyhoeddus.  Fel  pe  dywedasai,  "  Peidiwch  a  dweyd  dim 
wrth  neb  am  fy  nyfodiad  i'r  ardal  hon.  Os  oes  yma  ryw- 
rai  yn  teimlo  eu  hangen  am  danaf  fì,  ac  yn  meddu  ffydd 
ynof  fi,  bydd  y  rhai  hyny  yn  sicr  o  ddyfod  o  hyd  i  mi  yn 
fuan."  **EitJir  ni  allai  efe  fod  yn  guddiedi'j."  Fel  y  mae 
yr  enaint  yn  hysbysu  ei  hun,  trwy  ei  berarogl,  felly  am  yr 
hwn  y  mae  ei  enw  fel  enaint  tywalitedig  (Can.  i.  8),  nis 
gallai  yntau  guddio  ei  hun  oddiwrth  ffydd:  *'  Cani/s  pan 
glybu  gwraig,  yr  hon  yr  oedd  ei  merch  fechan  ag  ysbryd  aflan 
ynddi,  son  am  dano,  hi  a  ddaeth  ac  a  syrthiodd  wrth  ei  draed  e/." 
Nid  anhwyldeb  personol,  ond  cystudd  teuluaidd,  a  barodd 
i'r  wraig  hon  ddyfod  ato.  Yr  oedd  y  rhywogaeth  waethaf 
0  gythreuHaid  yn  cartrefu  er's  amser  yn  ei  merch  fechan.* 
Diau  fod  y  ferch  fach  hon,  ar  brydiau  o  leiaf,  yn  edrych  yn 
wyllt  ac  yn  ífrynig — yn  blino  ac  yu  baeddu  pawb  o'i  ham- 
gylch — yn  malu  ewyn — yn  cael  ei  dirdynu  yn  y  modd 
mwyaf  arswydus  gan  yr  ysbryd  aflau — ao  yn  gwneud  yr 
oer-leisiau  mwyaf  torcalonus.  Felly  y  mae  yn  amlwg,  fod 
profedigaeth  y  wraig  hon  druan  yn  un  o'r  rhai  chwerwaf 
y  dichon  i  fam  byth  ei  chyfarfod.  Ond  y  brofedigaeth 
chwerw  hon  a  fu  yu  foddion  i'w  dwyn  hi  at  draed  y  Gwar- 
edwr.  Gwyn  fyd  y  rhai  y  mae  eu  gofidiau  yn  eu  gyru  at 
orseddfainc  y  gras. 

Y  mae  yn  eghir  fod  y  wraig  hon,  er  mai  un  o'r  Cenedl- 
oedd  paganaidd  a  breswylient  tu  allan  i  gyffiniau  tir  Israel 

•  Mae  yn  amlwg  nad  ydym  i  dybied  íod  pawb  a  feddlauid  gan  gythreuiiaid  yn 
bechaduriaid  mwy  na'r  cyffredin,  gan  fod  plant  yn  cael  eu  meddianu  ganddynt 
weithiau,  íel  y  dangosir  yma,  yn  gystal  ag  mewn  rhauau  eraiU  o'r  Efengj-lau. 
(Marc  ix.  21.)  Byddui  j-n  dda  i  esbonwyr  a  pregothwyr  goüo,  uad  yw  y  iTaitli  fod 
eaith  o  gythreuliaid  wedi  bod  yn  Mair  Magdalen,  yn  un  rhith  o  brawf,  iddi  erioed 
fod  yn  ddynes  o'r  fath  gymeriad  isel  a  gwaradwyddus  ag  a  briodolir  iddi  mor 
gyflrodm  a  dibetru^.  Fel  y  dywed  un,  ei  chystudd,  ac  nid  ei  phechod,  oedd  fod 
saith  o  gythreuliaid  yn  ei  meddianu.  Mae  yn  syndod  mor  dueddol  ydym  i  ddweyd 
pethau  ar  ol  ein  gilydd,  heb  gymeryd  traffertb  i'w  chwilio  drosom  ein  hunain,  ao 
i  edrych  fel  y  Bercaid,  "  a  yw  y  pothau  hyn  felly." 


212         lACHAU  MEECH  Y  WBAIG  O  GANAAN. 

ydoedcl,  wedi  clywed  son  am  yr  lesu  a'i  wyrthiau  ;  "  canys 
%dd  sydd  trwy  glywed."  Clywsai  ei  fod  wedi  bwrw  allan 
gythreuliaid  o  lawer  o  rai  cyffelyb  i'w  merch  ;  ac  yr  oedd 
ganddi  bob  hyder,  oddiwrth  yr  hyn  a  glywsai  am  dano,  y 
buasai  yn  iachàu  ei  merch  hithau  hefyd  pe  gallasai  hi  ond 
myued  ato  rywfodd.  Ond  yr  oedd  efe  yn  mhell  o'r  cyrhaedd 
o  hyd,  a  hithau,  mae  yn  debygol,  yn  wraig  weddw  dlawd, 
ac  felly  yr  oedd  yn  anhawdd  iawn  iddi  adael  ei  merch 
fechan,  oedd  yn  y  fath  gyflwr,  a  myned  oddicartref  am  hir 
amser  i  chwilio  am  dano.  Yr  oedd  yr  lesu  yn  gwybod  yn 
dda  am  ei  hamgylchiadau — am  ei  hawydd  i  ddyfod  ato,  a'r 
rhwystrau  oedd  ar  ei  ffordd  i  ddyfod,  ac  am  hyny,  y  mae 
efe,  yn  ei  anfeidrol  dosturi  a'i  gydymdeimlad,  yn  myned 
i'w  chyfarfod  i  gyffiniau  Tyrus  a  Sidon  Ac  y  mae  y  wraig 
ryw  ddiwrnod  yn  clywed,  er  ei  dirfawr  lawenydd,  fod  y 
Proífwyd  mawr  o  Nazareth  wedi  dyfod  i'r  gymydogaeth. 
Dyma  iddi  o'r  diwedd  gyfleusdra  manteisiol  i  fyned  ato.  Y 
mae  genym  ninau  gyflcusdra  cyffelyb ;  canys  y  mae  efe 
wcdi  dyfod  i'n  hymyl  yn  ei  efengyl,  ei  ordinliadau,  ac  ym- 
rysoniadau  ei  Ysbryd  :  "  Ceisiwch  yr  Arglwydd,  tra  y  galler 
ei  gael  ef ;  gelwch  arno  tra  fyddo  yn  agos."  (Esaiah  lv.  6.) 
Daliodd  y  wraig  yma  ar  ja*  adeg  yn  ddioed  i  fyned  ato. 
Y  raae  yn  dynesu  yn  mlaen  gan  syrthio  yn  hydcrua  wrth 
ei  draed,  ac  yn  Ucfain  mown  teimlad  dwys,  gan  ddywedyd 
wrtho,  "  Trii{jarha  tcrthijf,  0  Arf/lwydd,  Fah  Da/i/dd  :  y  mae 
fy  mcrch  yn  ddrug  ei  hwyl  gan  gythraul."  Ond  er  dirfawr 
ddigalondid  a  syndod  i'r  wraig  druan,  ^'tiid  atehodd  efe  iddi 
un  gair."  Mor  wahanol  y  mao  yn  ymddangos  i'r  hyn  y 
dysgwyliai  hi  ci  gaol,  oddiwrth  bobpeth  a  glywsai  am  dano ! 
Ai  dyma  yr  un  y  clywsai  hi  gymaint  am  ei  barodrwydd  i 
dosturio  a  thrugarhâu  ?  Gallesid  dysgwyl  iddo,  o  leiaf 
ddwcyd  rhyw  air  tirion  a  charcdig  wrth  fara  dynor  ei 
chalon,  yn  y  fath  ing  a  chyf^'ngdcr  ;  a  buasai  rhyw  arwydd 
fclly  o'i  gydyradcimlad  yu  rhywfaint  o  gysur  i'r  druanos. 
Ond  yn  Uc  hyny,  nid  yw  yn  ymddangos  fol  pe  byddai  yn 
cymeryd  uu  sylw  o'i  chais.     Onid  ydyw  yu  ymddwyn  yn 


lACHAU    MERCH   Y   WEAIO    O    OANAAN.  213 

gyffelyb  yn  aml  tuag  atom  ninau  ?  Onid  yclym  yn  fynycli 
yn  teimlo  y  nefoedd  fel  pres  uwch  ein  penau  pan  y  byddom 
yn  ceisio  gweddio,  ac  yn  codi  oddiar  cin  gliniau  â'n  calonau 
mor  galed,  ein  meddwl  mor  ddigysur,  a'n  llygrcdd  mor 
gryf,  â  phan  oeddym  yn  plj'gu  ar  ein  gliniau,  i  ddechreu 
gweddio  ?  Y  mae  yr  Arglwydd  yn  aml  yn  peidio  ateb,  ar 
y  dechreu,  er  rawyn  gwneud  ei  bobl  yn  daerach  mewn 
gweddi,  ac  am  ei  fod  yn  hofifi  clywed  eu  llais  yn  gofyn  iddo. 
Y  mae  llawer  gweddi  yn  cael  ei  (jwrandaw,  gyda  chymerad- 
wyaeth  a  hyfrydwch  yn  y  nefoedd,  yn  hir  cyn  iddi  gael  ei 
hateh,  fel  y  gwchr  yn  hanes  y  wraig  hon.  Yr  oedd  ei  llais 
yn  swuio  yn  fwy  peraidd  yn  nglihistiau  y  Gwaredwr  na 
sain  telynau  angehon,  pan  nad  oedd  efe  yn  cymeryd  arno 
ei  fod  yn  ei  chlywed.  Y  mae  yn  codi,  ac  yn  myned  allau 
o'r  tŷ,  lle  yr  ydoedd  ;  ac  yn  lle  digaloni  ac  anobeithio,  yu 
ngwyneb  ei  ddistawrwydd,  a  chychwyn  tuag  adref  yn  brudd 
a  siomedig,  heb  y  fendith,  y  mae  y  wraig  yn  cerdded  trwy 
yr  heol  ar  ei  ol,  ac  yn  parhâu  i  lefain  am  drugaredd.  Y 
mae  ei  Uais,  uaill  ai  yn  toddi  calonau,  neu  yn  hytrach 
yn  blino  y  dysgyblion,  nes  y  maent  yn  deisyf  ar  yr  lesu 
ganiatâu  ei  dymuniad  iddi :  'M  daeth  ei  ddysgyUion  ato, 
ac  a  atoìygasant  iddo,  gan  ddywedyd,  Gollwng  hi  ymaith," 
trwy  roddi  ei  neges  iddi,  "  canys  y  mae  hi  yn  Uefain  ar  ein 
hol"  Yr  ydym  yn  cael  i'r  lesu  iachàu  gwas  y  cauwriad, 
er  ei  fod  yn  Genedl-ddyn,  ar  gais  henuriaid  yr  luddewon 
(Luc  vii.  2 — 6.);  ac  nid  oes  bosibl,  gan  hyny,  na  iachâ  efe 
ferch  y  baganes  dlawd  yma  ar  gais  ei  ddysgyblion  ei  hun. 
Na,  y  mae  eu  heiriolaeth  hwythau  yn  aflwyddianus !  Clywch 
ei  atebiad  : — "  ^c  efe  a  atebodd  ac  a  ddywedodd,  Nim  danfon- 
nyd  i  ond  at  ddefaid  colledig  tŷ  Israel."  Y  mae  yu  dweyd 
hyn,  wrth  ei  ddysgybHon,  ond  yn  nghlywcdigaeth  y  wraig. 
Wel,  druan  o  honi !  Y  mae  yn  myned  dywyllach,  dywyll- 
ach,  arni  o  hyd.  Yr  oedd  distawrwydd  yr  lesu  jii  ddi- 
galondid  mawr  iddi ;  cnd  y  mae  y  gair  cyntaf  a  ddywedwyd 
ganddo  yn  Uawer  mwy  o  ddigalondid  drachefn  iddi.  Tra  yr 
oedd  efe  yn  fud,  gallasai  y  wraig  druan  gysuro  ei  hun,  trwy 


214  lACHAU    MEECH    Y    WRAIG    O    GANAAN. 

obeithio  ei  fod  yn  ystyried  ei  haclaos,  ac  y  byddai  iddo  yn 
y  man  drugarhâu  -wrthi.  Ond  os  oedd  drws  gobaith,  hyd 
yma,  yn  ymddangos  yn  gil-agored  o'i  blaen,  dyna  fe  yn 
awr  niegys  j-n  cael  ei  gau,  a'i  gloi,  yn  ei  gwyneb.  Un  o'r 
Cenedloedd  yw  hi,  a  dyna  yr  lesu  yn  dweyd  wrfch  ei 
ddysgyblion,  yn  ei  chlywedigaeth,  pau  y  ceisient  gauddo 
drugarhâu  wrthi,  na  ddanfonwyd  mo  hono  ef,  i  gyfranu 
bendithion  ei  weinidogaeth,  ond  i  hâd  Abraham.  Eithr 
yn  lle  digaloui  a  rhoddi  i  fynu,  yn  ugwyneb  hyn,  fel  y 
gallesid  dysgwyl,  y  mae  hi  "yn  erbyn  gobaith,  yn  credu  dan 
obaiUi."  Y  mae  hi  yn  awr,  yn  lle  dilyn  yr  lesu  o'r  tu  ol, 
yn  dyfod  o'r  tu  blaen  iddo,  ac  yn  syrthio  ar  ei  gliniau,  ger 
ei  fron  : — "  Hi  a  ddaeth  ac  à'i  haddolodd  ef,  gan  ddywedyd, 
Arglwydd,  cymorthjì."  Edrychai  yn  ei  wyneb,  â'i  dagrau 
yn  treiglo  i  lawr  ei  gruddiau,  tra  yr  ymbiliai  fel  hyn  arno, 
o  eigion  ei  chalon.  Credai  fod  yno  gyflawnder  o  dosturi 
yn  ei  galon  ef,  pan  nad  oedd  dim  o  hono  yn  yaiddangos  yn 
ei  eiriau,  a'i  ymddygiadau  tuag  ati,  a  dyma  un  o  orch^st- 
ion  ffydd.  Y  mae  y  rhai  sydd  yn  esgyn  i  benau  mynydd- 
oedd  ucliel  y  byd  yma,  weithiau  yn  gweled  y  niwl  tew  yn 
gorwedd  jn  ddyblygion  ar  y  dyífrynoedd,  wrth  odre  y  myn- 
yddoedd,  a'r  cymylau  duon  yn  nofio,  nid  uwch  eu  pecau, 
ond  dan  eu  traed ;  ac  y  maent  yn  clywed  y  taranau  croch 
yn  rhuo  yn  frawychus  rhwng  y  creigiau  a'r  clogwyni  yn  y 
dyfhder  obry,  tra  y  mae  yr  haul  yn  pelydru  yn  siriol  yn  y 
Ifurfafen  uwch  eu  penau  ;  a  byddaut  ar  brydiau  yn  gweled 
yr  ehcdydd  yn  ymsaethu  i  fynu  o  ganol  y  cymylau,  uwch- 
law  y  dymhostl,  i  belydrau  digwmwl  yr  haul,  ac  yno  yn 
canu  mor  beraidd  nes  y  gellid  meddwl  bron  ei  fod  wedi 
dysgu  rhai  o  dôuau  augelion,  wrth  eu  clywed  yn  canu  ar 
eu  tcithiau  trwy  yr  wybrenau.  Rliywbeth  tebyg  i'r  ehed- 
ydd  yn  yr  amgylchiadau  hyn  yw  íîydd.  Y  mae  hi  yn  ym- 
ddyrchafu  goruwch  cymylau  tywyll  a  thymhestlog  goruch- 
wyliaothau  yr  Arglwydd,  i'r  tawclwch  sanctaidd  sydd  tu 
hwnt  iddynt,  lle  mae  haul  mawr  y  cariad  tragywyddol  yn 
llcwyrchu  yn  ddysglaer  a  digwmwl.     Mewn  geiriau  craill, 


lAOHAU   MEROH   Y   WBAIO   O    OANAAN.  215 

y  mae  yn  credu  yn  ddiysgog  mai  cariad  yw  Duw,  ae  yn 
ymddiried  yn  ei  drugaredd,  yn  nglianol  y  goruchwyliaetbau 
mwyaf  tywyll  a  chwerw.  Felly  y  gwnelai  ffydd  y  wraig 
hon.  Nid  yw  ymddygiadau  yr  lesu  tuag  ati,  yn  peri  iddi 
feddwl  mai  un  calon-galed  a  didosturi  ydoedd  ;  onide  bu- 
asai  yn  digaloni,  ac  yn  rhoddi  i  fynu  ;  eithr  yn  ile  hyny, 
y  mae  yn  parhâu  i  obeithio  yn  ei  drugaredd,  ac  i  ddeisyf 
ei  gymorth. 

Ẅel,  yn  sicr,  dyna  ddigon  o  brofi  wedi  bod  ar  ei  ffydd  hi 
bellach.  Hi  a  gaiff  ei  neges  yn  awr.  Na,  y  mae  un  prawf 
eto  yn  ol,  a  hwnw  y  mwyaf  tanllyd  o'r  cwbl.  Y  mae  yr 
losu  yn  ymddangos  fel  pe  byddai  yn  dirmygu  y  druaues 
trwy  wneud  gystal  â'i  galw  yn  gi : — *'Ac  efe  a  atehodd  ac  a 
ddywedodd,  Nid  da  (nid  gweddus)  cymeryd  bara  y  plant,  à'i 
fwrw  i'r  cwn."  Yr  luddewon  oedd  plant  y  deyrnas  ;  a  bara 
y  plant  oedd  gweinidogaeth,  a  gwyrthiau  yr  Arglwydd 
lesu ;  ac  ni  byddai  rhoddi  y  pethau  hyn  i'r  Cenedloedd  yn 
ddim  amgen  na  bwrw  bara  y  plant,  i'r  c\Vn.  Gallesid 
dysgwyl  i'r  wraig  ffromi  a  thramgwyddo,  am  i'rlesuroddi 
enw  mor  waradwyddus  arni ;  eitlir  yn  lle  liyny,  hi  a  ddy- 
wedodd,  "  Gwir  yw  Arglwydd :  ac  eto  y  mae  y  cu>n  (bychain) 
ian  y  hwrddyn  hwyta  ó'r  hriwsion  sydd  yn  syrthio  oddiarfwrdd 
eu  liarglwyddiy  Fel  pe  dywedasai,  "  Nid  wyf  yn  gofyn  am 
gael  eistedd  yn  mhUtli  y  plant  wrth  y  bwrdd  i  wledda  ar 
dy  arlwyadau ;  ond  diolch  i  ti  am  fy  arddel  i  fel  un  o'th 
gŵn  ;  y  mae  y  c\vn  yn  perthyn  i'r  tŷ,  ac  yn  cael  bwyta  o 
friwsion  y  plant,  ac  os  goddefì  i  minau  gael  bod  fel  dy  gi 
o  dan  dy  fwrdd,  i  gasglu  y  briwsion,  byddaf  yn  hollol  fodd- 
hiwn  ar  hyny,  ac  yn  hynod  o  ddiolchgar."  Fel  hyn  y  mae 
hi  yn  rhwydo  yr  lesu  yn  ei  ymadrodd,  fel  y  dywed  Lutlier 
— yn  ei  ddal  ar  ei  air — yn  cipio  yr  arf  o'i  law,  ac  yn  ei 
orchfygu  â'i  arf  ei  huu.  "  Y  mae  pobpeth  yma,"  medd 
Archer  Butler.  "  Y  mae  yr  oll  o  Gristionogaeth  wedi  ei 
chydgrynhoi  mewn  un  frawddeg  hapus.  Y  mae  hi  yn  credu 
yn  ei  hiselder  ei  hun  ;  y  mae  yn  credu  yn  mhenarglwydd- 
iaeth  hollol  Duw ;    y  mae  yn  credn  yn  nirgel  bfiodoldeb 


216  lACHAU  MERCn  Y  WRAIG  O  GANAAN. 

anwastadrwydcl  ymddangosiadol  ei  ragluuiaetb  ;  y  mae  yn 
credu  nas  gall  yr  anwastadrwydd  liwnw  byth  newid  gwir 
gyffredinolrwydd  ei  gariad  ef.  Duw  sydd  yn  bob  petb ; 
cnd  y  mae  bitbau  yn  rbywbetb  befyd,  oblegid  y  mae  bi 
yn  greadur  Duw.  Y  mae  dynion  o  leoedd  dwfn  yn  gweled 
y  ser  ganol  dydd ;  ac  o  ddyfnderoedd  eitbaf  ei  bunanym- 
ostyngiad,  y  mae  bitbau  yn  cipio  gafael  yn  boll  ddii-gclwcb 
bendigedig  y  nefoedd  :  fel  y  Cristion  yn  narluniad  Paul, 
tra  '  beb  ddim  ganddi,  y  mae  yn  meddianu  pob  petb.'  Nid 
oes  yr  un  gostyngeiddrwydd  yn  beríTaitb  a  cbymesur  ond 
yr  un  sydd  yn  gwneud  i  ni  gasâu  ein  bunain  fel  rbai  llygr- 
edig,  eto  parcbu  ein  bunain  fel  rbai  anfarwol ;  y  gostyng- 
eiddrwydd  sydd  yn  ymgrymu  yn  y  llwcb,  ond  yn  syllu  ar 
yr  wj-brenau  ! " 

Y  mae  y  wraig  o'r  diwedd  yn  llwyddo.  Y  mae  yr  lesu 
yn  cael  ei  orcbfygu  gan  ei  deimladau,  nes  y  mae  fel  Josepb 
gyda'i  frodyr,  yn  metbu  j^matab  Y  mae  yn  edrycb  arni 
gyda  gwên  o  gymeradwyaetb,  ac  yn  dweyd  wrtbi  yn  y 
modd  mwyaf  sercbus.  •'  Ha  wraig,  mawr  yw  dij  ýydd : 
hydded  i  ti  fel  yr  wyt  yn  einjllysio.  AH  inerch  a  iachànyd 
oW  awr  hono  allan."  Dyma  íîydd  y  wraig  yn  cael  gwobr 
ddeublyg: — 1.  EniUodd  ganmoliaeih  yr  lesu: — "  Ha  wraig, 
mawr  yw  dy  jBfydd."  Gwyddai  efe  ei  bod  bi  mor  ostyng- 
edig  fel  nad  oedd  dim  perygl  i'w  ganmobaetb  beri  iddi 
ymfalcbio.  Buasem  ni  yn  debyg  o  ganmol  ei  gostyngeidd- 
rwydd,  ei  tbaerineb,  a'i  dyfalbarbád,  ond  eifydd  a  gan- 
molwyd  gan  Grist,  am  mai  ei  fifydd  oedd  y  gwreiddyn  oddiar 
ba  un  yr  oedd  y  petbau  byn  yn  tarddu  ac  yn  tyfu.  Mae 
yn  syndod  fod  ganddi  gymaint  o  ffydd,  pan  ystyriom  leied 
o  fanteision  oedd  bi  wedi  gael :  nid  ydoedd  eriocd  wedi 
gweled  gwyrtb,  na  mwynbâu  gweinidogaetb  proft'wyd,  nac 
apostol,  cbwaitbacb  gweinidogaetb  yr  Arglwydd  lesu  Grist 
ei  buu.  Ond  fel  y  mae  ycbydig  o  bûd  yn  dwyn  cnwd  tor- 
eitbiog  mewn  tir  da,  felly  bcfyd  am  y  wraig  yma,  er  mai 
ycbydig  o  fantcision  a  gawsai,  cto  gan  fod  gauddi  "galou 
bawddgar  a  da,"  yr  oedd  bi  yn  mcddu  Jlawer  o  lîydd.     Y 


lACHAU  MERCH  Y  WRAIG  O  OANAAN.  217 

mae  hyn  yn  dangos  yn  eglur  raai  nid  unrliyw  wendid  yn  y 
dystiolaeth,  na  diffyg  yn  y  moddion,  ond  y  drwg  sydd  yn 
y  galon,  yw  yr  achos  na  ba'i  gan  wrandawyr  efengyl  ffydd. 
Pa  fodd  y  saif  gwrandawyr  anghrediniol  Cymru,  yn  ngwyn- 
eb  y  wraig  yma  o  Ganaan  yn  y  farn  ?  2.  F  mae  hi  yn 
llwyddo  i  gael  yfendíth  a  geisiai : — "  Am  y  gair  hwnw  dos 
ymaith  ;  aeth  y  cythraul  allan  o'th  ferch."  Am  y  briwsion 
yr  oedd  hi  yu  gofyn  ;  oud  y  mae  yr  lesu  megys  yn  estyn  y 
dorth  iddi  i  gymeryd  faint  a  fynai :  "  Bydded  i  ti  fel  yr  wyt 
yn  ewyllysio.  A'i  merch  a  iachûwyd  o'r  awr  hono  allan." 
Y  pethau  hynotaf  yii  y  wyrth  yma  oedd, — iddi  gael  ei 
chyíiawni  ar  un  o'r  Cenedlocdd — a  hyny  pan  oedd  yr  lesu 
yn  mhell  oddiwrth  y  dyoddefydd — ac  nid  ar  gais  y  dyodd- 
efydd  ei  hunan,  ond  mewn  atebiad  i  weddi  daer  a  ffyddiog 
ei  mam.  Ffydd  y  fam  ocdd  y  gwefr-gUidydd  felectric- 
conductor)  a  fturfiai  undeb  rhwng  y  Gweredwr  â'r  ferch 
fechan  ;  ac  a  gariai  y  rliinwedd  iachâol,  o'i  berson  ef,  i'w 
mynwes  hithau.  Yr  ydym  yn  y  wyrth  yma  yn  gweled 
Ilollanuowgrwydd  a  Hollwybodaeth  yr  Arglwydd  lesu — ei 
allu  dwyfol  yn  ei  waith  yn  bwrw  "  y  cryf  arfog  "  allan  o'r 
ferch,  a'i  wybodaeth  oruwchnaturiol  yn  ei  waith  yn  liys- 
bysu  y  fara  fod  y  cythraul  wedi  myned  allan  o'i  mcrch, 
heb  i  neb  ddj'fod  à'r  newydd  iddo.  Cyfododd  y  wraig  oddi- 
ar  y  ddacar,  sychodd  ei  dagrau,  diolchodd  yn  wresog  i'w 
chyrawynaswr,  ac  aeth  tuag  adref  yn  llawen.  "  Ac  u-edi 
iddifyned  iiv  thŷ,  hi  a  (jafodd  fyned  o'r  cythraul  allan,  ai 
nierch  wedi  ei  hwrw  ar  y  guely."  Gorweddai  yn  esmwyth  a 
llonydd,  yn  lle  bod  yn  wyllt  ac  aflywodraethus,  fel  arferol ; 
ac  y  mae  yn  debyg  ei  bod  lii  yn  teimlo  dipyn  yn  lluddedig, 
ar  ol  cael  ei  ddmlynu  yn  arswydus  gan  yr  ysbryd  aflan,  ar 
ei  fynediad  allan  o  honi."  (Marc  ix.  26.) 

Y  mae  gweddi  y  ffydd  yn  wastad  yn  Ilwyddo,  er  mai  nid 
bob  amser  y  mae  yr  Arglwydd  yn  rhoddi  y  fendith  neill- 
duol  a  geisir.  Gweddiodd  Paul  deirgwaith  am  gael  sy- 
mud  y  swmbwl  o'i  gnawd  ;  ond  yr  atebiad  oedd,  "  Digon  i 
ti  fy  ngras  i :  canys  fy  nertli  i  a  berffeitliir  mewn  gwendid." 


218  lACHAU  MERCH  Y  WEAIG  O  GANAAN. 

(2  Cor.  xii.  9.)  Dywed  un  fod  gweddi  yn  debyg  i  ffon  yn 
cael  ei  tliaflu  i  ganglienau  pren  afalau.  Fe  allai  na  ddaw 
hono  â'r  afal  neillduol  y  byddis  yn  anelu  ato  i  lawr  ;  ond 
y  daw  ag  un  arall  mwy,  ac  aeddfetach,  yn  ei  le.  Y  mae  yr 
hanes  yma  wedi  ei  fwriadu  i  ddysgu  i  ni  y  pwys  o  "  weddio 
yn  wastad  ao  heb  ddiffygio,"  ac  i  fod  yn  galondid  i  ni  i 
ymddiried  yn  yr  Arglwydd  pan  fyddo  ei  oruchwyliaethau 
tuag  atom  jni  dywyll  a  chwerw. 

* '  Beliind  a  f ro\vning  providence 
He  hidcs  a  smiliug  face." 

*'  Mac  yn  cuddio  gwên  garedig  ia^yis 
Tu  hwnt  i  gyfiawn  gerydd." 


lACHAU  UN  MUD  A  BYDDAB.  £19 

XX. 

lACHAU  UN  MUD  A  BYDDAR. 

**  A  hioy  a  ddyíjasant  ato  un  hyddar,  ag  atal  dywedyd  arno  ;  ac  a 
atolygasant  iddo  ddodi  ei  law  arno  ef.  Ac  wedi  iddo  ei  gymeryd  ef 
oV  neilldu  allan  oW  dyrfa,  efe  a  estynodd  ei  fysedd  yn  ei  glustiau  ef, 
ac  wedi  iddo  loeri,  efe  a  gyffryddodd  á'i  dafod  ef;  a  chan  edrych  tuaW 
nef,  efe  a  ocìieneidiodd,  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Ephphatha,  hyny  yw, 
Ymagor.  Ac  yn  ebrtoydd  ei  glustiau  ef  a  agorwyd,  o  rhwym  ei  dafod 
a  ddatodwyd  ;  ac  efe  a  lejarodd  yn  eglur,"  &c.     Marc  vii.  32 — 37. 

Marc  ydyw  yr  unig  un  o'r  Efengylwyr  sydd  yn  adrodd 
hanes  y  wyrth  hon.  Y  mae  Mathew  yn  crynhoi  hanes 
amryw  wyrthiau,  a  wnaed  gau  yr  lesu  y  pryd  hwn,  mewn 
ychydig  eiriau  fel  hyn  : — "  A'r  lesu  a  aeth  oddi  yno,"  sef 
o  dueddau  Tyrus  a  Sidon,  "  ac  a  ddaeth  gerllaw  môr  Gah- 
lea ;  ac  a  esgyuodd  i'r  mynydd,  ac .  a  eisteddodd  yno.  A 
daeth  ato  dorfeydd  lawer,  a  chanddynt  gyda  hwynt  gloffion, 
deillion,  mudiou,  anafusion,  ac  eraill  lawer :  a  hwy  a'u 
bwriasant  i  lawr  wrth  draed  yr  lesu,  ac  efe  a'u  hiachâodd 
hwynt :"  &c.  (Math.  xv.  29 — 31.)  O'r  amrywiol  wyrthiau 
hyn  o  iachâd  y  mae  Marc  yn  dethol  un,  ac  yn  rhoddi  hanes 
manwl  am  daui,  oherwydd  fod  amryw  bethau  mwy  hyuod 
yn  perthyu  i  hon  nag  i  un  o'r  lleill.  Yr  oedd  y  dyn  truenus 
yma  a  ddygwyd  at  yr  lesu  yu  dyoddef,  fel  y  gwelir,  o  dan 
anhwyldeb  deublyg — yr  ydoedd  yn  fyddar  ac  yn  fud,  ac  y 
mae  y  ddau  ddiffyg  yma  yn  fynych  yn  dilyn  eu  gilydd. 

1.  Yr  ydoeddynfyddar.  Meddyliwch  am  sefyllfa  brudd- 
aidd  y  byddar  druan.  Ni  chlywodd  erioed  lais  tyner  ei  fam 
dirion  yn  ei  sio  pan  yn  faban ;  mae  yn  holìol  ddieithr  i 
ruadau  y  daran,  a  plieroriaeth  swynol  yr  adar ;  ni  wŷr  ddim 
am  seiniau  dymunol  y  delyn  a'r  organ,  na  Ueisiau  peraidd 
y  gynulleidfa  yn  canu  ac  yn  pyncio  trwy  ras  yn  eu  calonau 


220  lAOHAU  UN  MUD  A  BYDDAH. 

i'r  Arglwydd;  nÌ3  gall  hyawdledd  prif  areithwyr  y  byd 
efíeithio  dim  ar  ei  deimlad,  na  geiriau  y  bywyd  tragywyddol, 
o  enau  gweision  y  Duw  goruchaf,  gyrhaedd  ei  galon.  Ei- 
stedda  yn  nghanol  ei  gyfeiUion  fel  delw  heb  glywed  gair  o'u 
hymddyddanion,  Er  fod  "mil  o  leisiau  melusion  "  o'i 
amgylch,  eto  y  mae  y  cwbl  mor  ddistaw  â'r  bedd  iddo  ef. 
Mor  ddiolchgar  a  ddylem  ni  fod  nad  ydym  yn  fyddariaid 
mewn  ystyr  naturiol ;  ond  y  mae  pechaduriaid  annych- 
weledig  felly  mevm  ystyr  ysbrydol ;  "  canys  brasawyd  calon 
y  bobl  hyn,  a  hwy  a  glywsant  a'u  chistiau  yn  drwm." 
(Math.  xiii.  15.)  Nid  ydynt  yn  clywed  llais  Duw  yn  ei  air 
yn  Uefaru  wrthynt, — nid  yw  gwirioneddau  pv/ysig  y  Beibl 
yn  effeithio  dim  arnyut.  Mae  yr  annuwiol  yn  gyffelyb  i 
ddyn  byddar  yn  cerdded  ar  y  ffordd  haiarn,  a'r  gerbydres  yn 
dyfod  yn  ei  llawn  nerth  a'i  chyflymdra  o'i  ol,  ond  er  rhoddi 
y  chwibanogl  (lolmtlc)  ar  waith  i'w  rybuddio,  yn  y  modd 
mwyaf  cyflrous,  nid  yw  yn  cilio  o'r  perygl,  am  nad  yw  yn 
clywed.  Felly  am  y  pechadur,  er  ei  rybuddio  "  i  ffoi  rhag 
y  llid  a  fydd,"  uid  yw  yn  cymeryd  un  sylw  o'r  rhybuddion, 
ond  y  mae  yn  myned  yn  mlaen  yn  dawel,  ar  hyd  y  ffordd 
lydau,  gan  ddweyd  wrtho  ei  hun,  "  Tanguefedd  a  dyogel- 
wch,"  er  fod  diuystr  disymwth  yn  dyfod  ar  ei  warthaf. 

2.  Yr  oedd  y  di/ii  yma  hefyd  ay  atal  dyicedyd  arno.  Dichon 
nad  ydoedd  yn  fudan  hollol,  ond  prin  y  gallasai  neb  ei 
ddeall  yn  dweyd  yr  un  gair.  Mor  rhyfedd  a  gwerthfawr 
yw  y  gallu  i  lcfaru  !  Mae  y  Salmydd  yn  dra  phriodol  yn 
son  am  y  gallu  hwn  fel  "  ei  ogoniant :"  •'  Fel  y  cano  fy 
ngogoniant  (h.  y.  fy  nhafod)  i  ti,  ao  na  thawo."  (Salm 
XXX.  12.)  Ond  y  mae  pecliadur  wrth  naturiaetlì,  yn  debyg 
i'r  dyn  yma  a  ddygwyd  at  Grist,  a  rhyw  atál  dywedyd  arno 
am  lìcthau  ysbrydol.  Y  mao  yn  ddyledswydd  aruom  lcfaru 
wrlh  Dduw  mewn  gweddi,  a  llefaru  am  Dduw,  a  thros  Dduw, 
wrth  ddynion ;  ond  y  mae  rhyw  atal  dweyd  rhyfedd  ar 
lawer  yn  yr  ystyriaethaii  hyn.  Siaradaut  yn  rhwydd  am 
bethau  y  byd  yma,  ao  am  bynciau  dadleuol  crefydd,  fe 
allai;   oud  nid  ydynt  byth  yn  ymbleseru  mewn  sou  am 


lACHAU  UN  MUD  A  BYDDAB.  221 

sancteiddrwydd  a  daioni  yr  Arglwydd,  nac  yn  rhybuddio, 
na  chynghori  eu  cyd-ddynion.  Mae  yn  gweddu  i  lawer  o 
honom  fyned  at  yr  Arglwydd  i  ymbil  arno  yru  yr  ysbryd 
mud  sydd  ynom  allan  o  honom,  a  gweddio  fel  y  Salmydd, 
*'  Arglwydd,  agor  fy  ngwefusau,  a'm  genau  a  fynega  dy 
foliant."     (Salm.  li.  15.) 

Yr  oedd  y  dyn  yma  yn  anaUuog  i  ofyn  ei  hunan  i  Grist 
ei  iachâu,  ac  am  hyny,  y  mae  rhai  o'i  gyfeilhon  yn  erfyn 
drosto.  Nis  medrai  y  rhai  hyn  ei  iachâu  eu  hunain,  ond 
y  maent  yn  gwneud  yr  hyn  a  allent  tuag  at  gael  iachàd 
iddo,  sef  ei  ddwyn  at  yr  lachawdwr,  a  gweddio  drosto.  A'r 
un  modd  yr  ydym  ninau  yn  analluog  i  iachâu  eneidiau,  a 
ohyfnewid  calonau  ein  ceraint  a'n  cyfeillion ;  ond  gallwn, 
a  dylem  ddilyn  esiampl  y  bobl  hyn,  trwy  ddeisyf  ar  Grist 
gymeryd  trugaredd  arnynt :  **  Agor  dy  enau  dros  y  mud," 
&o.  (Diar.  xxxi.  8.)  Dywedir  i  gyfeillion  y  dyn  yma  at- 
olygu  i'r  lesu  ddodi  ei  law  arno  ef.  Yr  oeddyut  naill  ai 
wedi  ei  weled,  neu  ynte  wedi  clywed  y  byddai  efe  yn  dodi 
ei  ddwylaw  ar  y  cleifion,  wrth  eu  hiachâu ;  ac  y  mae  yn 
eglur  fod  ganddynt  ffydd  gref  yn  ei  allu,  pan  y  credent  fod 
digon  o  rinwedd  yn  nghyffyrddiad  ei  law  i  iachâu  y  dyn. 
Ond  gwendid  ynddynt  oedd  meddwl  fod  yn  angenrheidiol 
iddo  ddodi  ei  law  arno.  Y  petli  n,  ddylasent  hwy  ei  wneuth- 
ur  oedd — dymuno  yn  unig  arno  ei  iachàu,  a  gadael  iddo 
gymeryd  ei  ffordd  ei  hun  i  wueuthur  hyny.  Mae  gormod 
o  duedd  yuom  ninau  i  syrthio  i'r  un  camgymeriad  â  hwjnt, 
trwy  dori  cyullun  i'r  Arglwydd  weithredu  mewn  rhaglun- 
iaeth  a  gras,  a  thrwy  roddi  mwy  o  bwys  ar  y  moddion 
allanol  nag  ar  alhi  anweledig  Duw.  Fe  roddodd  Crist  i'r 
bobl  liyn  y  fendith  yr  oeddynt  yn  ei  dymuuo,  ond  nid  yn 
hoUol  yn  y  duU  yr  oeddynt  hwy  yn  ceisio.  Y  mae  yn  cy- 
meryd  y  dyn  o'r  neilldu  aüan  o'r  dyrfa.  Ei  drefn  gyffredin 
ocdd  cyflawni  ei  wyrthiau  yn  gyhoeddus,  yn  ngolwg  y  bobl, 
i  ddangos  nad  oedd  dim  twyll  ynddynt,  ond  y  dalient  yr 
ymchwiliad  manylaf,  ond  yma,  ac  mewn  un  neu  ddau  o 
amgylchiadau  eraill,  y  mae,  oherwydd  rhyw  resymau  neiU- 


222  lAOHAU  UN  MUD  A  BTDDAR. 

duol,  yn  dewis  gwneud  ei  wyrthiau  yn  ddirgelaidd.  Ym- 
ddengys  mai  rliywbeth  yn  ysbryd  a  theimlad  y  dyn  ei  hunan 
oedd  yn  galw  am  iddo  gael  ei  gymeryd  fel  hyn  o'r  neilldu, 
ac  mai  er  mwyn  cael  gwell  mantais  a  chyíleusdra  i  wneud 
argraffiadau  dyfnion  a  pharháol  ar  ei  feddwl,  yr  arweiniodd 
yr  lesu  ef  allan  o  ganol  cythrwíi  ac  aflonyddwch  y  dyrfa. 
Y  mae  yn  gwneud  peth  cyffelyb  yn  fynych  eto,  trwy  arwain 
llawer  dyn  o  swn  a  phrysurdeb  y  byd  i  unigedd  a  distaw- 
rwydd  gwely  cystudd  i  lefaru  wrtho,  ac  i  iactiàu  ei  enaid. 
Yr  ydym  yn  cael  iddo  arwain  ei  bobl  Israel  allan  o'r  Aifft, 
ar  eu  penau  eu  hunain  i  ganol  yr  anialwch,  i  draddodi 
ei  gyfr-aith  iddynt,  ac  i  fyned  i  gyfamod  á  hwynt,  a'r  un 
modd  y  mae  yn  gwneud  peth  cyffelyb  yn  aml  â  phersonau 
unigol.* 

Wedi  cymeryd  y  dyn  o'r  neilldu,  *'  efe  a  estynodd  eifysedd 
yn  eiglustiau  ef,"  &c.  Yr  ydoedd  trwy  hjn  yn  cyfaddasu  ei 
weitlirediadau  at  gyílwr  y  dyn.  Byddai  yn  arfer  dweyd 
rhywbeth  yn  gyffredin  wrth  y  cleifion  cyn  eu  iiiachâu,  i'r 
dyben  o  gynorthwyo  eu  ffydd,  ond  gan  fod  y  dyn  yma  yn 
fyddar  ofer  fuasai  llefaru  wrtho :  nid  oedd  un  ffordd  i 
wneud  argraff  ar  ei  feddwl  ond  trwy  y  llygad  a'r  teimlad. 
Yr  oedd  ar  Grist  eisieu  crj'fhau  ei  ffydd,  a  chodi  dysgwyl- 
iad  ynddo  am  y  fendith,  ond  gan  fod  yn  anmhosibl  gwncud 
hyny  trwy  eiriau,  y  mae  efe  megys  yn  siarajd  à'r  dyn  trwy 
arwyddion,  nes  y  deuai  yn  alluog  i  glywed.  Y  mae  yn 
gosod  ei  fysedd  yn  ei  glustiau  ef  i  arwyddo  ei  fod  yn  bwr- 
iadu  symud  yr  hyn  oedd  yn  ei  rwystro  i  glywed ;  ao  y  mae 
yn  gwlychu  ei  fys,  à  dwfr  ei  enau,  ao  yn  cyffwrdd  â'i  dafod 
ef,  i  ddangos  fod  yr  hyn  oedd  yn  ei  rwystro  i  lefaru  i  gael 
ei  symud.  Ar  yr  un  pryd  y  mae  yn  daugos  fod  y  gallu  i 
iacháu  yn  trigo  ynddo  ef  ei  hun  ;  canys  nid  yw  yn  defu- 
yddio  dim  o'r  tu  allan  iddo  ei  hun  i  ryddhâu  y  tafod,  nac  i 
agor  y  glust.  Ac  nid  yw  yu  dcfnyddio  dim  ond  poeryn,  i 
arwyddo  fod  yr  iachâd  i'w  briodoli,  nid  i  unrhyw  rinwedd 
naturiol  oedd  yn  y  mnddion,  ond  i  allu  dwyfol  yr  hwn  oedd 

*  Owel  sylwadau  Trenoh  ar  y  Wyrth  hon. 


lACHAU  ÜN  MUD  A  BTDDAR.  223 

yn  ei  ddefnyddio.  A'r  un  modd  y  gall  efe  wneud  pethau 
mawrion  trwy  y  ddwy  ordinhâd  o  fedydd  a  Bwper  yr 
Arglwydd,  er  fod  llawer  yn  barod  i'w  diystyru  fel  petliau  rhy 
syml  a  distadl.  Cofiwn  mai  y  gŵr  a  ryddhâodd  dafod  y 
mudan  á  dwfr  ei  enau,  ac  a  agorodd  lygaid  y  dall  â  chlai 
a  phoeryn  a  sefydlodd  yr  ordinhadau  hyn. 

Dywedir  yn  mhellach  i'r  lesu  wrth  iachâu  y  dyn  yma 
"  edrych  tuar  nejr  Gwuaeth  hyn,  mae  yn  debygol^  i  ar- 
graffu  ar  feddwl  y  dyn,  yr  hwn  oedd  eto  heb  allu  clyw'ed, 
fod  pob  bendith  a  thrugaredd  yn  disgyn  oddiuchod,  a'i  fod 
yntau  yn  gweithredu  mewn  perffaith  gyd-gordiad  â'r  Tad. 
Yr  ydym  yn  darllcn  iddo  wneud  yr  un  modd  wrth  fedd 
Lazarus.  (loan  xi.  41,  42.)  "  F.Je  a  ocheneidiodd  "  hefyd. 
Parodd  yr  olwg  ar  y  creadur  truenus  yma  oedd  gcr  ei  fron 
iddo  ymofidio  yn  ddwys,  wrth  feddwl  am  yr  anrliaith  a'r 
difrod  oedd  pechod  a  ^atan  wedi  wneud  ar  y  ddynoliaeth. 
Ei  dosturi  a'i  gydymdeimlad  â  ni,  yn  ein  trallodion  a'n 
trueni,  a  barai  iddo  ocheneidio.  Yna  "  efe  a  ddywedodd 
ttyrtho,  Ephphatha,  hyny  yw,  Yniagor.  Ac  yn  thrwydd  ei 
glustiau  ef  a  agorwyd,  a  rhwyin  ci  dafod  ef  a  ddatodwyd :  ac 
efe  a  lefarodd  ya  eglur."  Dyma  brawf  arall  o  ddwyfol  alhi 
a  Mess'iaeth  yr  Icsr..  Yr  oedd  y  proffwyd  Esaiah  wcdi 
rhagfynegi  am  dano  y  byddai  iddo  wneud  gweithredoedd 
o'r  fath  hyn.  (Esaiah  xxix.  28 ;  xxxv.  5,  6.)  Y  mae  yn 
dra  hynod  nad  ydym  yn  darllen  i'r  Icsu  erioed  greu  aelodau 
newyddion  i  neb  oeddynt  wedi  colli  eu  haelodau.  Wrth 
reswm  buasai  yn  hawdd  iddo  wneud  hyuy.  Oud  dewisodd 
amlygu  eì  alhi  dwyfol,  trwy  wneud  gwjTthiau  i  adferu  a 
gwella  ermigau  ac  aelodau,  oeddynt  yn  bod  eisoes,  ond  yn 
gwbl  ddiddefuydd,  fel  chistiau  a  tliafod  y  dyn  yma.  Dichou 
fod  hyn  wedi  ei  fwriadu  i  arwyddo  ei  Ibd  ef  wedi  dyfod  i'r 
byd,  nid  i  greu,  ond  i  waredu  ac  adferu.  Gwaith  hawdd 
iawn  iddo  ef  fuasai  ein  dileu  ni,  a  chreu  miUwnau  o  ddyn- 
ion  cyfiawn  a  sanctaidd  yn  ein  lle,  ond  yr  oedd  ei  wyrthiau 
yn  arwyddo  mai  nid  i  greu  dyniou  newyddion,  ond  i  achub 
ac  adferu  dynion  pechadurus,  yr  ymddangosodd  efe.     Nid 


224  lACHAU  UN  MUD  A  BYDDAR. 

rhoddi  cyneddfau  newyddion  y  mae  yn  yr  adeneligaeth 
ychwaith,  ond  dwyn  y  cyneddfau  oedd  yn  bod  o'r  blaen  i 
weithredu  yn  briodol,  yn  debyg  fel  y  gwnaeth  â  chlustiau 
a  thafod  y  dyn  yraa. 

"  Ac  efe  a  icaJiarddodd  iddynt  ddywedi/d  i  neb."  Y  mae 
dynion  yn  gyfíredin  am  i'w  gorchestion  a'u  gweithredoedd 
da  gael  eu  cyhoeddi  a'u  canmol ;  ond  yr  oedd  yr  lesu  yn 
hollol  ddiawydd  am  ddynol  glod.  Gwir  iddo  orchymyn  i'r 
dyn  yr  aethai  y  lleng  allan  o  hono  gyhoeddi  hanes  ei  war- 
edigaeth,  a  hyny  yn  yr  un  ardal  ag  y  gwnaed  y  wyrth  hon 
ganddo.  (Marc  v.  19,  20.)  Ond  yr  oedd  efa  ei  hun  wedi 
myned  o'r  gymydogaeth  y  pryd  hwnw,  fel  nad  oedd  dim 
perygl  i  hanes  y  wyrth  hono  achosi  i  dorfeydd  lliosog  ym- 
dyru  ato,  ncs  peri  anghyfleusdra  a  rhwystr  iddo.  (Marc 
ix.  80.)  Dichon  hefyd  fod  yr  lesu  yn  gweled,  trwy  ei  ber- 
jBfaith  adnabyddiaetli  o'r  galon,  mai  myfyrdod  distaw  ar  y 
wyrth,  fyddai  y  peth  goreu  ar  les  y  dyn  yma,  a'i  gyfeillion. 
Beth  bynag  oedd  ei  reswm  cf  dros  y  gwaharddiad,  eu  dyled- 
Bwydd  hwy  oedd  ufuddhau  iddo  ;  ond  tybient  hwy  yn  ddiau 
mai  ei  wylder  a'i  ostyngeiddrwydd  oedd  yn  ei  gymhell  i 
roddi  y  gwaharddiad  ;  ac  am  hyny,  "  po  mwyaf  y  gwa- 
harddodd  cfc  iddynt,  mwy  o  lawer  y  cyhoeddasant.  A  synu 
a  wnaethant  yn  anfeidrol,  gan  ddywedyd,  Da  y  gwnaeth 
efe  bob  peth  :  y  mae  efe  yn  gwneuthur  i'r  byddariaid  glywed, 
ac  i'r  mudion  ddywcdyd."  Y  mae  efe  yn  gwncud  pethau 
cyffelyb  i  hyn  eto,  trwy  ei  Ysbryd  :  y  mae  yn  agor  chistiau 
dynion  i  wrando  ar  ei  lais  (Job  xxxiii.  16) ;  ac  yn  rhyddhàu 
eu  tafodau  i  lefaru  wrtho  mewn  gweddi,  ao  i  fynegi  oi 
foliant. 

"  riant  afradlon  sy'n  dod  adref, 

Rhai  fu'n  mhcll  o  dir  eu  gwlad ; 
Pihai /u'n  fudion,  ey'n  clodfori 
Duw,  am  iechydwriaeth  rad." 


POBTHI  Y  PEDAIR  MIL.  225 

XXI. 

PEDAIR  MIL  YN  OAEL  EU  PORTHI YN  WYRTHIOL. 

' '  A  gálwodd  yr  lesu  d  ddysgyhlìon  ato,  ac  a  ddywedodd,  Yr  ydwyj 
yn  iosturio  wrth  y  dyrfa  ;  canys  y  maent  yn  aros  gyda  mi  dridiau 
weithian,  ac  nid  oes  ganddynt  ddim  íwfwyta  :  ac  nid  ydwyfyn  eicyll' 
ysio  eu  gollwng  hwynt  ymaith  ar  eu  cythlwng,  rhag  eu  llewygu  ar  y 
ffordd,  d-c."    Matii.  xv.  32—39.     [Marc  viii.  1—9.; 

I^Iae  y  fath  debygolrwydd  rhwng  y  wyrth  hon  â'r  un  arall 
o'r  un  natur,  sef  porthi  y  pum'  mil,  fel  y  mae  agos  bobpeth 
angenrheidiol  ei  ddweyd,  mewn  ffordd  o  eglurhâd  ar  hon, 
wedi  ei  ddweyd  eisoes  ar  hono.  Cyfeirir  y  darllenydd,  gan 
hyny,  at  y  sylwadau  sydd  i'w  gweled  yno.  Ond  er  cy- 
maint  o  debygoh-wydd  sydd  rhwng  prif  nodweddion  y  ddwy 
wyrth,  eto  y  maeut  yn  gwahaniaethu  yn  amlwg,  mewn 
amryw  betliau.  Y'r  oedd  y  dyrfa  a  borthwyd  y  tro  cyntaf 
yn  bum'  mil  o  w\  r,  ond  pedair  mil  oeddyut  y  tro  hwn  ; 
pum'  torth  oedd  gan  y  dysgybhon  y  tro  o'r  blaen,  ond  yr 
oedd  ganddynt  saith  dorth  y  tro  yma  ;  yr  oedd  y  briwfwyd 
gweddill  hefyd  yn  ddeuddeg  basgedaid  y  tro  cyntaf,  ond 
saith  basgodaid  ydoedd  y  tro  hwn.  Heblaw  hyny,  luddew- 
on  oedd  y  rliai  a  borthwyd  y  tro  cyntaf ;  ond  y  mae  lle  i 
feddwl  mai  Cenedloedd,  o  dueddau  Tyrus  a  Sidon,  oedd 
yn  gwneud  i  fynu  y  rhan  fwyaf  o'r  àyiía  y  waith  hon  ;  àc 
felly  yr  oedd  yr  lesu  j'n  árwyddo  trwy  y  wyrth  hon,  er  mai 
yr  luddewon  oedd  i  gael  y  cynyg  cyntaf  ar  y  bara  a  ddaeth 
i  waered  o'r  nef,  eto  mai  uid  hwynthwy  yn  unig  oedd  i  gael 
cyfranogi  o  hono ;  ond  ei  fod  ef  wedi  dyfod  i'r  byd  i  gyfranu 
bara  y  bywyd  i'r  Cenedloedd  hefyd,  yn  nghyflawnder  yr 
amser. 

Y  mae  y  sêl  ar  brwdfrydedd  a  ddangosodd  y  bobl  hyn 
yn  dra  chanmoladwy ;  cauys  daethant  yn  mhell  oddicartref 
ar  ol  Crist  i'r  anialwch,  i  wrando  aruo ;  cysgasant  allan 
p 


226  PORTHI  Y  PEDAIR  mL. 

yn  yr  awyr  agored  ddwy  noswaith  ;  ac  arosasant  gydag  ef 
am  dri  diwrnod,  tra  y  mae  dwy  awr  o  gyfarfod  crefyddol 
yn  faich  ac  yn  fliuder  i  lawer,  yn  ein  gwlad  a'n  dyddiau  ni. 
Yr  oedd  yr  ychydig  luniaeth  a  ddygasent  gyda  hwynt, 
■wrth  gychwyn,  wedi  hen  dclarfod,  ac  yr  oeddjTit  yn  awr 
mewn  lle  anghyfanedd,  a  fíbrdd  bell  ganddynt  i  ddychwel- 
yd  adref ;  ac  eto  y  mae  yn  deb^^gol  fod  gweinidogaeth  a 
gwyrtîiiau  y  Gwaredwr  wedi  effeithio  cymaint  ar  eu  medd- 
yliau,  fel  nad  oeddynt  hwy  eu  hunain,  ar  y  pryd,  yn  cofio 
nac  yn  meddwl  dim  am  angheniou  eu  cyrff.  Ond  y  mae 
yr  lesu  yn  tosturio  wrthynt,  ac  yn  gofalu  am  dauynt.  Er 
mai  am  iechydwriaeth  yr  enaid  y  dylid  gofalu  yn  mlaeuaf 
ac  yn  benaf,  eto  ni  ddarfu  iddo  ef  erioed  ddysgu,  trwy  ei 
eiriau  na'i  weithredoedd,  fod  y  corff  i'w  esgeuluso,  ac  mai 
yr  cnaid  yn  iinig  a  ddylai  fod  gwrthddrych  gofal  creadur 
anfarwol.  Y  mae  yn  daugos  ei  ofal  am  eneidiau  y  bobl 
hyn  trwy  eu  dysgu,  ac  am  eu  cyrff,  trwy  eu  hiachàu  a'u 
porthi.  Ac  y  raae  y  tosturi  a  ddangosodd  ar  yr  achlysur 
hwn  yn  galondid  i  ninau  i  fyned  â'n  haughcuiou  tymhorol 
ato  ;  cauys  yr  ydym  yn  gweled  yn  amlwg  nad  yw  y  pethau 
hyn  islaw  ei  sylw  trugarog  ef.  Gall  dilyn  Crist  arwain 
dynion  weithiau  i  gyfyngdcr  ac  angeu,  fel  y  bobl  yma  ;  ond 
y  mae  efe  yn  dra  sicr  o  roddi  amlygiadau  neillduol  o'i  ofal 
am  y  cyfryw  rai :  *'  Gobeithia  yn  yr  Arglwydd  a  gwna  dda ; 
felly  y  trigi  yn  y  tir,  a  thi  a  borthir  yn  ddiau."  (Sahn 
xxxvii.  3.)  Y  mae  esiampl  yr  Arglwydd  lesu,  yn  yr  am- 
gylchiad  hwn,  yn  dangos  y  dylem  uiuau  liefyd  dosturio 
wrth  y  rhai  sydd  mewn  angeu,  a  bod  yn  l)arod  i'w  cynorth- 
dwyo,  os  byd  hyny  o  fewu  ein  gaUu  :  "  Eithr  yr  hwn  sydd 
ganddo  dda  y  byd  hwn,  ac  a  wclo  ei  frawd  mcwn  cisieu, 
ac  a  gauo  ei  dosturi  oddi  wrtho  ;  pa  fodd  y  mae  cariad  Daw 
yn  aros  ynddo  cf  ?  "  (1  loan  iii.  17.) 

Y  mac  yn  ymddangos  yn  beth  tra  syn,  ar  yr  olwg  gyntaf, 
fod  y  dysgyblion  yn  gofyn,  **  0  ba  le  y  gaU  neh  ddhjoni  y 
rhai  hyn  á  hara  yma  yn  yr  anialwch?  "  a  hwythau  wcdi 
gwclcd  yr  lesu,  ychydig  amser  cyn  hyuy,  yu  diwallu  tyrfa 


POBTIII  Y  PEDAIR  MIL.  ^27 

fwy  mewn  modd  gwyrthiol,  dan  y  cyffelyb  amgylchiadau. 
Ond  y  mae  tuedd  ryfeddol  yu  y  galon  ddynol  yn  ngwyneb 
anhawsderau  i  anghofio  gwaredigaethau  blaenorol  yr  Arg- 
Iwydd.  Mae  ein  profiad  ein  hunain  yn  ddíau,  ysywaeth 
yn  tystio  fod  hyn  yn  rhy  wir.  Cawn  brawf  nodedig  o  hyn 
hyd  yn  nôd  yn  hanes  un  o  brif  wroniaid  y  ffydd,  sef  Moses  : 
er  fod  yr  Arglwydd  o'r  blaen  wedi  gorchuddio  yr  holl  wer- 
syll  â  soflieir  (Exod.  xvi.  1 — 7.),  eto,  er  hyny  oll,  yr  oedd 
Moses  bron  yn  methu  credu  y  darparai  yr  Arglwydd  gig, 
yn  ol  ei  addewid,  i'r  holl  gynnulleidfa  (Num.  xi.  21,  22.) 
Dylem  gofio  hefyd,  wrth  ryfeddu  gwendid  ffydd  y  dysgybl- 
ion,  ar  yr  achlysur  hwn,  mai  nid  bob  amser  y  byddai  jt 
Arglwydd  lesu  yn  gweled  yn  briodol  wneud  gwyrth  i  ddi- 
wallu  anghenion  ei  ganlynwyr.  Cawn  hanes  ei  ddysgyblion 
ef  ei  hun  ryw  ddiwrnod  yn  tynu  tyAvys,  wrth  fyned  trwy 
gae  o  ýd,  am  fod  arnynt  chwant  bwyd ;  ond  ni  welodd  efe 
jTi  dda  wneud  gwyrth  i'w  diw^allu  y  pryd  hwnw.  Ac  lieb- 
law  hyny,  os  Cenedloedd,  fel  y  mae  yn  debj'gol,  oodd  y 
rhan  fwyaf  o'r  dyrfa  hon  fe  allai  fod  y  dysgyblion,  oher- 
wydd  eu  rhagfarn,  yn  meddwl  mai  prin  y  buasai  yn  weddus 
i'w  Harglwydd  wneud  gwjTth  i  borthi  paganiaid  aflan 
felly ;  ac  na  buasai  hyny  fawT  amgen  na  chymeryd  bara  y 
plant,  a'i  fwrw  i'r  cŵn. 

Ond  modd  bynag,  y  mae  yr  lesu,  ar  ol  dangos  ei  allu 
dwyfol  trwy  iacháu  y  cleifion  oedd  yn  eu  plith,  yn  awr  yn 
amlygu  jt  un  gallu  trwy  wneud  gwjTth  i'w  porthi ;  ac  y 
mae  y  rhai  a  ddaethent  ato  yn  fudaniaid,  yn  fyddariaid, 
yn  glofíìon,  ac  yn  ddeillion,  yn  cael  myned  adref  yn  ber- 
ffaith  iach,  a  pliawb  o  honynt  wedi  eu  llawn  ddigoni  â'r 
arlwy  wyrthiol,  cyn  cychwyn  i'w  fibrdd  yn  llawen. 

"A  huìj  a  çjodasnnt  o'r  biiirfu-ijd gueíhliU,  saithfasgedaid." 
Dywedir  i'r  lesu  y  tro  o'r  blaen  orchymyn  jai  benodol  idd- 
ynt  gasglu  y  briwfwyd  gweddill,  fel  na  chollid  dim  (loan 
vi.  12.)  Er  ei  fod  ef,  trwy  ei  allu  goruwchnatnriol,  yn 
medru  darparu  y  fath  gyflíiwnder  o  ymborth  yn  berffaith 
rwydd  a  didraul,  eto  ni  fynai  i  ddim  o  hono  gacl  ei  was- 


228  PORTin  Y  PEDAIR  MIL. 

traffu.  Mae  liyu  yu  dysgu  y  cTylid  bod  yn  gynil  â  gofahig, 
liyd  yn  nôd  yn  nghanol  hawnder,  a  gochelyd  caraddefu- 
yddio  haehoni  rhaghmiaeth.  Dichon  fod  rhai  yn  barod  i 
ryfeddu  o  ba  le  y  gallasai  y  dysgybhon  gael  basgedi  wrth 
law  yn  yr  anialwch.  Ond  yr  oedd  yr  luddewon  yn  arfer 
myned  â  basgedi  gyda  hwynt  yn  aml  wrth  fyned  oddi  car- 
trefi,  i  gario  en  Ihiniaeth,  &c.,  yn  debyg  fel  y  mae  dyiiion 
yu  ein  gv/lad  ni  yu  cario  teith-godau  i'w  canlyn,  pan  yn 
myned  i  daith.  Y  mae  y  gair  gwreiddiol,  meddir,  yn  ar- 
wyddo  fod  y  basgedi  oedd  gan  y  dysgybhon  y  tro  hwn,  yn 
fwy  na'r  rhai  oedd  ganddynt  yu  amser  y  wyrth  o'r  bhaen  ; 
a  dicbon  fod  hyn  yn  cyfrif  paham  yr  oedd  ganddyut  ddeu- 
ddeg  basgedaid  o  friwfwyd  y  tro  hwnw,  a  dim  ond  saith  y 
tro  hwn.  Yr  oedd  yno  fasgedaid  i  bob  apostol  y  tro  o'r 
blaen ;  ond  basgedaid  am  bob  torth  y  tro  liwn.  Fe  allai 
fod  y  fasgedaid  i  bob  apostol  y  tro  o'r  bhaeu  yn  arwyddo  y 
gofalai  yr  Arglwydd  am  bob  iiu  fyddai  yu  barod  i  ymadael 
â  phob  peth  ûr  ei  alwad  ef ;  a  dichon  fod  rhoddi  Uon'd 
basged  iddynt,  yn  llc  pob  torth  oedd  ganddynt,  y  tro  hwn, 
yn  arwyddo  yn  benaf,  y  byddent  ar  eu  hcnill  yn  mhob 
abertli  a  wnaeut,  er  llcs  eu  cyd-ddj^nion,  a  gogoniant  Duw. 


Y  DYN  DALL  O  BETH3AIDA.  229 

XXII. 

Y  DYN  DALL  0  IBETHSAIDA. 

"  Ac  efe  a  ddaeth  i  Belhsaida;  a  hwy  ddijijaaant  ato  un  dall,  ac  a 
ddeisyfaaant  arno  ar  iddo  gyffwrdd  âj  ef.  Ac  wcdi  ymajlyd  yn  llaw 
y  dall,  efe  á'i  tywysodd  ef  allan  ó'r  dref:  ac  u-edi  iddo  boeri  ar  ei  lyjaid 
ef,  a  dodi  ei  ddwylaw  amo,  efe  a  ofjnodd  iddo,  a  ocdd  efe  yn  gweled 
dim.  Ac  wedi  edrych  i  fymi,  efe  a  ddywedodd,  Yr  ydwyf  yn  gweled 
dynion  megis  prenau  yn  rhodìo,"  <S:c.     Marc  viii.  22 — 26. 

D^MA  wj'rth  arall  nad  oes  yr  un  o'r  Efengylw^'r  oncl  Maro 
yn  son  dim  ani  dani.  Cyflawnwyd  y  wyrth  hon  yn  Betli- 
saida- Julias,  tref  ar  dueddau  gogledd-ddwyreiniol  môr  Ti- 
berias.  Yr  oedd  tref  arall  o'r  un  enw  gerllaw  (/apernaum, 
ar  yr  ochr  orllewinol  i'r  môr.  At  y  Bethsaida  hono,  ac  nid 
at  yr  un  lle  y  gwnaed  y  wyrth  yma,  y  cyfeiriai  yr  lesu,  pan 
yn  edliw  i'r  diuasoedd  yn  y  rhai  y  gwnaethid  y  rhan  fwyaf 
o'i  weithredoedd  nerthol  ef,  am  nnd  cdifarhasent,  gan  ddy- 
wedyd,  "  Gwae  di,  Chorazin  ;  gwae  tli,  Bethsaida  ;  canys 
po  gwnaethid  yn  Tyrus  a  Sidon  y  gweithredoedd  nerthol  a 
Avnaethpwyd  ynoch  chwi,  hwy  a  edifai-hasent  er  ys  talm 
mewn  sachlian  a  Uudw."  (Math.  xi.  2Ü,  21.) 

Yr  oedd  holl  wyrthiau  yr  Arglwydd  lesu  yn  dwyn  tebyg- 
oh'wydd  i'w  gilydd  mcwn  rhyw  bethau.  Yr  ooddyut  oU 
heb  eithriad  yn  weithredoedd  o  gymwynasgarwch  a  tlnni- 
garedd,  yn  gystal  ag  o  allu  dwyfol.  Yr  oeddynt  oll  hefyd  yu 
cacl  eu  gwneuthur  ar  yr  ammod  o  flÿdd ;  sef,  naiU  ai  íl'ydd 
bersonol  y  dyoddefwyr  eu  himain,  neu  ynte  fifydd  y  rhai  a'u 
dygent  at  yr  lesu.  Ond  er  fod  ei  holl  wyrthiau  ar  ddyn 
yn  tebygoli  i'w  gilydd  yn  y  ddwy  elfen  bwysig  hyn,  eto,  yr 
oeddynt  yn  amrywio  ac  yn  gwahaniaethu  llawer  j'n  y  dull 
a'r  modd  y  cyíiawnid  hwynt.  Byddai  yn  iaohâu  rhai  yn 
nghanol  y  dyrfa,  ac  eraill,  fel  y  dall  yma,  o'r  noiUdu  yn  y 
dirgel ;  iachùi  rai  â  gair  ei  enau  yn  uuig,  heb  arfer  uurhy  w 


230  Y  DYX  DALL  0  BETHSAIDA. 

arwyddion  na  chyfryngau  ;  bryd  arall  byddai  yn  gosod  ei 
ddwylaw  ar  y  cleifion ;  a  phryd  arall  dracliefn  byddai  yn 
gwneud  defnydd  o  ryw  foddion  naturiol,  megys  clai  a 
phoeryn.  Fe  allai  mai  y  prif  reswm  am  y  gwahaniaeth 
hwn  yn  ei  ddull  o  weithredu  oedd,  eifod  yn  cyfaddasu  duU 
yr  iachâd,  yn  mhob  amgylchiad,  at  ansawdd  meddwl,  a 
graddau  .£fydd,  yr  hwn  a  iachêid  ganddo.  Yr  oedd  efe  yn 
gwybod  beth  oedd  mewn  dyn,  a  phe  buasem  ninau  yn  ad- 
nabyddus  o  wahanol  deimladau  a  phrofiadau  y  rhai  a  iach- 
âwyd  ganddo,  y  mae  yn  ddíau  y  buasem  yn  canfod  yn 
amlwg  y  priodoldeb  a'r  doethineb  oedd  yn  ei  waith  yn 
rhoddi  ei  olwg  i  un  dall  â'i  air  yn  unig ;  yn  anfon  y  Hall  i 
lyn  Siloam  i  ymolchi ;  ac  yn  poeri  a  dodi  ei  ddwjdaw  ar 
lygaid  y  trydydd — yn  rhoddi  ei  olwg  i  un  yn  ngwydd  y 
dorf ;  i'r  llall  o'r  neilldu ; — i  un  ar  unwaith ;  ac  i'r  llall  yn 
raddol,  &c.  Yr  oedd  ei  waith  yn  cyflawui  yr  un  gweith- 
redoedd,  mewn  gwahanol  ac  amrywiol  ffyrdd  fel  hyn,  yn 
profi  yn  eglur  hefyd  nad  oeddyut  yn  cael  eu  gwneuthur 
trwy  ddim  byd  tebyg  i  swyngyfaredd  ;  ac  felly  yr  oedd  hyn 
yn  tueddu  i  ddatguddio  ei  alhi  dwyfol  yn  fwy  amlwg. 

Yr  oedd  ei  wyrthiau  yn  hyn,  fel  mewn  pethau  eraill,  yn 
gysgodau  o  waith  ci  Ysbryd  ar  eneidiau  dynion.  Y  mae 
gwir  droedigaeth  yr  un  peth  o  ran  ei  natur,  ei  ammodau, 
a'i  effeithiau,  yn  mhawb  o'i  ddeiliaid  ;  ond  y  mae  llawer  o 
wahaniaeth  yn  amgylchiadau  a  dull  troedigaeth  y  naill  a'r 
Uall.  Mae  rhai  yn  cael  eu  hargyhoeddi  mewn  unigedd  a 
distawrwydd  ar  wcly  cystudd ;  eraill  yn  nghanol  y  dorf  yn 
yr  addohad ;  rliai  yn  sydyn  a  disymwth,  fel  Saul  o  Tarsus, 
a  cheidwad  y  carchar  yn  PhiHppi ;  eraill  mown  dull  mwy 
tyner  a  graddol  fel  Timotheus.  Fel  hyn  "  y  mae  amryw 
wcithrediadau,  ond  yr  un  yw  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  gweith- 
redu  pob  peth  yn  mhawb."  (1  Cor.  xii,  6.)  Y  mae  uuol- 
iactli  ac  ararywiaeth  yn  nodweddu  holl  weithredoedd  Duw 
mown  natur,  rhaghmiaoth,  a  gras. 

Ymddengys  fod  íîydd  y  dall  yma  a  ddygwyd  at  yr  lesu 
yn  wau  iawn  ;  cauys  nid  oes  son  iddo  ef  ci  huuau  ofyn  am 


T  DYN  DALL  0  BETHSAIDA.  231 

ei  olwg,  fel  Bartimeus  ac  eraill,  ond  ei  gyfeiUion  sj'dd  yn 
deisyf  drosto.  Ond  yn  lle  ei  wrthod,  oblegid  gwendid  ei 
fifydd,  y  mae  y  Gwaredwr  trugarog  yn  arfer  moddion  pri- 
odol  i  gryfliâu  ei  ffydd  :  "  Ac  iccdi  ymajiyd  yn  llaw  y  dall,  efe 
a'i  tywysodd  ef  allan  ó'r  dref^  Y  mae  esbonwyr  yu  cynyg 
amryw  resymau  i  geisio  egluro  paham  y  cymerodd  yr  lesu 
ef  allan  o'r  dref  i  agoryd  ei  lygaid.  Tybia  rhai  iddo  gyf- 
lawni  y  wyrth  yn  ddirgelaidd  rhag  rhoddi  achlysur  i  dorf- 
eydd  lliosüg  i  ymgasglu  ato,  nes  peri  aughyfleusdra  a 
rhwystr  iddo  :  yr  oedd  arno  eisieu  llawer  o  hamdden  a 
llonyddwch  yn  awr  i  addysgu  ei  ddysgyblion,  er  mwyn  eu 
parotoi  erbyn  yr  amser  pwysig  oedd  gerllaw,  pan  y  byddai 
efe  yn  eu  gadael.  Heblaw  hyny,  gan  fod  yn  rhaid  iddo 
ddyoddef  a  marw,  y  mae  rhai,  megys  Lange  ac  eraill,  yn 
barnu  fod  yu  augenrheidiol  iddo  gelu  rhai  o'i  wyrthiau,  yn 
enwedig  yn  mhlith  pobl  hawdd  eüeithio  ar  eu  tymherau,  er 
mwyn  peidio  gwneuthur  ei  hun  yn  rhy  boblogaidd  gyda'r 
werin,  rhag  i'r  bobl  ymgynhyrfu  o'i  blaid  ac  atal  yr  awdur- 
dodau  i'w  osod  i  farwolaeth.  Ond  golyga  eraill  drachefn, 
a  hyny,  fe  allai,  gyda  mwy  o  debygolrwydd,  mai  lles  y  dyn 
ei  hun  yn  benaf  oedd  gan  y  Gwaredwr  mewn  golwg  wrth 
ei  arwaiu  allan  o'r  dref :  yr  oedd  am  gael  ymddjddan  âg 
ef  yn  bersonol  ar  ei  ben  ei  hun,  ac  am  i'r  dyn  gael  agor  ei 
lygaid  gyntaf  yn  yr  awyr  agored,  yn  nghanol  rhyfeddodau 
natur  a  gweithrodoodd  Duw.  Pwy  a  all  beidio  rhyfeddu 
ei  ymddarostyngiad,  wrth  odrych  arno  yn  ymaflyd  ei  hunan 
yn  lîaw  y  dall  i'w  dywys,  yn  lle  gorchymyn  i  rywun  arall 
wneud  hyny  ?  Trowch  i  edrych  ar  y  weledigaeth  fawr  hon ! 
Creawdwr  y  bydoedd,  gwrthddrj'ch  addoliad  holl  augelion 
y  nef,  a  Goleuni  y  byd,  yn  arwaiu  dyn  dall  yn  dirion  ac 
arafaidd !  Un  o'i  ddybenion  yn  hyu  yn  ddiau  oedd  enill 
hyder  y  dall,  a  chodi  dysgwyliad  ynddo  am  y  fendith.  Yr 
ocdd  y  dyn  mud  a  byddar  (Marc  vii.  82 — 87.)  yn  analluog 
i'w  glywed,  ond  yn  gallu  yweled  yr  arwyddion  a  wnaed 
ganddo  ;  ond  yr  oedd  Iiwn,  o'r  tu  arall,  yn  analluog  i  tceled 
unrhyw  arwyddion  ;  ond  yn  gallu  clywed  geiriau  yr  lesu,  a 


232  Y  DYN  DALL  O  BETHSAIDA. 

theimlo  ei  law  wrth  gael  ei  arwain  ganddo.  Dichon  fod 
yr  lesu  yn  amcann  dysgu  hefyd  trwy  y  weithred  yma  ei 
fod  ef  yn  arweinydd  i  ddeillion  mewn  ystyr  arall — yn  ar- 
weiuydd  trwy  ei  ragluuiaeth,  ei  ah',  a'i  Ysbryd  :  "  Arwein- 
iaf  y  deilHaid  ar  hyd  ffordd  nid  adnabuant ;  a  gwnafi  ddynt 
gerdded  ar  hyd  Uwybrau  nid  adnabuant ;  gwnaf  dywyllwch 
yn  oleuni  o'u  blaen  hwyut,  a'r  pethau  ceimionyn  uniawn. 
Dyma  y  pethau  a  wnaf  iddynt,  ac  nis  gadawaf  hwynt." 
(Esaiah  xlii.  16.) 

Wedi  myned  â'r  dall  allan  o'r  dref,  y  mae  yr  lesu  yn 
poeri  ar  ei  lygaid  cf,  ac  yu  dodi  ei  ddwylaw  aruo.  Yr  oedd 
hi  yn  dyb  gyffredin  yn  mhlith  yr  hynafiaid  fod  rhyw  rin- 
wedd  meddyginiaethol  mewn  poeryn,  yn  enwedig  at  y 
llygaid.  Ond  uid  am  fod  Crist  o  dan  lywodraeth  y  cam- 
gymeriad  hwn,  nac  am  fod  arno  eisieu  cynorthwy  unrhyw 
foddion  naturiol,  y  gwnaeth  efe  ddefnydd  o'r  poeryn  yn  yr 
amgylchiad  hwn,  canys  y  mae  genym  hanes  am  dano  yu 
agoryd  llygaid  Bartimeus,  ac  eraill,  heb  ddefuyddio  unrhyw 
foddion, — dim  ond  dweyd  yn  unig  "  Cymer  dy  olwg."  Ond 
tybia  rhai  iddo  boeri  ar  lygaid  y  dall  yma  i  agor  ei  amrant- 
au,  y  rhai  ocddynt,  oud  odid,  wedi  gUidio  yn  eu  gilydd,  fel 
y  mao  yn  dygwydd  yn  fynych  mewu  math  ueiUduol  o 
ddalHueb.  Os  felly,  yr  oedd  Crist  yma,  yu  ol  ei  arfer  gyff- 
rediu,  fel  y  sylwa  un,  yn  defnyddio  moddion  naturiol  i 
wueud  yx  hyn  a  elhd  ei  wneud  trwyddynt ;  ac  yu  defnyddio 
ei  allu  gwyrthiol  i  wueud  y  peth  oedd  yn  aumhosibl  i  fodd- 
ion  natmiol,  sef  rhoddi  ei  olwg  i'r  dall.  "  Ac  wedi  iddo 
boeri  ar  ei  hjgaid  ef,  a  dodi  ei  ddwylaw  arno,  efe  a  ofjnodd  iddo. 
a  oedd  efe  yn  gweled  dim.  Ac  wedi  edrych  ifynu,  efe  a  ddy- 
wedodd,  Yr  ydwyfyn  gweled  dynion  megys  prenau  yn  rhodio." 
Yr  oedd  ei  olwg  mor  dywyll  ao  anmherffaith,  fel  yr  ydoedd 
yn  analluog  i  wahauiaethu  rhwug  dyn  a  phrcu,  oud  yu 
unig  wrth  welcd  dyn  yn  symud.  Ymddeugys  uad  ydocdd 
yn  ddall  o'i  euedigacth  ;  canys  y  mao  ci  eiriau  yu  arwyddo 
ei  fod  wedi  gweled  dyuion  a  phreuau  o'r  blaeu.  Dyma  yr 
unig  wyrth  o  ciddo  y  Gwaredwr  a  gyflawnwyd  ganddo 


Y  DYN  DALL  O  BETHSAIDA.  233 

yn  raddol  fel  hyn,  ac  nid  ar  unwaith.  Beth  a  allasai  fod 
y  rheswm  am  hyn  ?  Paham  na  buasai  yn  adferu  golwg  y 
dall  yma  yn  beríîaith  ar  unwaith,  fel  y  gwnaeth  â  Barti- 
meus,  ac  eraill  ?  Mae  yn  debyg  mai  gwendid  ffydd  y  dyn 
oedd  yr  achos  o  hyn.  Eheol  y  Gwaredwr  y  pryd  hwnw,  a'i 
reol  eto  yw — rhoddi  i  ddynion  yn  ol  eu  ffydd.  Nid  oedd 
gan  y  dyn  yma,  ar  y  dechreii,  ond  prin  ddigon  o  ffydd  i 
gael  haner  agoryd  ei  lygaid,  ond  fe  fu  hyny  yn  foddion  i 
gryfhâu  ei  ffydd  yn  ngaUu  a  thosturi  yr  Arghyydd  lesu,  ac 
i  godi  mwy  o  awydd  a  dysgwyHad  ynddo  am  Iwyr  adferiad 
ei  olwg.  Yna  Avedi  i'w  ffydd  ddyfod  yn  gryfach  y  mae  yr 
lesu  yn  ail  gyffwrdd  â'i  lygaid  i  orphen  a  pherffeithio  y 
wyrth.  "  Wedi  hyny  y  gosododd  e/e  ei  ddwylaw  drachefn  ar 
ei  lygaid  ef,  ac  a  harodd  iddo  edrych  ifynu :  ac  cfe  a  gafodd  ei 
ohvg,  ac  efe  a  welai  bawh  o  hell,  ac  yn  eglurJ"  Y  mae  y  duU 
graddol  a  gymerodd  yr  lesu  i  adferu  golwg  y  dyn  yma  yn 
ddarhmiad  cywir  a  tharawiadol  o'r  modd  y  mae  pechadur- 
iaid  yn  gyffredin  yn  cael  eu  goleuo  trwy  ras.  Mae  Crist 
trwy  ei  Ysbryd  wedi  cyffwrdd  à  "  Uygaid  meddyliŵu "  ei 
bobl,  nes  eu  goleuo  i  ryw  raddau  (Eph.  i.  18.) ;  ond  cr  fod 
cyfnewidiad  mawr  wedi  ei  wneuthur  ai'nynt  eisoes,  eto  y  mae 
gwaith  mawr  yn  ol,  cyn  y  byddant  wedi  eu  perffaith  oleuo ; 
canys  nid  yw  y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  gweled  pethau  ys- 
brydol  ond  yn  dra  thywyll  ac  aneglur,  yr  uu  fath  a'r  dija 
yma  "  yn  gweled  dynion  megys  prenau  yn  rhodio."  Pa 
faint  0  honom  sydd  yn  gwoled  drwg  pechod,  gogoniant 
Crist,  priodoHaethau  Duw,  a  byd  dyfodol,  mor  glir  nes  y 
mae  y  pethau  hyu  yn  cael  y  dylanwad  priodol  arnom  ? 
Gobeithio  dy  fod  ti,  a  minau,  ddarllenydd  hynaws,  wedi 
teimlo  Uaw  Crist  yn  cyffwrdd  á'n  llygaid,  ac  y  gall  y  uaill 
a'r  llall  o  honom  ddywedyd  "  Lle  yr  oeddwn  i  yn  ddall,  yr 
wyf  fi  yn  awr  yn  gweled  "  (loan  ix.  25.) ;  ond  y  mae  arnom 
fel  y  dyn  yma  augen  am  iddo  gyffwrdd  a  n  llygaid  eto,  fcl 
y  delom  i  weled  yn  eglurach.  Ac  y  mae  geuym  le  i  obeithio 
y  bydd  iddo  wneud  hyny ;  canys  nid  yw  efe  yn  arfer  gadael 
ei  waith  achubol  ar  ei  lianer.  Y  mae  efe  yn  '•  berffeithydd  " 


284  Y  DYN  DALL  O  BETHSAiDA. 

gystal  ag  yn  "  awdwr  "  ffydd  (Heb.  xii.  2.);  ac  felly  gellir 
**  bod  yn  liyderus  yn  liyn,  y  bydd  i'r  hwn  a  ddechreuodd  yn- 
och  waith  da,  ei  orphen  hyd  ddydd  lesu  Grist."  (Phil.  i.  6.) 
Y  mae  yr  lesu  ar  ol  perffaith  adferu  ei  olwg  i'r  dyn,  yn 
ei  "  anfon  ef  adref  i'w.dŷ,  gan  ddywedyd,  Na  ddos  Vr  dref,  ac 
na  ddìjwed  i  neb  yn  y  dref."  Yr  ydym  yn  cael  y  Gwaredwr 
yn  aml  yn  rhoddi  gwaharddiad  cyíîelyb  i'r  rhai  a  iachêid 
ganddo.  Fe  allai  mai  nid  yr  uu  peth  fyddai  yn  ei  gymhell 
i  wueud  hyn  bob  amser.  Tybir  iddo  roddi  y  gwaharddiad 
yn  yr  amgylchiad  hwn,  yn  benaf,  am  ei  fod  yn  gweled  mai 
y  petii  goreu  ar  les  y  dyn  yma  oedd  ei  anfon  adref  i  fyfyrio 
mewn  neillduedd  a  distawrwydd  ar  y  wyrth.  Yr  ocdd  eis- 
ieu  i'r  gwirionedd  gael  amser  i  wreiddio  yn  ddyfnach  yn  ei 
galon,  cyn  y  byddai  efe  yn  gymhwys  i  siarad  llawer  am 
dano;  ac  felly,  yu  Uc  ei  anfon  allan  i  bregethu,  y  mae  yr 
I^su  yu  gorchymyn  iddo  fyned  i'w  dŷ,  ac  "  arfer  duwioldeb 
gartref."  (1  Tim,  v.  4.) 


UOHAD  Y  BACHGEN  LLOERIG.  285 

XXIII. 

lACHAD    Y    BACHGEN    LLOERIG. 

"  AW  leau  a  ddywedodd  wrtho,  Os  gelli  di  gredu,  pob  pcth  a  allfod 
ír  neh  a  gredo.  Ac  yn  y  fan  tad  y  bachgen,  dan  lefain  ac  wyhfain, 
a  ddywedodd,  Yr  wyffi  yn  credu,  0  Arglwydd  ;  cymhorth  fy  anghr( d- 
iniaeth  i."— Makc  xi.  23,  24.  [Math.  xvii.  14-21;  Luc  ix.  37—42.] 

Un  o'r  dygwydcliadau  rhyfeddaf  a  phwysicaf  yn  ray  wyd  yr 
Ai'glwydd  lesu  oedd  ei  wedduewidiad,  ar  ryw  fynydd  uchel 
yn  Galilea.  Ymddengys  i'r  aragylchiad  hynod  hwn  gy- 
raeryd  lle  yn  nyfnder  y  nos ;  ac  yr  oedd  hyny  yu  rlioddi 
mantais  i  brydferthwch  a  gogoniaut  y  welcdigaeth  nefol 
ymddangos  yn  fwy  amlwg.  Yr  oedd  yr  lesu  wedi  gadael 
naw  o'i  ddysgybliou,  y  prfdnawn  o'r  blaen,  mewu  rhyw 
dref,  neu  bentref,  wrtli  droed  y  mynydd ;  a  chyn  iddo  ddy- 
fod  i  waered  atynt  bore  dranoeth,  yr  oedd  yno  ryw  dad 
traUodus,  oedd  yn  byw  yn  y  gymydogaeth,  wedi  dyfod  i 
chwiHo  am  dano  ;  ac  i  ddymuno  arno,  os  gallai,  fwrw  allan 
yr  ysbryd  aflan  oedd  yn  meddiauu  ac  yu  poenydio  ei  fab,  yr 
hwn,  fel  yr  hysbysir  ni  gan  Luc,  oedd  yn  unig  blentyn  ei 
rieni.  Gan  nad  oedd  yr  lesu  ei  hunan  i'w  gael,  pan  ddaeth  y 
dyn  â'i  fab  yno,  i  ymofyn  am  dano,  a  chan  fod  y  dysgyblion 
wedi  derbyu  awdurdod  a  galhi  ganddo  i  fwrw  alhin  gyth- 
reuHaid  (Math.  x.  8.),  y  maent  yn  ceisio  bwrw  allan  yr 
ysbryd  ystyfnig  a  chreulawn  oedd  yn  meddianu  y  bachgen 
yma ;  oud  y  maent  yn  methu,  oherwydd  gwendid  eu  ôydd. 
Y  mae  yr  Ysgrifenyddion  a  ddygwyddent  fod  yn  breseuol 
ar  y  pryd,  yn  dal  ar  y  cyfleusdra  i  ymosod  ar  y  dysgybl- 
ion  druain,  yn'  absenoldeb  eu  Harglwydd ;  ac  yn  eu  gwaAYd- 
io  a'u  dirmygu,  oblegyd  eu  methiant.  Haerent  yn  ddiameu 
fod  aflwyddiant  y  dysgyblion,  yn  yr  amgylchiad  hwn,  yn 
profi  nad  oeddynt  hwy  a'u  Hathraw  ond  twyllwyr ;  ac  nad 
oedd  ganddo  ef,  na  hwythau,  allu  mewu  gwirionedd  i  fwrw 


286  lACHAD  Y  BACHGEN  LLOERIG. 

allan  gythreuliaid,  fel  y  ceisient  gan  y  byd  gredu.  Gwadai 
y  dysgyblion,  o'r  tu  arall,  gywirdeb  y  casgUad  cyfeiliornus 
hwn  a  dynai  eu  gelyuion  oddiwrth  eu  methiant ;  a  dyna  lle 
yr  oedd  hi  yn  ddadl  irwà,  rhwng  y  ddwy-blaid,  pan  ddaeth 
yr  lesu  i  lawr  o'r  mynydd  atynt ;  ac  y  mae  yn  debyg  i'w 
ddyfodiad  sydyn  ac  annysgwyhadwy,  ar  warthaf  yr  Ysgrif- 
enyddion,  beri  cryn  ddychryn  iddynt :  **  A  phan  ddaeth  efe 
at  ei  ddysgyhlion,  efe  a  welodd  dyrfafawr  yn  eu  cylch  hwynt,  a'r 
Ysgrifenyddion  yn  cyd'ymholi  â  huynt."  Gallwn  ddysgu  yma 
fod  gelynion  yr  eglwys  yn  sicr  o  ymliyfliâu  i  ymosod  arni, 
a'i  gwawdio,  os  bydd  ei  ffydd  yn  wan,  a'i  Harglwydd  yn 
absenol  oddiwrthi.  D^'na  oedd  sefyllfa  y  dysgybHon  dru- 
ain  yn  bresgnol ;  ac  y  mae  yn  hollol  sicr  fod  yn  dda  dros 
ben  ganddynt,  yn  yr  amgylchiadau  hjn,  weled  eu  Hathraw 
mawr  yn  dyfod  atynt,  i  gymeryd  eu  plaid  ac  i'w  hamddi- 
ffyn.  Y  mae  lle  i  feddwl,  oddiwrth  yr  effaith  a  gafodd  ei 
ymddangosiad  ar  y  dyrfa,  nad  oedd  gogoniant  y  gwedd- 
newidiad  cto  wcdi  Uwyr  ddiflanu ;  ond  fod  ei  wynebpryd 
a'i  wisg  yn  dysgleirio  eto  i  raddau,  rywbeth  yn  dcbyg  i 
Moses  pan  ddaeth  efe  i  lawr  o'r  mynydd.  (Exod.  xxxìy.  80.) 
Ond  yr  oedd  y  gogoniant  oedd  ar  wyneb  Crist,  yn  dra 
gwahanol  yn  ei  ddylanwad  i'r  dysgleirdeb  oedd  ar  wyneb 
Moses.  Yr  oedd  ei  ogouiant  cf  yn  dychrynu,  ac  yn  tarfu  y 
bobl  oddiwrtho ;  "  canys  pan  welsant  ei  wyneb  ef  yn  dys- 
gleirio  hwy  a  ofnasant  nesâu  ato  ef."  Cj^nnrychiolydd 
deddf  ocdd  Moscs,  a  rhyw  arwydd  o  burdeb  a  sancteidd- 
rwydd  y  gyfraith,  oedd  y  dysgleirdeb  a  welid  yn  Uewyrchu, 
gyda'r  fath  danbeidrwydd,  ar  ei  wyneb  ef ;  ac  nid  rhyfedd, 
gan  hyuy,  fod  rhyAvbeth  yn  ofnadwy  a  bygythiol  yn  yr  olwg 
ar  y  gogoniant  hwnw,  i  droseddwyr  y  ddeddf.  Y  mae 
golwg  hardd  ac  urddasol  iawn  ar  y  barnwr  yn  y  llys,  yn  oi 
wisgocdd  swyddol ;  ond  y  mao  yr  olwg  ar  ei  wisg  yn  ddy- 
chryn  i'r  troscddwyr  euog  sydd  i  gael  eu  profi  ger  ei  fron. 
Ac  íclly  am  y  gogoniant  ocdd  ar  wyneb  Moses,  pan  ddaetli 
efo  i  hiwr  o'r  mynydd.  Ond  Gn'aredwr  oodd  Crist,  a  "  go- 
goniant  megys  yr  Unig-ancdig  oddiwrth  y  Tad,  yn  llawn 


lACHAD  Y  BACHGEN  LLOERIO.  237 

gras  a  gwirionedd"  (loan  i.  14.)  oedd  yn  llewyrchu  yn  ei 
wyneb  ef ;  ac  o  ganlyniad,  yr  oedd  yr  olwg  ar  ei  ogonianl 
ef,  tra  yn  llenwi  y  bobl  â  syndod  a  pharchedig  ofn,  ar  jt  un 
pryd,  yn  eu  denu  a'u  tynu  ato,  yn  lle  eu  dychrynu,  a'u  tarfu 
ymaith  oddiwrtho  :  "  Ac  yn  ebrwydd  yr  hoìl  dyrfa,  pan  gan- 
fuant  ef,  a  ddychi-ynasant."-  Ond  ni  ddarfu  iddynt  geisio 
ffoi  mewn  arswyd  o'i  ŵydd ;  eithr  yn  llo  hyny,  y  raae  ei 
ogoniant  yn  peri  iddynt  "  redeg  ato,  a  chyfarch  iddo." 

Mor  fuan  ag  y  daeth  yr  lesu  at  yr  Ysgrifenyddion,  efe  a 
ofj'nodd  iddynt,  '^  Pa gyd-ymholi yr  ydych  yn  eich  plith?  "  Yn 
nghylch  pa  bethau  yr  oeddych  yn  ymddadleu  â'm  dysgybl- 
ion  ?  Deuwch  â'ch  cwestiynau  i  mi;  canys  yr  wyf  fi  yn  awr 
yn  barod  i  ymgymeryd  â'r  gorchwyl  o'u  hateb  drostynt  hwy. 
Ond  nid  oes  neb  o'r  rhai  oeddynt  mor  barod  i  ddadleu  â'r 
dysgybhon,  yn  teimlo  tuedd  i  dderbj^n  yr  hèr,  a  dechreu 
dadleu  â'r  Athraw ;  ac  fellj'  y  maent  oll  yn  mjTied  o  dan  eu 
gwarth  yn  fud.  Gyda  hyn,  y  mae  tad  y  bachgen  yn  tori 
ar  y  distawrwydd,  trwy  ddweyd  mai  yr  hyn  a  fuasai  yn 
achlysur  o'r  ddadl,  oedd  ei  waitli  ef  yn  dwyn  ei  fab  truenus 
ato,  i  ymofyn  am  iachâd  a  gwaredigaeth  iddo.  Mae  y  dyn 
yn  "  gostwng  ar  ei  îiniau  iddo,  gan  ddywedyd,  Arglwydd  tru- 
garha  wrth  fy  mah  " ;  ac  yna  y  mac  yn  myued  rhagddo  i 
roddi  desgrifiad,  raanwl  a  thorcalonus  iawn,  o'r  cyflwr  dy- 
chryullj'd  yr  oedd  ei  blentyn  ynddo  ;  ac  y  mae  yn  crybwj'll 
iddo  geisio  gan  y  dysgyblion  fwrw  yr  ysbryd  aflan  allan  o 
hono,  a'i  iacháu,  ond  nas  gallasent.  Y'"mddengys  oddiwrth 
yr  hyn  a  ddywed  y  dyn  druan,  fod  ei  fab  yn  dj'oddef  o  dan 
anhwyldeb  dcublyg — y  naill  yn  naturiol,  a'r  llall  yn  cael 
ei  achosi  gan  feddiant  cythreulig.  Yr  anhwyhleb  naturiol, 
yx  oedd  y  àyw  iouanc  yn  ddarostyngedig  iddo,  oedd  y  gew- 
yn-glwyf  (cpilcpsy),  fel  y  mae  yr  arwyddion  a  nodir  yn 
dangos.  Gan  y  tytid  fod  cyfuewidiadau  y  lleuad  yn  effeithio 
ar  y  rhai  a  fj'ddent  yn  dyoddef  o  dan  yx  anhwyldeb  hwn, 
gelwid  hwynt  yn  "  rhai  lloerig."  Felly  y  dywed  ei  dad  am 
hwn, — "Y  mae  efe  yn  lloeiig,  ac  yn  flin  arno."  Ond  heblaw 
yr  anhwyldeb  nafuriol  yma,  yr  oedd  hwn  yn  caol  ei  feddianu 


238  lACHAp  Y  BACHGEN  LLQERIQ. 

hefyd  gan  ysbryd  aflan,  a  rliwug  dau'beth  nior  ddychryn- 
llyd,  yr  oedd  ei  gyflwr  yn  druenus  tu  hwnt  i  ddarlunia^. 
Byddai  yn  cael  llewygfeydd,  neu  f&tiau,  yn  fynych,  a  hyny 
mor  sydyn  a  dirybudd,  fel  y  byddai  yn  syrthio  weithiau  i'r 
tân,  a  phryd  arall  i'r  dwfr  ;  a  byddai  yn  yr  adegau  hyny 
yn  cael  ei  ddirdynu  mor  greulawn,  gan  yr  ysbryd  aflan, 
nes  y  byddai  yn  ysgyrnygu  dannedd,  a'i  boeryn  yn  berwi 
allan  o'i  enau.  Yr  oedd  yr  ysbryd  drygionus  a  maleisus, 
a  gymerasai  feddiant  o  houo,  wedi  ei  wneuthur  yn  fud  a 
byddar  hefyd ;  ac  felly,  er  ei  fod  yn  alluog  i  wneud  rhyw 
swn,  nis  gallai  dori  geiriau  yn  eglur  a  dealladwy.  Wrth 
gael  ei  boenydio  fel  hyn,  gan  yr  ysbryd  aflan,  yr  oedd  "  yn 
dihoeni,"  neu  wedi  myned  mor  wael  fel  uad  oedd  fawr  o 
hono,  ond  croen  ac  esgyrn.  Yr  oedd  y  ffitiau  yn  dygwydd 
mor  fynych,  ac  yn  parhâu  mor  hir,  fel  nad  oedd  y  llanc  dru« 
an  yn  cael  fawr  iawn  o  seibiant  rhyngddynt ;  canys  "  braidd 
yr  ymndaicai  yr  yshryd  oddiwrtJw,  wedi  iddo  ei  ysigo  ef." 

Mae  y  tad  yn  gorphen  ei  adroddiad  torcalonus,  trwy  roddi 
hanes  ymgais  aflwyddianus  y  dysgyblion  i  fwrw  yr  ysbryd 
aflaji  allan  o'r  llanc  :  '^  ac  mi  a  ddei.vjfais  ar  dy  ddysgyhlion 
di  eifwrw  ef  allan,  ac  nis  gaìlent.'"  Ar  hyn  y  mae  yr  lesu, 
gyda  theimladau  cymysgedig  o  dristwch  a  digllourwydd 
sanctaidd  (Marc  iii.  5.),  yn  dweyd,  "  0  genhedlaeth  anŷydd- 
lawn  a  throfáus  j)a  hyd  y  hyddaf  gyda  chwi  ?  pa  hyd  y  dyoddef- 
afchwi?  "  Ymddengys  fod  y  ccrydd  llym  hwn  yn  cael  ei 
fwriadu,  i  ryw  raddau,  i  bawb  oedd  yn  bresenol ;  canys  yr 
oedd,  hyd  yn  nod  y  dysgybliou  eu  hunaiu,  i'w  beio  yn  fawr 
am  wpndid  eu  fíydd-  Ond  er  fod  Ue  i  feddwl  fod  y  dysgybl- 
ion  yn  cael  eu  cyuwys  yn  y  cerydd,  eto,  y  mae  yn  ddiam- 
heuol  ei  fod  yn  cael  ci  gyfeirio  yn  benaf  at  yr  Y'^sgrifenydd- 
ion.  Yr  oedd  y  rhai  hyu  wedi  cael  cynifor  o  broílon  cisoes  o 
ddwyfol  anfouiad  Crist,  fel  uad  ocdd  efe  yn  bwriadu  goddef 
eu  haughrediniaeth  lawor  yn  hwy ;  oud  yr  ydocdd  yu  myued 
i'w  rhoddi  i  fynu  i'w  cyndynrwydd  cu  luinaiu.  Yr  oodd 
liwyrfrydigrwydd  ci  ddysgybliou  hefyd  i  ddoall  a  chrodu  ci 
eiriau  yn  pori  blinder  i'w  fcddwl  sancttfidd  (loau  xiv.  ü ; 


lACHAD    Y    BÄCHCEN    LLOEBia.  239 

xvi.  81).  Gwelai  mai  ychydig  iawn  oeddynt  wedi  ei  ddysgu, 
er  cymaint  o  draífertli  a  gymerasai  efe  gyda  hwynt ;  a 
theimlai  nas  gallai  eu  gadael  a  myued  ymaith  oddiwrthynt, 
i'r  nef,  nes  y  hyddai  eu  fifydd  wedi  dyfod  lawer  yn  gryfach. 
Ond  yn  lle  gwrthod  gwneud  un  wyrth  yn  ychwaneg,  i 
hohl  mor  anghrediuiol  a  throfâus,  y  mae  yn  dwej'd  wrth- 
ynt,  "  Di/gwch  efyma  ataffi."  Er  fod  yr  yshryd  cyndyn 
ac  ystyfnig,  oedd  ya  meddianu  y  llauc,  wedi  trecliu  naw 
o'r  dysgyhHon,  eto,  nid  oedd  ar  yr  lesu  y  graddau  lleiaf  o 
ofn  y  hyddai  iddo  yntau  hefyd  fethu  ei  fwrw  allan  ;  ond 
gwyddai  yn  dda  ei  fod  ef  yn  gryfach  na'r  "  cryf  arfog." 
Mae  gan  y  diafol  lid  mawr  yn  wastad  pan  y  mae  ya  gwy« 
hod  nad  oes  iddo  ond  amser  hyr.  (Dat.  xii.  12.)  Felly 
yma,  fe  ymgynddeiriogodd  wrtli  feddwl  ei  fod  ar  gael  ei 
fwrw  allan,  ac  a  daflodd  y  bachgen  i  lawr,  gan  ei  dreiglo 
yn  y  Uwch,  a'i  ddirdynu  yn  y  modd  mwyaf  dychryullyd  : 
"A  j)han  welodd  ef,  yn  y  man  yr  yshryd  ai  drylliodd  ef;  a  chan 
syrthio  ar  y  ddaear,  efe  a  ymdrciyìodd,  dan  falu  ewyn,"  neu  dan 
Jj'oamio*  Goddefodd  yr  lesu  iddo  wneuthur  hyn,  er  mwyn 
î'r  dyrfa  gael  mantais  i  weled  creulondeb  a  gallu  yr  ysbryd 
aflan,  a'i  fuddugoliaeth  yutau  arno.  Tra  yr  oedd  y  llanc 
ar  lawr,  yn  y  cyflwr  truenus  hwn,  y  mae  y  Gwaredwr  yn 
gofyn  i'w  dad  ef,  "  Beth  sydd  o  amser  er  pan  ddíufa  fel  hyn 
iddoì"  Mae  yn  sicr  mai  nid  er  ei  fwyn  ei  hun  y  gofynai 
efe  hyn,  canys  yr  oedd  lioll  hanes  y  bachgen  yn  berfifaith 
adnabyddus  iddo  ef,  gan  ei  fod  yn  Ilollwyhodoh  Ond 
dichon  iddo  ofyn  y  cwestiwn,  er  mwyn  rhoddi  cyfleusdra 
i'r  bobl  i  weled,  yn  ngoleuni  yr  atebiad,  fod  cyflwr  y 
bachgen  mor  ddrwg  ac  anfeddyginiaethol,  fel  yr  oedd  yn 
rhaid  cael  galhi  goruwchnaturiol  i'w  iachâu.  Neu,  fe  allai 
mai  ei  ddyben  oedd  tawelu  meddwl  y  dyn,  ir.yy  ddechreii 
ymddyddan  âg  ef  yn  berffaith  hamddenol  a  digynhMTrf  yn 
nghylch  cyflwr  y  bachgen.  Ni  byddai  efe  byth  mewn  brys 
a  chyffro,  a  hyny,  oherwydd  ei  fod  bob  amser  j-n  ddigon  o 

*  Mae  Salan,  fcl  y  sylwa  uu,  yn  íoddla^Yn  i'r  Lwu  a  íyddo  yn  el  feddiSnt  fyaed 
i  bob  man,  ond  at  Giibt. 


240  lAOHAD   Y   BAOHGEN   LLOERia. 

feistr  ar  ei  waith.  Y  mae  y  dyu,  mewn  atebiad  i'r  cwest- 
iwn,  yn  dweyd  fod  ei  blentyn  wedi  bod  yn  y  sefyllfa  druenus 
lion  o'i  fabandod  ;  ac  i'r  dyben  o  gynhyrfu  tosturi  a  chyd- 
jTndeimlad  yr  lesu,  y  mae  yn  myned  rhagddo  i  ail  ddes- 
grifìo  y  trueni  a'r  perygl  parhaus  yr  oedd  y  bachgen  ynddo : 
ar  yr  un  pryd  y  ma«  yn  ei  drallod  a'i  gyfyngder  moddwl 
yn  prysuro  trwy  yr  atebiad,  ac  yn  diweddu  gydag  erfyniad 
taer,  gan  ddywedyd,  "  Ond  os  gelli  di  ddim,  cymorth  ni  gan 
dosturio  urthym.''  Gan  fod  y  dysgyblion  wcdi  methu  ei 
iachâu,  a'i  fod  wedi  myned  yn  waeth  ar  ol  dyfod  at  yr 
lesu,  yr  oedd  y  dyn  mewn  ofn  ac  amhcuaeth  yn  nghylch 
gallu  Crist  ei  hun  i  fwrw  yr  ysbryd  aflan  allan  o'r  bachgen. 
Mae  yr  lesu  yn  ateb  trwy  ddweyd  wrth  y  dyn,  "  Os  geìli 
di  gredu,  jiob  peth  a  allfod  ir  neb  a  gredo.'"  Fel  pe  dywed- 
asai,  Nid  yn  nghylch  fy  ngaUu  i,  ond  yn  nghylch  dy  ôydd 
di,  y  mae  yr  os,  a'r  amlieuaeth  ;  canys  nid  rhywbeth,  ond 
pob  peth,  o'r  natur  yma,  a  all  fod  i'r  neb  a  gredo.  Nid  ogb 
dim,  gan  hyuy,  a  rwystra  i'th  fab  gael  ei  iachâu  oddicithr 
dy  anghrediniaeth  di.'  A'r  un  modd  eto :  os  gellidigredu, 
ddarlJenydd,  gelli  gael  maddeuant  o  dy  holl  bechodau,  er 
mor  fawrion  a  llíosog  ydynt ;  glanhâd  oddiwrth  bob  hal- 
ogrwydd ;  buddugoliaeth  ar  bob  gelyn  ;  nerth  i  gyflawni 
pob  d^^lcdSwydd  ;  a  modd  i  orfoleddu  yn  mhob  gorthrym- 
der,  &c.  Yr  oedd  Crist  yn  wastad  yn  gofyn  ffydd  yn  y  rhai 
y  byddai  yn  gwneud  gwyrthiau  arnynt,  neu  erddynt ;  ac  felly 
yí  oedd  yn  rliaid,  uaill  ai  i'r  personan  fyddent  yn  cael  eu 
hiachâu,  neu  ynte  i'r  rhai  fyddent  yn  eiriol  drostynt,  fod 
yn  feddianol  ar  ffydd.  Gan  fod  y  llanc  yma,  ohcrwydd  oi 
wallgofrwydd,  yn  analhiog  i  gredu  yn  Nghrist  drosto  ei 
liunan,  fo  wnai  fí'ydd  eidad  y  tro  i  gael  gwarcdigaeth  iddo. 
]Jeallai  y  dyn  yn  awr,  fod  y  cwbl  yn  troi  ar  ci  waith  cf  yn 
credu  ;  teimlai  ymrysoufa  galed  yn  ei  fynwes  rhwng  Ôydd 
nc  anghrediniaoth  ;  ac  ofnai  yn  ddirfawr  rhag  i  wendid  ei 
ílydd  ef  fod  yn  rhwystr  i'w  fab  i  gacl  iachûd  ;  ac  am  hyny, 
y  ma»yn  y  fan,  *'  dan  lcfain  ac  wylojain,  yn  dyioedyd,  Yr  wyf 
Jiyn  crcdu,  O  Arjhi:ydd,  cymorthfy  aiujhrcdiniaeth  i."  Y  maa 


lACHAD    Y   BACHGEN   LLOERIG.  241 

fod  dyn  yn  teimlo  ei  anghrediniaeth  yn  brawf  fod  ganddo 
ryw  gymaint  o  fí'ydd ;  canys  nid  yw  y  marw  ysbrydol  mwy 
na'r  marw  naturiol  yn  teimlo  ei  wendid.  Nis  gellir  gwy- 
bod  nerth  y  llifeiriant,  pan  y  mae  yn  rhedeg  yn  mlaen  yn 
llonydd  a  distaw,  heb  gyfarfod  ág  unrhyw  wrth'wynebiad. 
Ehaid  codi  gwrthglawdd  ar  ei  ffordd,  os  mynir  gweled  ei 
rym.  •  A'r  un  modd,  rhaid  cael  cgwyddor  o  ras  yn  y  galon, 
i  wrthsefyll  pechod,  cyn  y  teimla  yr  enaid  nerth  ei  lygredd. 
Felly  y  ffydd  wan,  oedd  gan  y  dyn  yma,-a  barai  iddo  alhi 
amgyäred  a  theimlo  ei  anghrediniaeth.  Mae  yn  gweddio 
am  i'w  anghrediniaeth  gael  ei  feddygiuiaethu,  a'i  symud 
oddiar  y  ffordd  ;  ac  am  i'w  ffydd  gael  ei  chryfhàu.  Fe  fedr 
Crist  wneuthur  hyny.  Yr  oedd  y  sarff  bres  yn  Israel  gynt, 
trwy  y  rhinwedd  gwyrthiol  oedd  ynddi,  yn  medru  iachâu 
pawb  a  edrychent  arni,  wedi  iddynt  gael  eu  brathu  gan  y 
seirff  tanllyd.  Ond  pe  buasai  rhyw  ddyn  dall  yn  dygwydd 
cael  ei  frathu,  nis  gallasai  y  sarÔ'  bres  roddi  llygad  i  hwnw 
i  edrych  arni.  Ond  am  Grist,  y  mao  efe,  nid  yn  unig  yn 
medru  achub  yr  enaid  a  gredo  ynddo  ;  ond  y  mae  hefyd  yn 
medru  rhoddi  tuedd  a  chymorth  i  gredu.  Y  mae  efe  nid 
yn  unig  yn  wrthddnjch ;  ond  hefyd  yn  aiidwr  ffydd.  Llefwn 
am  iddo  "  ychwanegu  ein  ô'ydd  ni,  a  chyflawni  hoU  fodd- 
lonrwydd  ei  ddaioni,  a  gwaith  ffydd  yn  nerthol." 

Wrth  glywed  y  dyn  yn  ymbil  fel  hyn,  y  mae  y  bobf  yn 
ymwthio  i'r  lle,  mewn  awydd  am  gael  gweled  beth  a  fyddai 
y  canlyniad  :  "  Ä  jJhan  icelodd  yr  lesn  fod  y  dyrfa  yn  cyd- 
redeg  ato,  efe  a  geryddodd  yr  ysbryd  aflan,  gan  ddywedyd  wrtho, 
Tydi  ysbryd  mud  a  byddar,  yr  icyffi  yn  gorchymyn  i  ti,  Tyrcd 
aUan  o  hono,  ac  na  ddos  miry  iddo  cf"  Y  mae  yr  lesu  yn 
llcfaru  yma  wrth  yr  ysbryd  aflan  gyda  mawredd  ac  awdur- 
dod  anwrthwynebol.  Fel  po  dywedasai  wrtho,  "  Nid  fy 
nysgyblion  sydd  yn  llefaru  wrthyt  yn  awr,  ond  myfì,  yr 
hwn  a  adwacnost  yn  dda,  ac  y  gwyddost  na  feiddi  gynyg 
fy  ngwrthsefyll ;  yr  Avyf  fi,  nid  yn  dymuno  arnat,  ond  yn 
gorchymyn  i  ti  ddyfod  allan  o  hono  ;  ac  yr  wyf  yn  dy  coddi 
dan  dy  rybudd  i  boidio  ei  boouyddio  mwy."     Sonir  am  yr 


242  lACHAD   T   BACHGEN    liLOERIG. 

ysbryd  afian  yn  myned  allan  o  rai,  o  liono  ei  hun,  gan  gloi 
y  drws  wrtli  gychwyn,  a  chymeryd  yr  allwedd  i'w  ganlyn, 
fel  y  gallo  ddychwelyd  yn  ol  i'w  dỳ  pan  y  myno.  (Math. 
xii.  44.)  Ond  yma,  y  mae  Crist  yn  bwrw  yr  ysbryd  aflan 
allan  o'i  anfodd,  gan  gloi  y  drws  ar  ei  ol,  a  chadw  yr 
agoriad  ei  hiiuan,  rhag  ofn  iddo  ddychwelyd.  "  Ac  u-edi 
Vr  yshryd  lcfain  a  dryllio  llawer  arno  ef,  efe  a  aetJi  allanJ" 
Y  mae  yn  gorfod  ufuddhâu,  ond  y  mae  yn  gwneud  hyny 
gydag  arwyddion  o'r  llid  a'r  anfoddlonrwj'dd  mwyaf,  yn 
debyg  i  denaut  drwg,  wrth  gael  ei  droi  allan,  medd  Thomas 
Fuller,  yn  gwneud  cymaint  ag  a  allo  o  niwed  i'r  tŷ  cyn 
cychwyn.  Fe  ddirdynwyd  y  llanc  mor  arswydus  a  dychryn- 
llyd,  gan  yr  ysbryd  aflan,  ar  oi  fynediad  allan,  nes  "?/r 
oedd  efe  fel  un  marw,  fel  y  dyicedodd  llaicer  ei  farw  ef.  A'r 
lesu  ai  cymerodd  ef  erhyn  ei  laiv,  ac  aH  cyfododd ;  ac  efe  a  snf- 
odd  ifymt."  Y  mae  yr  lesu  trwy  ei  gyffyrddiad  yn  rhoddi 
ncrth  a  bywyd  newydd  ynddo,  fel  y  mae  yn  cyfodi  yn  ber- 
ffaiŵ  iach.  Yr  oedd  gallu  gwyrthiol  Crist  yn  cael  ei  ddan- 
gos  yn  hyn,  yn  gystal  ag  yn  ei  waith  yn  bwrw  allan  yr 
ysbryd  aflan.  Wedi  iddo  fel  hyn  ei  gwbl  iachâu,  efe  "  a'i 
rJioddes  ef  i'iv  dad,"  yr  hwn  a'i  derbyniodd  yn  ddiau  gyda 
Byndod  a  llawenydd  annhracthadwy. 

Ar  ol  iddj'ut  gyrhaedd  y  tŷ,  lle  yr  oedd  yr  lesu  ar  hyn  o 
bryd  yn  Uetya,  daeth  ei  ddysgybUon  ato,  o'r  neilldu,  ac  a 
ofynasant  iddo,  **  Paham  na  allem  ni  eifwrw  ef  allan  ?"  Yr 
oedd  y  cwestiwn  yn  un  digon  naturiol,  gan  ei  fod  ef  wedi 
rhoddi  "  awdurdod  iddynt  yn  erbyn  ysbrydion  aflan,  i'w 
bwrw  hwynt  allan"  (Math.  x.  1.),  achaneu  bod  hwythau 
wedi  llwyddo  i  wneuthur  hyny  ar  achlysuron  eraill.  (Luo 
X.  17.)  "A'r  Icsu  a  ddywedodd  wrthynt,  Ohlegyd  eich  anghrcd- 
iniarth:  canys  yn  icir  y  dywedaf  i  chwi,  Pe  hai  genych  fì'ydd 
meyys  gronyn  o  had  niicstard,  chwi  a  ddywedech  wrth  y  myn- 
ydd  hwn,  Symud  oddiyma  draw,  ac  efe  a  symudai:  ae  ni 
hyddai  dim  anmhosihl  i  chwi."  Y  mao  yn  sicr  fod  gan  y 
dyegyblion  ffydd,  o  ran  yr  egwyddor ;  ond  yr  oedd  eu 
ffydd,  ar  yr  achlysur  yma,  oherwydd  rhyw  resymau,  wedi 


lACHAD   y   BAOH&EN   LLOERIO.  243 

pallu  o  ran  ei  gweithrediadau,  fel  yr  oeddynt  wedi  rayned 
i  amheu,  naill  ai  na  allai,  neu  ynte  na  wnai,  eu  Harglwydd 
eu  galluogi  i  fwrw  yr  ysbiyd  ystyfnig  a  chreulawn  yma 
allan — a  dyna  yr  achos  o'u  haflwj'ddiant.  Yr  oedd  symud 
mynyddoedd  yn  ymadrodd  diharebol,  yn  mhlith  yr  ludd- 
ewon,  am  gyílawni  pethau  a  ymddangosent  yn  anniclion- 
adwy,  a  meddwl  y  Gwaredwr  oedd — pe  buasai  ganddynt 
ond  y  gronyn  lleiaf  o  wir  ffydd,  yn  gweithredu  yn  fywiog 
trwy  ymddiried  yn  ci  allu  a'i  ffyddlondeb  ef,  y  byddai  i 
hyny  eu  gwneud  yn  aUuog  i  gyflawni  pethau  mor  anhawdd, 
i  olwg  dyn,  â  symud  y  mynydd  oedd  gerllaw  iddynt,  os 
byddai  hyny  yn  angenrheidiol  er  gogoniant  Duw  a  llwydd- 
iant  ei  achos.  Mae  fiydd  yn  dwyn  ei  pherchenog  i  undeb 
â  HollaUuowgrwydd,  ac  felly  ni  bydd  dim,  sydd  yn  angen- 
rheidiol  i  gyrhaedd  y  dybenion  goruchel  a  nodwyd,  yn  an- 
mhosibl  iddi.  Y  mae  hi  wedi  profi  ei  hun  yn  alhiog  i  hollti 
y  môr,  cau  safuau  llewod,  diffodd  angerdd  y  tân,  a  pheri 
i'r  haul  sefyll  ar  ganol  ei  yrfa.  Felly  y  mae  yn  amlwg 
mai  diffyg  ffydd  oedd  yr  achos  i'r  dysgyblion  yn  awr  fethu 
bwrw  yr  ysbryd  aflan  yma  allan.  Yr  oedd  hwn  yn  un  o'r 
rhywogaeth  waethaf  o  ysbrydion  drwg ;  ac  am  hyny,  yr 
oedd  eisieu  graddau  neillduol  o  gynnorthwyon  dwyfol  i'w 
fwrw  allan,  a  thrwy  weddi  daer,  ac  ymostyngiad  dwys  ger 
bron  Duw,  yr  oedd  y  cynnorthwyon  hyny  i'w  cael.  Y  mae 
yn  ddîau  fod  aflwyddiant  yr  eglwys  eto,  yn  eu  hymdrech- 
ion  i  ddiwygio  y  byd,  a  bwrw  y  drygau  sydd  ynddo  allan  o 
hono,  i'w  briodoli  i'r  un  achos,  sef  gwendid  ei  ffydd.  0 !  na 
byddai  genym  gymaint  o  ffydd  ag  oedd  gan  Elias  y  Thesb- 
iad ;  loan  FedyddÌA^T ;  yr  apostol  Paul ;  Martin  Luther ; 
a  diwygwjT  enwog  eraill.  Gadewch  i  ni  fynych  weddio  o'r 
galon  fel  y  dysgybHon,  "  Arglwydd,  Anghwanega  ein  ftydd 
ni."     (Luc  XYÌi.  5.) 


244  y   DAEN-    AEIAK    YN    SAFN    Y    PYSGODYN. 

XXIV. 

Y  DARN  AEIAN  YN  SAFN  Y  PYSGODYN. 

*'  Er  hyny,  rhag  i  ni  eu  rhwystro  hwy,  dos  tV  môr,  a  btvrw  fach,  a 
chymer  y  pysgodyn  a  ddêl  i  /ynu  yn  gyntaf ;  ac  v:edi  i  ti  agoryd  ei 
safn,  ti  a  gei  ddarn  o  arian:  cymer  hwnw,  a  dyro  iddynt  drosof  fi  a 
thithau." — Math.  xvii.  27. 

Mathew  ydyw  yr  unig  un  o'r  Efengylwyr  sydd  yn  adrodd 
hanes  y  wyrth  hon.  Mae  yn  deilwng  o'n  sylw,  na  byddai 
yr  Arglwydd  lesu  byth  yn  defnyddio  ei  alhi  gwyrthiol  i 
wasanaethu  i'w  anghenion  personol  ei  hun,  ond  yn  wastad 
i'r  dyben  o  wneud  lles  i  erailL  GeUid  meddwl,  ar  yr  olwg 
gyntaf,  fod  y  wyrth  hon  yn  eithriad  i'r  rheol,  ac  iddo  yma, 
am  unwaith,  roddi  ei  allu  dwyfol  ar  waith  er  mwyn  gwneud 
i  fynu  ei  anghen  ei  hun.  Ond  gan  y  gallasai  yn  hawdd 
gael  y  swm  bychan  o  arian  oedd  arno  ei  eisieu,  ar  y  pryd, 
trwy  ofyn  am  dano  i  rai  o'i  gyfeilUon,  nid  yw  yn  debygol 
y  buasai  yn  gweled  yn  werth  gwneud  gwyrth  heb  fod  gau- 
ddo  ryw  amcan  uwch  na  hyn  mewn  golwg  ynddi.  Ac  wrth 
graffu  ar  yr  hanes,  fe  wehr  yn  bur  amlwg,  mai  ei  brif  ddy- 
ben  wrth  wneud  gwyrth  i  gael  arian  i  dahi  y  dreth — oedd 
cryfhâu  ffydd  Pedr  ynddo  fel  Mab  Duw.  Y  mao  yn  wir  fod 
Pedr  eisoes  wedi  cyffcsu  ei  ffydd  yn  ei  Dduwdod,  ond  byddai 
weithiau,  er  hyny,  yn  colh  ei  olwg  ar  ddwyfoldeb  ei  Berson ; 
ac  y  raae  ei  atebiad  i'r  trcth-gasglwyr  yn  arwyddo  ci  fod 
wedi  gwneud  hyny  yn  awr  ;  ond  y  mae  j'r  lesu  yn  cyflawni 
y  wyrth  hon  i'r  dyben  o  argraffu  ystyriaethau  priodol  o'i 
íawrcdd  a'i  ogoniant  dwyfol,  yn  ddyfuach  ar  feddwl  Pcdr. 
Felly  fe  weUr  iddo  wneud  y  wyrth  hon,  fel  ei  hoU  wyrthiau, 
cr  mwyn  araU,  yn  hytrach  nag  cr  ci  fwyn  ci  huu. 

•*  Ac  wcdi  dyfod  o  honynt  i  Capernaum,  y  rhai  oedd  yn  der- 
byn  arian  y  deyrnged  a  ddacthant  at  Pedr,  ac  a  ddywedasant, 


r   DABN    ABIAN    YN    SAFN    Y    PYSGODYN.  245 

Onid  yw  eich  athraw  chwiyn  talu  teyrnged ?  Yntau  a  ddywedodJ , 
Ydyw."  Nid  teyrngecl  yn  cael  ei  thalu  i'r  llywodraeth 
Rufeinig  oedd  hon,  ond  y  dreth  flynyddol,  o  haner  sicl,  sef 
oddcutu  pỳmthcg  ceiniog  o'n  harian  ni,  a  delid  gan  bob 
luddew,  o  ugain  mhyydd  oed  ac  uchod,  tuag  at  wasanaetli 
y  deml.  (Exod.  xxx.  11 — IG;  2  Bren.  xii.  4;  2  Chron. 
xxiv.  5,  6,  9.)  Arferid  ei  chasghi  yn  mis  Adar  (Mawrth) ; 
oud  ymddengys  nad  oedd  gorfodaeth  ar  neb  i'w  thalu,  os 
na  byddai  yn  ewyllysio  gwneuthur  hyny.  Y  mae  yn  bosibl 
fod  casglwyr  y  dreth  yma  yu  gweled  yr  lesu  a'i  ddysgyblion 
yn  myned  trwy  yr  heol,  ar  ei  ddychweliad  i'r  ddinas,  ar  ol 
bod  yn  absenol  am  dymhor,  ond  nid  ydynt  yn  mentro  son 
dim  wrtho  ef  ei  hun  am  y  dreth ;  eithr  y  maent  yn  troi  at 
Pedr,  yr  hwn  oedd,  fe  allai,  yn  cerdded  ychydig  ar  ol  ei 
Arglwydd,  ac  y  raaeut  yn  gofyn  i'r  apostol,  Ai  nid  oedd  ei 
Athraw  yn  tahi  teyrnged  ?  Nis  gellir  penderfynu  gyda 
sicrwydd,  yn  mha  ysbryd,  nac  oddiar  ba  egwyddor  adyben, 
y  gofyuid  y  cwestiwn.  Tybia  rhai  nad  oedd  y  Rabbiniaid, 
mwy  na'r  offeiriaid  a'r  Lefiaid,  yn  arfer  ei  thalu,  a  chau 
fod  lesu  Grist  yn  ddj'sgawdwr  crefyddol,  eu  bod  mown 
petrusder  pa  un  a  ddylasent  ofyn  iddo  ef  ei  thalu  ai  peidio. 
Modd  bynag,  y  mae  Pedr  yn  ateb  yn  ddibetrus  fod  ei  Arg- 
Iwydd  yn  tahi  y  dreth.  Dichon  mai  cymeryd  hyn  yu 
ganiatàol  yr  ydoedd,  am  ei  fod  yn  gwybod  fod  gan  jr  lesu 
gymaint  o  barch  i  addoliad  a  gwasanaeth  Duw.  Ond  bu 
braidd  yn  rhy  frysiog  yn  ei  atebiad  ;  canys  be  buasai  yn 
ystyried  perthynas  neillduol  Crist,  fel  Person  dwyfol,  á'r 
deml,  buasai  yn  gweled  ar  unwaith  ei  fod  ef  uwchlaw  pob 
rhwymedigaeth  i  dalu  y  dreth  yma,  gan  mai  tŷ  ei  Dad  ef 
oedd  y  deml,  a'i  fod  yno  fel  Mab  ar  ei  dŷ  ei  hun,  ac  nid  fel 
gwas  yn  nhŷ  un  arall.  Yr  oedd  offrymau  dwyfol  i  gael  eu 
rhoddi  iddo  ef,  yu  hytrach  na'u  gofyu  oddiwrtho. 

Wedi  i  Pedr  gyrhaedd  i'r  tŷ,  a  chyn  iddo  gael  amser  i 
ddweyd  yr  un  gair  yn  ughylch  y  mater,  y  mae  yr^  lesu  yn 
dangos  ei  Hollwybodaeth  trwy  roddi  ar  ddeall  iddo  ei  fod 
yn  bcrffaith  hysbys  o'r  ymddyddan  a  fuasai  rhwng  Pedr 


246  Y    DARN    ÁRIAN    YN    SAFN    Y    PYSGODYN. 

a'r  swyddogion,  ar  yr  heol ;  ac  y  mae  yn  awgrymu  ddarfod 
fod  braidd  yu  rliy  fyrbwyll  wrtli  ateb  y  cwestiwn  fel  y  iddo 
gwnaetliai : — "  Äc  icedi  ei  ddyfod  efVr  tŷ,  yr  lesu  a  achuhodd 
eiflaen  ef,  gan  ddywedyd,  Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  dyhied,  Siinon  ì 
gan  hwy  y  cymer  brenhinoedd  y  ddacar  deyrnged  neu  dreth  f 
yan  eu  plant  eu  hun,  ynte  gan  estroniaid  V'  Y  mae  megys  yn 
gofyn  iddo,  ar  ba  dir  y  tybiai  ei  fod  ef  yn  talu  y  dretb  yma  ? 
Oni  byddai  byny  yn  groes  i  arferiad  holl  deuluoocld  bren- 
hinol  y  ddaear  ?  Pa  un  ai  gan  eu  moibion,  ynte  gan  eu 
deiliaid,  y  mae  breuhinoedd  y  ddaear  yn  cymeryd  treth  ? 
"  Pedr  a  ddywedodd  wrtho,  Gan  cstroniaid.  Yr  lesu  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Oan  hyny  y  mae  y  plant  yn  rhyddion."  Gan 
mai  oddiwrth  estroniaid,  ac  nid  oddiwrth  eu  plant,  y  mae 
llywodraethwyr  daearol  yn  derbyn  teyrnged,  nid  oes  gan 
neb  hawl  i  ofyn  i  feibion  brenhinoedd  dalu  treth.  A'r  un 
modd,  gan  fod  Crist  yn  Fab  i'r  Breuiu  tragywyddol,  ac  mai 
tỳ  ei  Dad  ef  oedd  y  deml,  yr  oedd  efe  yn  rhydd  oddiwrtli 
bob  rhwymedigaeth  i  dalu  y  dreth  yma  tuag  at  wasauaeth 
y  deml.  Ond  nid  yw  am  sefyll  ar  ei  hawl  i  beidio  ei  thalu, 
rhag  iddo,  wrth  hyny,  roddi  tramgwydd  diangenrhaid  i'r 
rhai  nid  oeddynt  yn  credu  ynddo:  "  Er  hyny,  rhag  i  ni 
eu  rhwystro  hwy,"  meddai,  "  dos  i'r  môr,  a  hwrM  fach,  a 
chymer  y  piysgodyn  a  ddel  i  fynu  yn  gyntaf;  &c."  Buasai 
peidio  tahi  y  dreth  yn'rhoddi  achlysur  i'r  casglwyr,  ac  eraill, 
i  feddwl  nad  oedd  ganddo  ddim  parch  i'r  deml  a'i  gwasan- 
aeth,  a  buasent  yn  tybied  nad  ocdd  ei  waith  yn  honi  ei  fod 
yn  Fab  Duw,  yn  ddim  ond  esgus  yn  unig  er  mwyn  peidio 
talu  y  dreth.  Fel  hyn  buasai  eu  meddyHau  yn  debyg  o 
gael  eu  Ilenwi  â  rhagfarn  yn  ei  erbyn  ef,  a'i  athrawiaûth. 
Ni  byddai  efo  byth  yn  ciHo  oddiar  Iwybr  dyledswydd  rhag 
ofn  tramgwyddo  dyuion  ;  ond  yr  ydoedd  bob  amser  yn 
ochelgar  iawn  rhag  rhoddi  tramgwydd  diachos  i  ncb ;  ao 
yn  hyn  fe  adawodd  i  ninuau  esiampl  fel  y  canlynem  oi  ol 
ef :  **  Da  yw  na  fwytiicr  cig,  ac  nud  yfer  gwin,  na  dim  trwy 
yr  hyu  y  tramgwyddor,  neu  y  rhwystrcr,  ncu  y  gwanhâer 
dy   frawd."     '•  Ilcb  roddi  dim  achos  tramgwydd  mown 


T   DAKN    ABIAN    YN    SAFN    Y    PYSGODYN.  247 

dim,  fel  na  feier  ar  y  weinidogaeth."  (Rhuf.  xiv.  21 ; 
2  Cor.  vi.  8.) 

Yr  ydym  yma  yu  gweled  tlodi  yr  Arglwydd  lesu,  Y  fath 
syndod  fod  "  etifedd  pob  i^eth"  heb  gymaint  â  phymtheg 
ceiniog  i  dahi  y  dreth !  '*  Chwi  a  adwaenoch  ras  ein  Harg- 
Iwydd  lesu  Grist,  iddo  ef,  ac  yntau  yn  gyfoethog,  fyned 
er  eich  mwyn  chwi  yn  dlawd,  fel  y  cyfoethogid  chwi  trwy 
ei  dlodi  ef."  (2  Cor.  viii.  9.)  Ond  yn  yr  amgylchiad  hwn, 
fel  ar  achlysuron  eraill  yn  ei  fywyd,  y  mae  ei  ogoniant 
dwyfol  i'w  weled  yn  ymddysgleirio  yn  amlwg,  yn  nghanol 
ei  dlodi  a'i  ddarostyngiad.  Y  mae  yn  profi  yn  eglur,  trwy 
y  dull  a  gymerodd  i  dalu  y  dreth,  ei  fod,  fel  yr  honai,  yn 
Fab  Duw,  ac  felly  nad  ydoedd  dan  unrhyw  rw^^medigaeth 
i'w  thalu.  Mae  y  wyrth  lion  yn  dangos  ei  Hollwybodaeth. 
Yr  oedd  ei  lygad  pan  yn  nhŷ  Pedr  yn  treiddio  i  waelod  môr 
Galilea,  ac  yn  gweled  y  pysgodyn  oedd  yno  â'r  darn  ariau 
3'n  ei  safn,  a  gwyddai  pa  ddarn  ydoedd,  fel  yr  oedd  yn  gallu 
crybwyll  ei  enw,  a  dweyd  wrth  yr  apostol,  "  wedi  i  ti  agoryd 
ei  safn,  ti  a  gei  stater,"  jt  hyn  oedd  tua  hauer  coron  o'n 
harian  ni.  Yn  sicr  ni  thywylla  y  tywyllwch  rhagddo  ef ; 
"  ac  nid  oes  greadur  anamlwg  yn  ei  olwg  ef:  eithr  pob 
peth  sydd  yn  noeth  ac  yn  agored  i'w  lygaid  ef  am  yr  hwn 
yr  ydym  yn  son."  (Heb.  iv.  18.)  Yr  ydym  yn  gweled  ei 
allu  a'i  lywodraeth  yma  hefyd,  yn  ei  waith  yn  peri  i'r  pysg- 
odyn  hwnw  ddyfod  i'r  fan  lle  jt:  oedd  Pedr  yn  sefyll,  a 
chydio  yn  gyntaf  yn  y  bach.  Gallasai  beri  i'r  pysgodyn 
ddyfod  o'r  mór  o  hono  ei  hun,  ac  ymddangos  ar  y  bwrdd 
yn  nhŷ  Simon,  ond  ni  byddai  byth  yn  gwastraffu  ei  allu 
gwjTthiol  i  arbed  llafiir  dynol,  ac  i  gefuogi  segurdod.  Y  mae 
Mathew  Henry  yn  sylwi,  y  gallasai  yr  lesu  dderbyu  y  darn 
ariau  yma  o  law  angel,  pe  buasai  yn  ewyllysio,  ond  iddo 
ddewis  yn  hytrach  ei  gymeryd  o  safn  y  pysgodyn,  am  fod 
hyuy  yn  cydweddu  yn  well  â'i  gyflwr  o  ddarostyngiad. 

Paham  y  talodd  yr  lesu  dros  Pedr,  mwy  ua'r  dysgyblion 
eraill,  nis  gwyddom.  Fe  allai  fod  y  lleiU  yn  abseuol,  neu 
wedi  talu  mewn  man  arall. 


248  Y    DARN    ARIAN    YN    SAFN    Y   PYSGODYN. 

Y  mae  y  •wjT.'tli  lion  yn  cynwys  yr  anogaeth  gryfaf  i  ym- 
cldiried  yn  yr  Arglwydd  yn  mhob  cyfyngder.  Y  mae  pob 
gallu  ac  awdurdod  yn  ei  law.  Medr  beri  i  adar  yr  awjT 
ddyfod  â  bwyd,  a  physgod  y  môr  ddyfod  âg  arian  i'w  bobl, 
os  bydd  hyuy  yn  angenrheidiol,  er  eu  lles  hwy,  a'i  ogoniant 
ei  hun. 

*  0  Arglwydd  Dduw  rhagluniaeth, 
Ac  iechydwTÌaeth  dyn, 
Tj'di  sy'n  llywodraethu 

Y  byd  a'r  nef  ei  hun ; 
Yn  wyneb  pob  caledi 

Y  sydd,  neu  eto  a  ddaw, 
Dod  gadarn  gymhorth  imi 

I  lechu  yn  dy  law." 


Y  DEG  GWAHANGLEIFION.  219 

XXV. 

Y    DEG    GWAHANGLEITION. 

"  A''r  lesu  gan  ateb  a  ddywedodd,  Oni  lanhâioyd  y  deg  ?  ond  pa  le 
y  mae  y  naw  ?  Ni  chaed  a  ddychwelaAant  i  roi  gogoniant  i  Dduw,  ond 
yr  estron  hwn." — Luc  xvii.  17,  18. 

Prìîgethwr  teithiol  oedd  lesu  Grist.  Efe  "agerddodd 
o  amgylch  gan  wneutbur  daioni."  (Act.  x.  38.)  Yr  ydoedd 
yn  awr  ar  ei  daith  o  Galilea  i  Jerusalem ;  ac  y  mae  yr 
hanes  yn  dweyd  iddo  fyned  "  trwy  ganol  Samaria."  Yr 
ydoedd  wedi  cael  anmharch  ac  angharedigrwydd  mawr  gan 
y  Samariaid,  pan  ar  ei  daith  trwy  eu  gwlad  dro  o'r  blaen 
(Luc  ix.  52,  58) ;  ond  ni  pharodd  hj^ny  iddo  beidio  myned 
yno  mwyach,  er  y  gallasai  fyned  i  Jerusalem  ar  hyd  fifordd 
arall,  ond  cymeryd  tipyn  o  gwmpas.  Pan  oedd  efe  yn  myn- 
ed  i  mewn  i  ryw  dreflan,  ar  gyffiniau  Samaria,  •'  cyfarfu 
âg  ef  ddeg  o  uŷr  gioahangleìfion,  y  rhai  a  safasant  o  hirbell :  a 
hwìj  a  godasant  en  llef,  gan  ddgwedyd,  lesu  Feistr,  trugarhä 
u-rthym."  Yr  oedd  gvt'eled  un  gwahanglwyfus  yn  olygfa 
bruddaidd  a  gres^'nus  iawn,  ond  yr  oedd  yma  ddeg  o'r  tru- 
einiaid  hyn  gyda'u  gilydd.  Yr  oeddynt  wedi  clywed  ara 
wyrthiau  Crist,  ac  y  mae  yn  debygol  eu  bod  yn  ei  ddys- 
gwyl  y  ffordd  hono,  ar  ei  daith  i'r  ẁyl.  GelHd  meddwl, 
oddiwrth  eu  cyfarchiad,  eu  bod  yn  edrych  arno  fel  proffwyd 
enwog,  yn  hytrach  nag  fel  y  Messiah,  ond  yr  oeddynt  yn 
credu  fod  gauddo  alhi  i'w  glanhàu  ;  canys  clywsent  ei  fod 
wedi  glanhâu  eraill  cyffelyb  iddynt.  Maent  yn  sefyll  o 
hirbell,  oherwydd  eu  haflendid,  ac  yn  codi  eu  Uef,  i  gyd- 
ymbil  yn  daer  arno  dosturio  wrth  eu  cyflwr  truenus,  a'u 
gwneuthur  yn  lân.  ".4  phan  welodd  efe  hicynt,  efe  a  ddy- 
weJodd  wrthynt,  Ewch  a  dangoswch  eich  hunain  t'r  ojfeiriaid." 
Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  gwahauglwyfus  gael  ei  edrych  gan  yr 
offeiriad,  a'i  gyhoeddi  yn  lán,  cyn  y  caniatêid  iddo  fwyn- 
hàu  ei  ragorfreintiau,  fel  aelod  o  gymdeithas,  ac  jnnddangos 
yn  nheml  yr  Arglwydd.  (Lef.  xiv.)     Dangosai  Crist  yn 


260  y  DEG  GWAHANGLEIFION. 

amlwg  fod  ei  wyrthiau  yn  cael  eu  cyflawni  trwy  allu  dwyfol, 
ac  nid  trwy  ddim  byd  tebyg  i  swyngyfaredd,  yn  eí  waith  yn 
iachâu  yr  un  aílechyd  mewn  amrywiol  a  gwahanol  ffyrdd. 
Nid  yr  un  fath  ag  yr  iachâodd  y  gwahanglwyf,  ar  achlys- 
uron  eraill,  y  gwnacth  hyny  y  tro  yma.  (Math  viii.  2,  3.) 
Mae  yn  gosod  ei  law  ar  y  gwahanglwyfus,  wrth  droed  y 
mj^nydd,  ac  yn  ei  lanhâu  cyn  ei  aufon  at  yr  offeiriad ;  ond 
nid  yw  yn  gwahodd  y  trueiniaid  hyn  i  nesu  ato,  nac  yn 
estyn  ei  law  i  gyffwrdd  â  hwynt,  eithr  y  mae  yu  profi  eu 
ffydd,  trwy  orchymyn  iddynt  fyned  at  yr  offeiriaid,  i  gael 
eu  cyhoeddi  yn  \îm,  cìjn  i'r  gwahanglwyf  ddechreu  ymadael 
â  hwynt.  GAvyddent  mai  ofer  fiiasai  iddynt  fyned  i'r 
drafferth  o  deithio  yn  mhell,  i  ddangos  eu  hunain  i'r  offeir- 
iaid,  heb  eu  glanhâu  ;  ond  nid  oedd  un  arwydd  arnynt  eto 
yr  iachéid  hwynt,  ac  ni  roddodd  yr  lesu  yr  un  addewid 
bendant  iddynt  ychwaith,  y  caent  eu  glanháu  ar  y  ffordd. 
Ac  eto,  yr  oedd  ganddynt  gymaint  o  ffydd  na  byddai  eu 
gwaitU  yu  myned  ar  orchymyn  Crist  yn  ofer,  fel  y  maent 
yn  cychwyn  yn  ddioed,  i  ymofyn  ysgrifdyst  (certìficate),  o'u 
glauhád,  cyn  dechreu  dyfod  yn  lân.  Pe  buasai  rhywun  yn  eu 
cyfarfod  ar  y  ffordd,  ac  yn  gofyn  iddynt  i  ba  le  yr  oeddynt  yn 
myued,  a  hwythau  yn  ateb  mai  i  Jerusalem,  at  yr  offeh'iaid, 
i  gael  eu  cyhoeddi  yn  lân,  buasai  yrymholydd  yn  synu  atynt, 
ac  yn  barod  i  ddweyd,  "  Eich  cyhoeddi  yn  làn !  Pa  beth  yd- 
ych  yn  ei  feddwl  ?  Yr  ydych  mor  llawn  o'r  gwahanglwyf, 
druain,  ag  y  dichon  i  ddynion  fod."  Buasenfc  yn  ateb,  eu 
bod  yn  credu  y  byddai  i'r  hwn  a  orchymynodd  iddynt  fyned, 
eu  gwneuthur  yn  lûn,  cyn  y  cyrhaeddent  i  ben  eu  taith.  Eiu 
dyledswydd  ninau  yw  dilyn  eu  hesiampl,  trwy  roddi  ufudd- 
dod  uniongyrchol  i  holl  orchymynion  Crist,  heb  gynyg 
gwrthddadleu,  nac  "ymgynghori  â  chig  a  gwaed."  "  Beth 
bynag  a  ddywedo  efe  wrthych,  gicneu-ch."  (loan  ii.  6.) 

Mao  yr  Efeugylwr  yn  myned  rhagddo  i  hysbysu  i  ni  beth 
a  f u  y  canlyniad  dedwydd  o'u  hufudd-dod  ffyddiog:  "  A  hu 
fel  yroeddynt  yn  myned,fe  à'ii  glanháwyd  hwynt.''  Nid  aeth- 
ant  ncmawr  o  ffordd  cyn  dcchrcu  teimlo  rhy w  gyfncwidiad 


r  DEG  OWAHANOLEIFION.  251 

rliyfedd  yn  cerdded  trwy  eu  lioU  aelodau  pwdr.  Y  maent 
yn  edrych  ar  eu  dwylaw,  ac  wele  !  er  syndod  y  maent  wedi 
eu  hollol  lanhûu  oddiwrtli  y  gwahanglwyf  !  Edrychant  yn 
ngwynebau  eu  gilydd,  a  sicrha  y  naill  i'r  llall,  nad  oes  un- 
rhyw  ohon  o'r  pla  dychrynllyd  yn  aros  ar  wyneb  yr  un  o 
honynt !  Mae  eu  llawenydd  yn  annhraethadwy ;  ac  y  maent 
yn  son  wrth  eu  gilydd  mor  llaweu  fyddai  eu  teuluoedd,  i)an 
y  gweleut  hwynt  yn  dychwelyd  adref  yn  berffaith  iach ! 
Nid  yw  ufudd-dod  i  Grist  byth  yn  colU  ei  wobr.  Ar  Iwybr 
ufudd-dod  i"w  orchymyn  y  mae  i  ninau  ddysgwyl  glanhâd 
oddiwrth  ein  pechodau.  Dyna  y  wers  aieillduol  a  ddysgir  i 
ni  yn  yr  hanes  yma.  Mae  ar  lawer  eisicu  cael  calon  new- 
ydd  cyn  myned  at  Grist.  Ond  ein  dyledswydd  ydyw  ym- 
drechu  ufuddhâu  iààOyfol  yr  ydijin.  Er  teimlo  eiu  hunaiu 
yn  aflan,  ymarferwn  yn  ddiwyd  â'r  moddion  a  ordeiuiodd 
Crist  i  aileui  a  sancteiddio  pechadur ;  ac  ymdrechwn  wneud 
pobpeth  y  mae  efe  yn  ei  orchymyn,  a  hyny  mewn  dysgwyl- 
iad  am  ei  fendith  ef ;  a  chawn  weled,  er  ein  cysm-,  na  bydd 
*'  ein  llafur  ni  yn  ofer  yn  yr  Arglwydd." 

Y  mae  ufudd-dod  y  gwahangleifion  hyn  yn  deilwng  o 
ganmoHaeth  ac  efelychiad  ;  ond  beth  a  fu  eu  hymddygiad 
tuag  at  eu  cymwynaswr  caredig  ar  ol  eu  glanhûu  ?  Fel 
hyn  y  dywed  yr  hanes  :  "  Ac  un  o  honynt,  pan  icelodd  ddar/od 
eiiachâu,  a  ddychwelodd,  ganfolianu  Duw  ä  Ue/uchel.  Ac 
e/e  a  syrthiodd  ar  ei  wyneb  urth  ei  draed  e/,  gan  ddiolch  iddo. 
A  Samarìad  oedd  e/e.'"  GelHd  meddwl  nad  oeddynt  wedi 
myned  fawr  o  ffordd  pan  lanhâwyd  hwynt.  Y  mae  un  o  hon- 
j^nt  yn  troi  yn  ol,  ac  yn  brysio  at  yr  lesu,  gyda  llawenydd,  i 
i  ddiolch  iddo.  Ond  y  mae  y  lleill  yn  myned  yn  mlaen  at 
yr  ofieiriad,  i  gael  eu  cyhoeddi  yn  lán  ;  ac  yna  yn  myned 
adref  at  .eu  teuluoedd,  yn  lle  dychwelyd  at  Grist  i  ddiolch 
iddo  !  Pwy  a  all  beidio  rhyfeddu  a  chondemnio  eu  hanni- 
olchgarwch  gwarthus  ?  Meddyhwch  am  werth  y  fendith 
yr  oeddynt  wedi  ei  derbyn  : — cael  eu  llwyr  iachâu  oddiwrth 
y  fath  bla  dychrynllyd,  a  hyny  ar  unwaith,  yn  rhad,  ac  yn 
hollol  ddidrafierth  ;  a  meddyhwch  hefyd  mor  hawdd  a  fuasai 


262  Y  DEG  GWAHANGLEIFION. 

iddynt  fyned  at  y  Gwaredwr  trugarog  i  ddiolch  iddo  !  Mor 
wrthun  yr  ymddengys  eu  hymddygiad !  Ond  y  mae  Uawer 
eto  yn  gyffelyb  iddjmt,  ysywaetli.  Mae  yn  ddigon  hawdd 
cael  dynion  i  weddio  yn  daer,  neu  o  leiaf  i  ddyniuno  ar 
eraiU  ■weddio  drostynt,  pan  y  byddont  mewn  cyfyngder 
a  pherygl,  ond  ychydig  a  weHr  yn  dyfod  i  ddiolch  i  Dduw 
am  y  waredigaeth  ar  ol  ei  chaeh  Tybia  rhai  y  buasent  yn 
sicr  o  gi-edu  pe  cawsent  weled  gwyrth.  Ond  y  mae  hanes  y 
gwahangleifion  hyn  yn  dangos  y  gall  dynion  fod,  nid  yn  unig 
yn  dystion,  ond hefyd  yn  ddeilia'ul  gwjTth,  lieb gael eu  hail- 
eni.  Fe  wnaed  gwjTth,  nid  yn  unig  yn  ngolwg,  ond  hefyd 
ar  y  rhai  hyn ;  ac  eto  y  maent  yn  parhàu  yn  annychweledig ! 
ISis  gallna  chystudd  na  chyfyngder,  nac  unrhyw  ddygwjald- 
iad  allanol,  o  liono  ei  hun,  gjŵewid  calon  pcchadur.  "  Oni 
wrandawant  ar  Moses  a'r  proffwydi,  ni  chredant  chwaith 
pe  codai  un  oddiwrth  y  meirw."  (Luc  xvi.  31.) 

Y  mae  Crist  yma,  fel  garddwr  ar  ol  hau  hâd  da  yn  ei  ardd, 
yn  edrych  am  cgin ;  ond  nid  ocs  dim  ond  un  grwn  o'r  dcg 
yn  dwyn  fírwyth  :  "AW  lesu  gan  ateb  a  ddyuedodd,  Oni  lan- 
hâicyd  y  deg  ?  end  pa  le  y  mae  y  naw  ?  Ni  chaed  a  ddychwel- 
asant  i  roi  gogoniant  i  Ddiiw,  ond  yr  estron  hwn."  Wele  yma 
brawf  0  Hollwybodaeth  yr  lesu.  Gwyddai  fod  y  deg  wedi 
eu  glanháu,  er  eu  bod  allan  o'i  olwg.  Ond  uu  o  honynt 
yn  unig  a  ddaeth  i  ddiolch  am  ei  lanhâd,  a  Samariad 
oedd  hwnw.  luddewon,  ond  odid,  oedd  y  llcill,  ac  fellj'  3T 
ceddj^nt  j-n  llawcr  helaethachcu  mantoision  a'u  breintiauna 
hwn.  Ond  oddiwrth  y  rhai  Ueiaf  eu  manteisiou,  a  mwyaf 
annhebyg  i  olwg  dynion,  y  raae  Duw  yn  aml  yn  cael  y  deyrn- 
ged  helaethaf  o  ogoniant.  Mae  rhai  sydd  yn  colcddu  llawer  o 
syniadau  cyfeihornus,  yn  rhagori  yn  fynych  yn  eu  liymddyg- 
iadau,  ar  rai  sydd  yn  fwy  cy  wir  eu  barn  am  atln-a-<viaethau 
crefydd.  Yr  oedd  gan  }'■  naw  oraiU  bonau  mwy  goleu,  na'r 
"  estron  hwn ; "  ond  ganddo  ef  yr  oodd  y  galon  fwyaf  tyner. 
Mao  geiriau  yr  Icsu  yn  arwyddo  ei  fod  yn  rhyfcddu,  nc 
yn  mawrygu  diolcligarwch  y  Samariad  hwn,  ívl  y  darfu  iddo 
o'r  blacn  ddatgau  ei  syndod  at  ffydd  un  arall  o'r  Ceuhedl- 


Y  DEG  eWAHANGLEIFION.  253 

oedd.  (Math.  viii.  10.)  Yr  oedd  amryw  bethau  tra  chanmol- 
adwy  yn  null  hwn  o  ddiolch.  (1.)  Mae  yn  diolch  yn  unigol. 
Gwyddom  fod  tuedd  gref  mewndyn  i  ddilynylliaws,  amyned 
gyda'r  mwyafrif.  Ond  yn  lle  dilyn  esiampl  ei  gymdeithion 
anniolchgar ,  y  mae  hwn  yn  dychwelyd  wrtho  ei  hun  at  yr  lesu 
i  ddiolch  iddo.  (2.)  Mae  yn  diolch  yn  ostynyedig :  "efe  a  syrth- 
iodd  ar  ei  wyneb  wrth  ei  draed  ef,  gan  ddiolch  iddo,"  medd 
yr  hanes.  (8.)  Mae  yn  áiolch  yn  gyJioeddus.  Dywedir  ei  fod 
yn  "molianu  Duw  â  llefuchrl."  Mae  ar  lawer  gywilydd  i  neb 
eu  clywed  yn  diolch,  neu  yn  dweyd  Amen ;  ond  uid  felly  hwn. 

Wrth  ddychwelyd  fel  hyn  i  ddiolch,  yr  oedd  y  Samariad 
yma  yn  "  rhoi  gogoniant  i  Dduw."  "  Yr  hwn  a  abertho  fol- 
iant,  a'm  gogonedda  i,"  medd  yr  Arglwydd  (Salm  1.  23.) ; 
a  dyma  aberth  y  gall  pawb  ei  gyflwyno.  Nid  oes  neb  yn 
rhy  dlawd  i  "  dalu  iddo  o  loi  eu  gwefusau."  Yr  oll  y  mae 
efe  yn  ei  ddysgwyl,  ac  yn  ei  geisio  genym,  am  ei  roddion 
a'i  drugareddau  aneirif,  yw  y  diolch  a'r  gogoniant ;  ac  y 
mae  yn  rhaid  iddo  gael  hwnw.  Os  na  roddwn  ef  iddo  yn 
wirfoddol,  bydd  yn  sicr  o  redeg  arnora  am  dano,  fel  y 
gwnaeth  â  Pharaoh,  a  Herod,  ac  eraill.  Ehoddwn  i'r  Arg- 
Iwydd  ogoniant  ei  enw.  "  Fy  enaid,  bendithia  yr  Arglwydd, 
ac  nac  anghofia  ei  holl  ddoniau  ef ;  "  oud  cofia  "  ddiolch 
yn  Avastad  i  Dduw  a'r  Tad,  am  bob  peth,  yn  enw  ein  Har- 
glv/ydd  lesu  Grist."  (Salm  ciii.  2  ;  Eph.  v.  20.)  Yr  ag- 
wedd  harddaf  ar  ddyn  yw  pan  y  byddo  yn  y  llwch,  wrth 
draed  yr  Arglwydd,  yn  diolch  iddo.  Nid  yw  byth  mor 
debyg  i  angel  à  phan  y  mae  yn  molianu,  ac  yn  diolch. 

Y  mae  yr  lesu  yn  edrych,  gyda  hoffder  a  hyfrydwch,  ar 
y  Samariad  yma  wrth  ei  draed,  ac  yn  dweyd  wrtho,  "  Cy- 
fod,  a  dos  ymaith :  dy  ŷ'ydd  a'th  iacháodd,"  nid  oddiwrth  dy 
Avahanglwyf  yn  unig ;  ond  oddiwrth  dy  bechod  hefyd.  Caf- 
odd  y  naw  eraiU  eu  hiachâu  oddiwrth  y  gwahanglwyf, 
gystal  ag  yntau ;  ond  wrth  ddychwelyd  i  ddiolch  am  jr 
iachàd  corfforol,  fc  gafodd  hwn  iechydwriacth  ysbrydol  i'w 
cnaid  yn  y  fargen.  Gwnaeth  ei  ffydd  ef  yn  blentyn  i  Dduw, 
ac  yn  etifedd  bywyd  tragywyddol. 


264  Y  DYN  DALL  01  ENEDIGAETH. 

XXYI. 
Y    DYN    DALL    O'I    ENEDIGAETH. 

"  Un  peth  a  lon  i,  lle  yr  oeddion  i  yn  ddall,  yr  wyfji  yn  aior  yn 
gioeled." — Ioan  ix.  25. 

Yb  ydym  yn  darllen  am  y  proffwydi  a'r  apostolion,  yn 
gwneud  llawer  o  wyrtliiau  mawrion  a  rliyfedd ;  ond  y  mae 
yu  ffaitli  dra  liynod,  nad  oes  genym  hanes  am  yr  un  pro- 
ffwj'd  nac  apostol  erioed  yn  rhoddi  golwg  i'r  dall.  Ond  yr 
oedd  yr  Yspryd  Glân  wedi  rhagfynegi  am  y  Messiah,  yn 
mhrofìwydoliaethau  yr  Hen  Destament,  y  byddai  iddo  ef, 
pan  y  gwnai  ei  ymddangosiad,  agoryd  llygaid  y  deillion 
(Esaiah  xxix.  18  ;  xxxv.  5  ;  xlii.  7,  &c.) ;  a  mynych  yr  yd- 
ym  yn  darllen  yn  yr  Efengylau  am  dano  yn  gwneutluir 
hyny.  Yr  ydym  eisoes  wedi  cael  achlysur  i  sylwi  ar  rai 
gwyrthiau  o'r  natur  yma,  ac  y  mae  y  bennod  hon,  sef  y 
nawfed  o  loan,  yn  cynwys  hanes  dyddorol  iawn  am  un  ar- 
all  0  honynt. 

"  Ac  wrthfi/ned  heibio,  efe  a  ffanfu  ddyn  dall  oH  enedigaeth" 
Yn  y  bennod  o'r  blaen,  yr  ydym  yn  cael  j'rlesu  yn  y  deml 
yn  ymrcsymu  â'r  luddowon ;  a  chan  y  tybicnt  ei  fod  yn 
euog  o  gabledd,  wrth  hùni  ci  fod  yn  ogyfuwcli  â  Duw,  y 
maent  yn  codi  cerrig  i'w  taflu  ato,  gyda'r  amcan  o'i  labydd- 
io  â  meini.  "  A'r  lesu  a  ymguddiodd,  ac  a  aeth  allan  o'r 
deml,  gan  fyncd  trwy  eu  canol  hwynt :  ac  felly  yr  acth  efo 
heibio."  Er  nas  gcllir  bod  yn  hollol  sicr,  eto,  y  peth 
mwyaf  tebygol  ar  y  cyfan  y w,  mai  wrth  fyncd  heibio  y  pryd 
hwn  y  rlioddodd  ofo  ei  olwg  i'r  dall  yma.  Os  felly,  medd- 
yliwch  y  fatli  cngraifft  brydferth  sydd  yma  o  dawelwch  di- 
gyffro  yr  Arglwydd  Icsu,  yn  ci  waith  yn  Bcfyll  i  gyracryd 
Bylw  0  gardotyn  dall,  ac  i  roddi  ei  olwg  iddo,  pnn  j'n  ffoi 
am  ei  einioeB  rhag  cynddaredd  ei  clynion.    Nid  wedi  colli 


T  DYN  DALL  o'l  ENEDIGAETH.  255 

ei  olwg,  trwy  ryw  gystudd  neu  ddamwain,  ond  wedi  ei  eni 
yn  ddall,  yr  oedd  hwn.  Nid  ydoedd  erioed,  gan  liyny,  wedi 
gweled  gwyneb  hoff  ei  fam,  yr  hon  yn  ddiau  a  wylodd 
lawer  deigryn  wrth  fagu  ei  baban  dall.  Yr  oedd  y  cauadaii 
(shuttersj  heb  erioed  eu  tynu  oddiar  y  ffenestri,  trwy  ba  rai 
yr  edrycha  yr  euaid  ar  olygfeydd  prydferth  a  mawreddog  y 
greadigaeth  o'i  amgylch ;  ac  felly  yr  oedd  ei  enaid  wedi 
treulio  ei  fywyd,  hyd  yn  awr,  yn  garcharor  mewn  daeardy 
tywyll  a  phruddaidd.  Eisteddai  o  ddydd  i  ddydd,  dan  bel- 
ydrau  Uosgedig  haul  yr  hâf,  a  than  ystormydd  oerion  y 
gauaf,  yu  oclir  yr  heol  gerllaw  un  o  byrth  y  deml, 
(Act.  iii.  2),  1  ddeisyf  elusen  gan  yr  addolwyr.  Yr  oedd 
llawer  yn  myned  lieibio  iddo  bob  dydd,  heb  wneud  sylw  yn 
y  byd  o  hono,  ond  y  mae  yr  lesu  yn  sefyll,  ac  yn  edrych 
arno,  gyda  llygad  o  dosturi.  "  A'i  ddysgyhlion  a  ofynasant 
iddo,  gan  ddyuedyd,  Rabbi,  pwy  a  becJwdd,  aihwn,  ai  ei  fieni, 
felygenid  ef  yyi  ddaìW  Un  o'r  cyfeilioruadau  sydd  yn 
ffynu  3'n  y  byd  yn  mhob  oes  a  gwlad,  ydyw  meddwl  fod 
rhyw  anffodion  a  cliystuddiau  mwy  na  chyffredin,  bob  am- 
ser  yn  gosp  am  ryw  bechodau  neillduol.  Gwrthbrofi  y  cyf- 
eiliornad  peryglus  hwn  yw  prif  amcan  llyfr  Job.  Y  mae  y 
cwestiwn  yn  daugos  fod  y  dysg^'blion  yn  coleddu  y  syniad 
hwn.  Meddylient  y  rhaid  fod  dalliueb  y  dyn  j'ma  yn  farn 
am  ryw  becliod,  y  buasai  efe  ei  hun,  neu  ei  ríeui,  yn  euog 
o  hono.  Maent  yn  gofyn  ai  rhyw  bechod  o'i  eiddo  ei  hun 
oedd  yr  achos  o'i  ddallineb.  Tybia  rhai  eu  bod  yn  golj^gu 
y  gallasai  y  dyn  fod  wedi  ei  eni  yn  ddall,  ar  gyfrif  rhyw 
bechod  yr  oedd  Duw  yn  rhagweled  y  byddai  iddo  ei  gyf- 
lawni.  Ond  barna  eraill,  eu  bod  yn  cyfeirio  at  athrawiaeth 
yr  atlironydd  cenhedlig  Pythagoras,  yr  hon  oedd  yn  cael  ei 
chofleidio,  fel  y  tybir,  gan  rai  o'r  luddewon,  sef  **fod  en- 
aid  dyn  ar  ol  marw  yn  myned  i  gorff  arall,  ac  yn  cael  ei 
osod  mewn  sefyllfa  fanteisiol,  neu  anfanteisiol,  yn  ol  fel  y 
byddai  wedi  ymddwyn  yn  y  corfl"  y  buasai  yn  preswylio 
ynddo  o'r  blaen."  Er  nad  oedd  y  dysgyblion  yn  ddynion 
dysgedig,  y  mae  yn  eithaf  posibl  eu  bod  wedi  clywed  son 


256  y  DYN  DALL  o'l  ENEDIGAETH. 

am  yr  athrawiaeth  hon,  a'u  bod  yn  ewyllysio  gwybod  beth 
a  ddywedai  eu  Hathraw  am  dani.  Ond  y  mae  yn  fwy 
tebygol,  mai  mewn  penbleth  a  dyryswch  yr  oeddynt,  oher- 
wydd  eu  bod  yn  methu  deall  sut  y  gallasai  y  dalHneb  hwn 
fod  yn  gosp  am  unrhyw  bechod  o'i  eiddo  ef  ei  hun,  gan  ei 
fod  wedi  ei  cni  yn  ddall ;  ac  am  hyny,  meddyhent  y  gallai 
mai  pechod  ei  ríeni  oedd  yr  achos  o'i  ddallineb ;  canys 
gwyddent  fod  yr  x\rglwydd  yn  fynych  "  yn  ymweled  âg  an- 
wiredd  y  tadau  ar  y  plant,"  "  Yr  lesu  a  atebodd,  Nid  hwn 
a  bechodd,  naH  rieni  chwaith."  Nid  yw  geiriau  y  Gwaredwr 
yn  arwyddo  nad  oedd  y  dyn  a'i  rieni  wedi  pechu ;  ac  nid 
ydym  i  feddwl  ychwaith,  oddiwrth  ei  atebiad,  nad  oes  cy- 
sylltiad  rhwng  pechod  a  chystudd.  Y  mae  pob  dyoddefaint 
a  thrueni,  sydd  yn  mhlith  dynion,  i'w  ystyried  fel  ffrwyth 
ac  effaith  pechod.  Ond  meddwl  yr  lesu  oedd,  raai  nid  cosp 
am  unrhyw  bechod  neillduol  o  eiddo  y  dyn,  na'i  rieni,  oedd 
ei  ddalHneb.  Nid  ydym  i  dybied  mai  y  dyoddefwyr  mwyaf 
ywypechadiu-iaid  mwyaf  bob  amser.  (Lucxiii.  1-5.)  *'Eithr 
/el  yr  amìygid  yweithredoedd  Duiv  ynddo  ef."  Yr  oedd hwn  wedi 
ei  anfon  i'r  byd  yn  ddall,  fel  yr  amlygid  penarglwyddiaeth 
Duw  yn  ei  ddallineb  ;  a'i  allu  a'i  drugaredd  yn  y  wyrth,  o 
roddi  ei  olwg  iddo  (loan  xi.  4) ;  ac  fel  yr  amlygid  gwaith 
gras  Duw  yn  iechydwriaeth  dragywyddol  y  dyn. 

Wedi  esbonio  yr  achos  o'i  ddallincb,  y  mac  yr  lesu  yn 
ymbarotoi  i  roddi  ei  olwg  iddo,  ac  yn  crybw}'!!  ci  reswm 
dros  wneuthur  hyny :  **  lìhaid  i  mi  weithio  gwaith  yr  hwn 
a'm  hanfonodd,  tra  yr  ydyw  hi  yn  ddydd:  y  mae  y  nos  yn  dy- 
/od,  pan  va  ddichon  neb  weithio."  Er  ei  fod  yn  gwybod  y 
byddai  i'r  wyrth  gynhyrfu  llid  a  mahiis  ci  crlidwyr  yn  ad- 
newyddol,  eto  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  cf  gyflawni  pob  rhan 
o'r  gwaith  a  roddasid  iddo  i'w  Avneuthur.  Y''r  oedd  ganddo 
y  fath  gariad  auorchfygol  at  y  gwaith,  fel  yr  ocdd  yn  an- 
nhraethol  wcll  ganddo  beryghi  ci  fywyd,  na'i  csgcuhiso  ;  ac 
yr  ocdd  ci  dymhor  i  wcithio,  yn  ci  Bcrson  ei  hun,  ar  y 
ddacar,  scf  dydd  ci  fywyd,  i  dcrfynu  yu  fiiau ;  canys  yr 
ocdd  nos  angcu  yn  agoshàu.  Yr  ocdd  ei  hoU  weithrcdoodd 


Y  DYN  DALL  o'l  ENEDIGAETH.  257 

ef,  yn  ngliyd  a'r  amser  a'r  lle  i'w  cyflawni,  wecli  eu  rliag- 
ordeinio  ;  ac  felly  yr  oedd  yn  teimlo  ei  hun  dan  fath  o 
angenrheidrwydd  i  wneutliur  y  wyrth  hon,  y  pryd  hwn.  Y 
mae  yn  cyfiawnhûu  y  weithíed  yn  mhellach,  trwy  hysbysu 
mai  goleuo  y  byd  oedd  ei  waith.  "  Tra  yr  ydwìjfyn  y  hyd, 
yoleuìii  y  hyd  ydwyfy  Cyn  adgj'fodi  Lazarus,  y  mae  yn 
dweyd  am  dano  ei  Imn,  "  Myfi  yw  yr  Adgyfodiad,  a'r  Byw- 
yd  "  (loan  xi.  25) ;  ac  yma,  cyn  rhoddi  ei  olwg  i'r  dall,  y 
mae  yn  gosod  ei  hun  aUan  fel  Goleuni  y  byd.  Fel  pe  dy- 
Avedasai,  "  Gan  fy  mod  wedi  dyfod  i'r  byd  i  gyfrauu  gol- 
euni,  ac  i  symud  dalHneb  ysprydol,  beth  a  all  fod  yn  fwy 
j)riodol,  i  ddangos  fy  nghymeriad  a'm  gwaith,  na  rhoddi  eu 
golwg  i  ddeiüion  naturiol  ?" 

Yr  5'dym  5'n  cael  hanes  am  dano  yn  agoryd  llygaid  rhai, 
mewn  atebiad  i'w  gweddi  hwy  eu  hunain  (Math.  ix.  27  ; 
Marc  X.  47) ;  ac  yn  rlioddi  ei  olwg  i  un  arall  ar  ddeisyfiad 
cyfeilhon  y  dall  (Marc  viii.  22) ;  ond  y  mae  yn  agoryd 
llygaid  hwn  o'i  hunan-gynhyrfiol  gariad  a'i  dosturi,  heb  i'r 
dall  ei  hunan  ofyn  iddo  am  ei  olwg,  nac  i  neb  arall  ddweyd 
gair  drosto.  Mae  yn  deilwng  o'n  sylw,  fod  yr  holl  wyrth- 
iau  a  wnaed  ganddo  ar  y  Sabbath  wedi  eu  cyflawui  jt  un 
modd.  Fe  allai  fod  y  bobl  druain  yn  ofni  nad  oedd  yn  gyf- 
reithlawn  iddynt  geisio  iachâd  ar  y  dydd  hwnw.  Modd 
bynag  am  hyn,  gallwu  sylwi  fod  rhai  eto  yn  cael  iechyd- 
wriaeth  enaid  pan  na  byddont  yn  dysgwyl,  nac  yn  ceisio. 
Mae  genym  hanes  am  rai  wedi  cael  cu  hargyhoeddi  pan 
oeddynt  wedi  dyfod  i  foddion  gras  gyda'r  bwriad  o  aflon- 
yddu,  ac  erlid  yv  addolwjT :  "  Cafwyd  fi  gau  y  rhai  nid 
ûeddynt  yn  fy  ngheisio,"  &c.     (Rhuf.  x.  20.) 

Fe  wclodd  y  Gwaredwr  yn  dda  ddefnyddio  moddion  tra 
hynod  i  roddi  ei  olwg  i'r  dall  yma  :  "  Wedi  iddo  ef  ddywedyd 
hyn,  efe  a  hoerodd  ar  lau-r,  ac  a  tcnaeth  glai  o'r  ^ìoeryn,  ac  a 
irodd  y  cìai  ar  ìygaid  y  dall."  Ymddengys  ei  fod  yn  arfer  cyf- 
lawni  rhj'w  weithred  arwyddocâol  yn  gyffredin  wrtli  agor- 
yd  llygaid  y  deilHon  (Math.  ix.  29 ;  xx.  31 ;  Marc  YÌii.  23.) 
Gall  fod  rhyw  gymaint  0  rinwedd  iachûol  mewn  poeryn,  a'i 


258  Y  DVN  DALL  o'l  ENEDIGAETH, 

fod  yn  dda  tuag  at  liniaru  enyniad  (infiamation)  ja.  y  llyg- 
aid,  &e.  Ond  y  mae  yn  berífaith  amlwg  i  bawb,  na  allasai 
clai  a  pboeryn,  o  bono  ei  hun,  byth  agoryd  llygaid  un  a 
anesid  yn  ddall.  Buasai  yn  llawer  tebycach  o  dynu  llyg- 
aid  un  oedd  yn  gweled.  GaUu  dwyfol  Crist  yn  unig  a 
wnaeth  foddion  mor  ddistadl  ac  annhebyg  yn  eífeithiol  i  ateb 
y  dyben.  Nid  yn  y  moddion,  gan  hyny,  yr  oedd  y  rhin- 
wcdd ;  ond  yn  yr  Hwn  oedd  yn  ei  ddefnyddio.  Gallasai  efe 
agoryd  llygaid  hwn  heb  ddefnyddio  unrhyw  foddion,  pe 
buasai  yn  dewis,  yr  un  modd  ag  y  gwnaeth  â  Bartimeus 
(Marc  X.  52.)  Y  mae  yn  sicr  fod  y  dyn  yma  wedi  clywed 
son  am  yr  lesu  yn  rhoddi  eu  golwg  i  eraill,  onide  ni  buasai 
yn  gadicl  iddo  osod  y  clai  ar  ei  lygaid  ;  ac  y  mae  yn  bosib) 
mai  meithrin  a  chryfháu  ífydd  y  dyn,  trwy  ryw  arwydd 
allanol,  fel  hyn,  oedd  prif  ddyben  yr  lesu  Avrth  ddefnyddio 
y  clai  a'r  poeryn.  Modd  bynag,  y  mae  hyn  yn  dysgu  i  ni 
y  llwydda  y  moddion  mwyaf  distadl  pan  y  byddo  efe  yn  ei 
fendithio.  Gochelwn,  gan  hyny,  rhag  diystyru  unrhyw 
ordinhâd  o"i  eiddo.  Y  mae  llawer  yn  barod  i  wawdio 
pregethu  yr  efengyl,  fel  moddion  i  ddiwygio  y  byd.  Gwawd- 
iant  hwy :  ond  "  fe  welodd  Duw  yn  dda  trwy  ffphneb  preg- 
ethu  gadw  y  rhai  sydd  yn  credu."     (1  Cor.  i.  21.) 

Wedi  gosod  y  clai  ar  lygaid  y  dall  y  mae  Crist  yu  dwej'd 
wrtho,  "  Dos,  ac  ymolch  yn  Ihjn  Siloam  (yr  hwn  a  yyfieithir, 
Anfonedig.")  Ymddengys  fod  i'r  gorchymyn  hwn  amcan 
deublyg  o  leiaf :  (1.)  Profi  ufudd-dod  y  dyn.  Nid  ydyw 
hwn  yn  diystyru  y  moddiou  am  ei  fod  yn  ymddangos  yn 
annhebyg  o  atcb  y  dybon,  fcl  y  gwnacth  Naamau  (2  Bren. 
V.  11, 12.) ;  ond  efo  a  acth  yn  y  fan,heb  wrthddadleu  dim, 
gau  ymddiried  yn  ngallu  Crist.  Ein  dyledswydd  ninau  yw 
dilyn  ei  esiampl  yn  hyn :  "  Beth  byuag  a  ddywedo  efe 
wrthych,  gwnewch."  (loan  ii.  ö.)  (2.)  Gwnouthur  y  wyrth 
yn  fwy  adnabyddus.  Yr  oedd  gweled  y  cardotyn  dall  yn 
myncd  trwy  yr  heolydd,  â  chlai  ar  ci  lygaid,  yn  olygí'íi  mor 
anghyffrodin,  fcl  y  bydclai  yn  sicr  o  dynu  sylw,  a  plieri 
Uawcr  0  ymholi  yn  nghylch  y  peth  ;  ac  yr  oodd  Cribt  am 


Y  T>YN  DALL  o'l  ENEDIGAETH.  259 

i'r  wyrtli  gael  ei  gwneud  yn  gylioeddus,  am  ei  fod  yn 
ewyllysio  i  drigolion  Jerusalem  gael  y  profion  cryfaf  o'i 
ddwyfol  anfoniad. 

Ystyr  yr  enw  Siloam  yw  Anfonedig,  ac  ymddengys  fod  y 
Uyn  yn  cael  ei  alw  felly  am  ei  fod  yn  gysgod  o  Grist,  an- 
fonedig  y  Tad.  (Esaiah.  viii.  6.)  Efe  yw  y  ffynon  a  agcrwyd 
i  bechod,  ac  i  aflendid  (Zech.  xiii.  1.) ;  ac  ynddo  ef  yn  unig 
y  mae  modd  i  ninau  gael  iachâd  oddiwrth  ein  dallineb  ys- 
prydol. 

Y  canlyniad  dedwydd  o  ufudd-dod  y  dyn  yma  oedd,  iddo 
ddyfod  yn  ol,  o  lyn  Siloam,  yn  gweled.  Pwy  a  all  ddes- 
grifio  ei  syndod  a'i  lawenydd,  pan  yr  agorodd  ei  lygaid 
gyntaf,  yn  nglianol  y  rhyfeddodau  oeddynt  o'i  amgj'lch  ? 
Fel  y  synai  wrth  edrych  ar  yr  haul  uwchben ;  ar  ei  gyd- 
ddynion  o"i  amgylcli ;  ar  balasau  ardderchog  y  ddinas  ;  ac 
yn  enwedig  ar  y  deml  ysblenydd  gerllaw  !  Dyma  ddarlun 
o'r  cyfnewdiad  dedwydd  a  wneir  ar  bechadur  yn  yr  aden- 
edigaeth :  "  Yr  wyf  fi  yn  dy  anfon  at  y  Cenhedloedd," 
meddai  yr  Arglwydd  wrth  Paul,  "  i  agoryd  eu  llygaid,  ac 
i'w  troi  o  dywyllwch  i  oleuni,"  &c.  (Act.  xxvi.  18.)  Yr 
oedd  yma  hefyd,  fel  y  sylwa  j'r  esgob  Hall,  ryw  ddangosiad 
o  deimladau  y  Cristion,  pan  syrth  cèn  marwoldeb  oddiar  ei 
olygon  yn  angeu,  ac  yr  egyr  ei  lygaid  yn  nghanol  golyg- 
feydd  gogoneddus  y  ddinas  nefol,  a  phan  y  cenfydd  o'i 
aragylcli  fyrddiynau  o  angelion  dysglaer,  a  saint  perífeith- 
iedig,  ac  uwclilaw  y  cwbl,  pan  y  gwêl  lesu  fel  y  mae. 

Wcdi  i'r  dyn  ddychwelyd  adref  yn  gweled,  y  mae  eigym- 
mydogion,  ac  eraill,  yn  gofyn  i'w  gilydd  mewn  syndod, 
"  Onid  hun  yir  yr  vn  oedd  yn  eistedd  ac  yn  cardota  ?  Rìiai  a 
ddyijcedasant,  Hwn  yw  efe:  ac  eraill,  Y  mae  efe  yn  debyg  iddo. 
Yntau  a  ddywedodd,  Myfi  yw  efe."  Yr  oedd  cael  ei  olwg 
wedi  cyfnewid  llawer  ar  wynebpryd  y  dyn ;  canys  y  mae  y 
llygad  yn  y  pcn,  fel  y  lloer  yn  y  ffurfafen,  yn  rhoddi  gwedd 
newj'dd  i'r  holl  wyneb.  Y''r  oedd  agoryd  llygaid  un  a  anesid 
yn  ddall  yn  bcth  mor  rhyfedd,  ac  annysgwyHadwy  hefyd, 
fel  yr  oedd  y  bobl  bron  yn  methu  credu  mai  yr  un  dyn  yd- 


260  Y  DYN  DALL  o'l  ENEDIGAETH. 

oedd.  Clywai  y  dyn  hwynt  yn  dadleu  yn  ei  gylch,  ac  y 
mae  yn  dweyd  mai  efe  oedd  yr  hwn  yr  oeddynt  wedi  arfer 
ei  weled  yn  gardotyn  dall.  Yna  y  maent  yn  dechreu  holi 
mewn  syndod  pa  fodd  yr  agorasid  ei  lygaid  ;  ac  wedi  iddo 
adrodd  yr  hanes  iddynt,  y  maent  yn  gofyn  iddo  yn  mhellaeh 
pa  le  yr  oedd  yr  lesu  ?  Yr  oeddynt  yn  dymuno  gweled  un 
oedd  yn  medru  cyflawni  gweithredoedd  mor  rhyfedd.  Ond 
nis  gwyddai  y  dyn  pa  le  yr  oedd  ei  gymwynaswr  trugarog. 
Yna  y  maent  yn  dwyn  y  dyn  at  y  Phariseaid,  a  hyny,  dehyg- 
id,  nid  oddiar  unrhyw  ddrwg-deimLad  tuag  ato  ef,  na  thuag 
at  yr  lesu ;  ond  am  na  wyddent  yn  iawn  beth  i  feddwl  o'r 
mater.  Yr  oedd  yn  ymddangos  fod  gwyrth  wedi  cael  ei 
gwneuthur,  ac  yr  oedd  hyny  yn  eu  tueddu  i  feddwl  fod  yr 
lesu  yn  brofí'wyd,  wedi  dyfod  oddiwrth  Dduw.  Ond  o'r  tu 
arall  drachefu,  yr  oedd  y  weithred  wedi  ei  chyflawni  ar  y 
Sabbath,  ac  yr  oeddynt  mewn  amheuaeth  pa  un  a  oedd 
hyny  yn  gyfreithlawn,  ac  oherwydd  eu  bod,  fel  hyn,  mewn 
j)etrusder,  y  maent  yn  myned  a  r  mater  i  gael  ci  bender- 
fynu,  gan  eu  dysgawdwyr  a'u  llywodraethwyr.  Pan  osod- 
wyd  y  dyn  o  flaen  y  cynghor,  dechreuodd  y  Phariseaid 
drachefn  ei  holi  pa  fodd  y  cawsai  ei  olwg,  gan  ddysgwyl 
a  gobeithio  y  caent  allan  fod  rhyw  dwyll  yn  y  peth.  Ond 
y  mae  y  dyn  yn  adrodd  yr  hanes  yn  onest ;  ac  yn  dal  i 
dystio  yr  un  pcth  ag  a  ddywedasai  o'r  blaeu  wi"th  y  bobl. 
"  Yna  rhai  o'r  Phariseaid  a  ddywedasant,  Nid  yw  y  dyn  hwn 
0  Dduw,  gan  nad  yw  efe  yn  cadw  y  Sahbath."  Fel  pe  dywed- 
asent,  *'  A  chaniatau  fod  yr  liyn  a  ddywedir  gan  y  dyn  yma 
ara  dano  ci  hun  yn  wirionedd,  y  mae  yn  sicr  nad  yw  yr 
hwn  a  agorodd  ei  lygaid  yn  broft'wyd  sanctaidd,  ac  yn  ddysg- 
awdwr  wedi  dyfod  oddiwrth  Dduw,  gan  nad  yw  efe  yn 
cadw  y  Sabbath."  Y  mao  yn  wir  nas  gall  yr  hwn  fyddo 
yn  euog  o  halogi  y  Sabbath  fod  o  Dduw  ;  ond  eu  camcs- 
boniad  hwy  ar  gyfraith  y  Sabbath,  a'u  gclyniacth  yn  erbyn 
Criat,  a  barai  iddynt  ci  gyhuddo  o  halogi  y  dyld  sanctaidd 
wrth  wncuthur  gwcithredoodd  o  drugaredd  arno.  Ond  yr 
oedd  yno  rai  o  aelodau  y  cynghor,  megys  Josepli  o  Arima- 


Y  DYN  DALL  o'l  ENEDIGAETH.  261 

thea,  a  Nicodemus,  yn  lletya  meddyliau  parchus  am  Grist ; 
ac  er  nad  oeddynt  wedi  dyfod,  hyd  yn  hyn,  yn  ddigon  gwrol 
i  wneud  arddehad  cyhoeddus  o'u  öydd  ynddo,  eto,  y  maent 
yn  auturio  gofyn,  **  Pafodd  y  yall  dyn  pechadurus  wneuthur 
y  ^l/fry^i^  ani-yddion  ?  Awgryment  eu  bod  yn  methu  deall, 
pa  fodd  y  gallasai  neb  wneuthur  y  fath  weithredoedd,  oni 
buasai  fod  Uuw  gydag  ef ;  ac  felly  fod  lle  i  feddwl  nad  oedd 
cyílawni  gwyrthiau  fel  hyn  ar  y  Sabbath,  yn  bechod.  "  Ac 
yr  oedd  ymrafael  yn  eu  plith." 

Yr  oeddynt  wedi  gofyn  eisoes  i'r  dyn  pa  fodd  y  cawsai 
ei  olwg,  ond  y  maent  yn  gofyn  iddo  drachefn,  pa  beth  oedd 
ei  feddwl  ef  ei  hun  am  yr  hwn  a  agorasai  ei  lygaid  ?  Go- 
beithient,  yn  ddiau,  y  gallent  wasgu  y  dyn  druan  i  ddweyd 
rhywbeth  yn  ddiystyrllyd  am  yr  lesu  ;  ac  i  addef  y  gallai 
ei  fod  wedi  cyílawni  y  wyrth  trwy  gyngrair  à'r  diafol.  Ond 
yn  hyn  fe  siomwyd  eu  dysgwyhadau  maleisus  ;  cauys  y 
mae  y  dyn  yn  cacl  nerth  i  gyffesu  yn  wrol  a  diofu,  o  flaen 
y  llys,  na  allai  efe  ddim  llai  na  meddwl  fod  yr  hwn  oedd 
wedi  agor  ei  lygaid  ef  yn  broÔwyd  sanctaidd  i'r  Arglwydd. 
Nid  ydoedd  eto  wedi  dychymygu  ei  fod  yn  fwy  na  phro- 
ffwyd,  ac  mai  efe  oedd  y  Messiah  ;  ond  y  mae  yn  ddigon 
fiyddlawn  i  gyffesu  yn  liollol  ddifloesgni  yr  hyn  oedd  efe 
yn  ei  gredu  am  dauo,  er  ei  fod  yn  gwybod  yn  dda  y  byddai 
iddo  dynu  gwg  ac  erledigaeth  yr  awdurdodau  arno  ei  hun 
trwy  hyny. 

Wedi  methu  yn  eu  hamcan  wrth  holi  y  dyn,  mynai  y 
Phariseaid  fod  rhyw  gynghrair  rhyugddo  a'r  lesu,  ac  nad 
ydoedd  wedi  ei  eni  yn  ddall,  a  chael  ei  olwg  yn  y  modd  y 
dywedai ;  ond  raai  celwydd  i  gyd  oedd  ei  stori ;  ac  am 
hyny,  y  maent  yn  ei  droi  ef  allau  o'r  ystafell,  ao  yn  galw 
ei  ríeni  o  flaen  y  cynghor,  i  gael  eu  holi,  dan  obeithio  y 
gallent  gael  rhywbeth  oddiwrthynt  hwy,  a  roddai  ryw  rith 
o  sail  iddynt  i  wadu  gwirionedd  y  wyrth.  Ymddengys  fod  tad 
a  mam  y  dyn  yn  dra  amddifad  o'r  gwroldeb  moesol  oedd  yn 
nodweddu  eu  mab.  Nid  oeddynt  yn  barod  i  ddyoddef  dros  y 
gwhionedd  ;  ac  felly  er  cymaiut  o  nvymaü  oedd  axnynt  i 


262  Y  DYN  DALL  o'l  ENEDIGAETH. 

fod  yn  ddiolchgar  i'r  lesu,  am  wneuthur  y  fath  gymwynaa 
i'w  mab,  nid  oeddynt  yn  foddlawn  i  wneud  arddeliad  o 
hono  yn  ngwyneb  perygl,  ac  i  ddyoddef  erledigaeth  er  ei 
fwyn.     Ehoddwyd  tri  chwestiwn  iddynt :  1.  '^  Äi  Jmn  yw 
eich  mah  cliwi  V'  2.  '*Äiyn  ddall  y  cjan  edejT''  3 .  *  *  Osfelly,  pa 
fodd  y  mae  efe  yn  giceîed  yn  awr  ?"  Y  maent  yn  ateb  y  ddau 
gyntaf  yn  gadarnhiiol ;  ond  am  yr  olaf,  y  maent  yn  cymeryd 
arnynt  eu  bod  yn  analluog  i'w  ateb,  am  nad  oeddynt  hwy 
yn  dygwydd  bod  yn  bresenol,  yn  y  fan  a'r  lle,  pan  y  cafodd 
eu  mab  ei  olwg.     Y  mae  yn  ddiau  eu  bod  wcdi  clywcd 
ganddo  ef,  pa  fodd  yr  agorasid  ei  lygaid ;  ond  yr  oedd  ar- 
nynt    ofn   dweyd  dim  a  dueddai  i  anrhydeddu  yr  lesu; 
oblegyd  fod  yr  luddewon  wedi  cyd-ordeinio  eisoes,  os  cyf- 
addefai  neb  ef  yn  Grist,  y  bwrid  ef  allan  o'r  synagog,  neu  yr 
esgymunid  ef.    Ymddengys  fod  dau  fath  o  esgymundod  yn 
mhlith  yr  luddewon.    Trwy  y  cyntaf,  a'r  ysgafuaf,  yr  oedd 
y  dyn  a  ddiarddehd  yn  cael  ei  gau  allan  o'r  synagog  am 
ddeng  niwrnod  ar  hugain,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo,  dros 
yr  yspaid  hwnw,  fel  dyn  aflan  mewn  ystyr  seremoníol,  sefyll 
bedwar  cufydd,  hyd  yn  nod  oddiwrth  bawb  o'i  deulu.      Yr 
oedd  yr  ail  fath  yn  llawer  trymach,  a  mwy  dychrynllyd ; 
canys  trwy  hwn  yr  oedd  dyn  yn  cael  ei  gau  allan  yn  hollol, 
ac  am  byth,  o'r  synagog,  a  chyhocddid  amryw  felldithion 
arno  wi'th  ei  ddiarddel  yn  g^'hoeddus,  yn  niwcdd  yr  addol- 
iad  ;  difeddienid  ef  o'i  olud  ;  coUai  ei  hawl  i  bob  swydd  a 
rhagorfraint  wladol  yn  gystal  a  chrefyddol ;  ac  ysgerid  ef 
mor  llwyr  oddiwrth  bob  cyfathrach  á'i  gydwladwyr,  fel  na 
chaniateid  iddynt  Averthu  unrhyw  beth  iddo,  hyd  yn  nod 
angenrheidiau  by  wyd.  Fcl  hyn  yr  oedd  bwrw  allan  o'r  syn- 
agog,  yn  yr  ystyr  olaf  a  ddarluniwyd,  yu  beth  mor  ddy- 
chrynllyd,  fcl  nad  oedd  unrhyw  gosp  a  arswydid  yn  fwy, 
oddieithr  marwolaeth  ei  hun. 

Methodd  y  Phariseaid  a  chyrhaedd  eu  hamcan,  wrth 
holi  y  rhieni ;  ac  am  hyny,  y  macnt  yn  galw  y  dyn  i  mewn 
drachefn  i'r  llys,  ac  yn  ymdrechu  argraffu  ar  ei  feddwl,  ou 
bod  hwy  wedi  cael  allan  mai  twyll  i  gyd  oedd  ei  adroddiad 


Y  DYN  DALL  O'l  ENEDIGAETH.  263 

yn  nghylch  y  wyrth ;  ac  felly  nad  oedd  o  un  dyben  iddo 
geisio  celu  y  gwirionedd  oddiwrthynt  yn  hwy:  "  Dyro  y 
gogoniant  iDduw,"  meddynt,  "ni/ni  a  wijJdom  mai  pechadur 
yw  y  dyn  hwn."  Nid  ei  anog  i  roddi  y  clod  i  Dduw,  yu  Ue 
i'r  lesu,  am  y  wyrth  yr  oeddynt ;  canys  ni  chaniatâent  fod 
gwyrth  wedi  ei  chyflawni :  ond  gosod  y  dyn  ar  ei  Iŵ  yr 
oeddynt,  a'i  dynghedu  i  ddweyd  y  gwir  (Jos.  vii.  19),  ac 
i  gyfaddef  pa  le  yr  oedd  y  twyll,  a  thrwy  hyny  i  gydnabod 
Hollwybodaeth  Duw,  a'i  gasineb  at  gelwydd.  Haerent  nad 
oedd  yn  bosibl  fod  Crist  yn  meddu  gallu  gwyrthiol,  gan  eu 
bod  hwy  yn  gwybod  yn  berífaith  sicr  mai  pechadur  ysgeler 
ydoedd,  oherwydd  ei  fod  yn  euog  o  halogi  y  Sabbath.  Y 
mae  y  dyn  yn  ateb,  gan  ddywedyd,  **Ai  pechadur  yw,  nis 
gwn  i :  un  peth  a  wn  i,  lìe  yr  oeddwn  i  yn  ddall,  yr  wyf  Jì  yn 
aivr  yn  gweled."  Nid  ydym  i  feddwl  fod  y  dyn  yn  barod  i 
ganiatáu,  y  gallai  mai  pechadur  oedd  yr  lesu  ;  ond  y  mae 
yn  awgrymu  nad  oedd  efe  am  gymeryd  arno  benderfynu  y 
pwnc  hwnw ;  ond  ei  fod  yn  hollol  sicr  o  un  peth,  sef  fod 
yr  lesu  wedi  gwneud  cyfnewidiad  rhyfedd  a  dedwydd  arno 
ef,  beth  bynag  a  ddywedent  hwy  am  dano.  Gwyn  fyd  y 
dyn  a  all  apelio,  fel  hyn,  at  ei  brofiad  ei  hun  o  ddylanwad 
aohubol  yr  efengyl  ar  ei  feddwl,  yn  ngwyneb  gwrth-ddadl- 
euon  a  checraeth  anffyddwyr.  "  Yr  hwn  sydd  yn  credu 
yn  Mab  Duw  sydd  ^anddo  y  dystiolaeth  ynddo  ei  hun." 
(1  loan  V.  10.)  Mynwn  brofion  o  ddwyfoldeb  y  Beibl,  nid 
mewn  llyfrau  ar  y  silô',  yn  unig,  ond  yn  deimlad  byw  yn 
ein  calonau ;  ac  yna,  er  y  gall  anôyddwyr  ein  gwawdio,  a 
cheisio  cin  dyrysu,  ni  bydd  mwy  o  berygl  iddynt  ddinystrio 
ein  ffydd,  nag  sydd  o  berygl  i  ystormydd  y  byd  naturiol 
ddifiodd  y  sér. 

Mae  y  Phariseaid  yn  gweled  nad  ydynt  yn  enill  dim  yn 
y  ffordd  yma,  am  hyny  y  maent  yn  gofyn  i'r  dyn  drachefn, 
*'  Jìeth  a  icnaeth  eje  i  ti?  pa  fodd  yr  agorodd  efe  dy  li/;/aid  di  ?" 
Yr  oeddynt  am  iddo  fyncd  dros  yr  hanes  eilwaith,  oher- 
wydd  eu  bod  yn  gobeithio  y  gallent  ddarganfod  rhy w  wen- 
did,  neu  anghysondcb,  yn  ci  dyBtiolaeth.     Ond  yr  ocdd  y 


264  T  DYN  DALL  o'l  ENEDIGAETH. 

dyn  wedi  llwyr  ddiflasu  arnynt,  ac  yn  gweled  eu  rhagfarn 
a'u  cyndynrwydd;  am  liyny,  efe  a  atebodd  iddynt,  "Mi  a 
ddyicedais  i  chiii  eisoes,  ac  ni  wrandawsoch :  paham  yr  ydyoli 
yn  ewyUysio  clywed  drachcfn  ?  a  ydych  chwithau  yn  ewyllysio 
hod  yn  ddysgyhlion  iddo  ef?  "  Y  mae  gwaitli  y  dyn  yn  son  am 
iddynt  fod  yn  ddysgyblion  i'r  lesu  yn  eu  gyru  i  nwydau 
drwg  :  "  Haythait,  ai  difenwasant  ef,  ac  a  ddywedasant,  Tydi 
sydd  ddysgyhl  iddo  ef ;  eithr  dysgyhlion  Moses  ydym  ni.  Nyni 
a  wyddom  lefam  o  Dduw  urth  Moses:  eithr  hiw,  nis  gicyddom 
ni  0  hale  y  mae,"  neu  gan  bwy  y  derbyniodd  ei  awdurdod  ; 
"  ond  nid  oes  un  prawf,  modd  bynag,  ei  fod  wedi  dyfod 
oddiwrth  Dduw." 

Y  mae  y  dyn  yu  ymhyfàu  yn  ei  amddiflfyniad  i'w  gy- 
mwynaswr  caredig,  ac  yn  ateb,  nid  yn  unig,  yn  dra  syn- 
wyrlawn,  ond  hefyd  yn  hytrach  yn  wawdlym,  gau  ddywodyd, 
"  Yn  hyn  yn  ddiau  y  maeyn  rhyfedd,  na  ivyddoch  chwi  o  ba  le 
y  mae  efe,  ac  efe  a  agoroddfy  llygaid  i,"  éc.  Dadleua  1.  Fod 
gwyrth  wedi  ei  chyflawni.  *'Ni  chlyhuwyd  eriocd  agoryd  o 
ncb  lygaid  iin  a  ancsid  yn  ddalU'  Os  oedd  ambcU  un  a  goll- 
asai  ei  olwg,  wedi  ei  gael  yn  ol  eilwaith,  trwy  foddiou 
naturiol,  nid  oedd  hanes  i  uurhyw  feddyg,  na  phroffwyd 
eriocd,  o  ddcchreuad  y  byd  hyd  y  dydd  hwnw,  agoryd  llyg- 
aid  un  a  anesid  yn  ddall,  ac  a  barhausai  felly  ncs  ydoedd 
wedi  dyfod  i  ocdran  gŵr.  Yr  oedd  yn  amlwg,  gan  hyny, 
fod  y  wcithred  yn  wyrth.  2.  Fod  hyn  yn  brawf  eghir  o 
ddwyfol  anfoniad  yr  lesu,  gan  fod  yn  sicr  na  buasai  Duw 
byth  yn  gwneud  gwyrth  i  gadaruhàu  honiadau  twyllwr 
pechadurus  :  "  Oiii  baifod  hwn  o  Dduw  ni  allai  rfe  wneuthnr 
dini'  o'r  gweithrcdocdd  nerthol  yma.  "  Y  mae  yn  rhyfedd, 
gan  hyny,  fod  dynion  dysgedig,  fel  chwi,  yn  mcthu  gwybod 
o  ba  lo  y  mao  yv  hwn  sydd  wcdi  rhoddi  y  fath  brofion  ei 
füd  yn  mcddu  galhi  goruwchnaturiol." 

Gan  ua  fcdrai  y  Phariscaid  faghi  y  dyu,  nao  atcb  ci 
ymresymiad,  y  maent  yn  ymlenwi  o  ddigofaiut  yn  ci  crbyn, 
ac  yu  gollwng  y  fl'rwyn  i'w  tymhcrau  a'u  tafodau  i'w  ddifrio : 
"  IJwy  a  alcbautìit  ac  a  ddywcdasant  wrtho,  Mewn  pechodau y 


Y  DYN  DALL  o'l  ENEDIGAETH.  265 

ganwyd  ti  oll ;  ac  a  u'>jt  ti  ìjn  ein  djsfju  ni  ?"  "  Yr  wyt  ti  wedi 
dyfod  i'r  byd,  yn  fwy  llygredig  a  drygionus  na  dynion  eraill, 
fel  y  mae  y  ffaith  i  ti  gael  dy  eai  yn  ddall  yn  proíì,  ac  a 
wyt  ti,  adyn  anwybodus  a  phechadurus,  yn  meiddio  bod 
yn  ddigoa  haerllug  a  rhyfygus,  i  fyned  i'n  dysgu  ni,  sydd 
yn  llywodraethwyr  yr  eglwys,  ac  yn  rhagori  cymaint  ar 
ddynion  eraill  o  ran  ein  doethineb  a"n  sancteiddrwydd." 
Maent  yn  awr  yn  danod  ei  ddallineb  i'r  dyn,  ac  yn  awgrymu 
fod  hyny  yn  arwydd  o  anfoddlonrwydd  Duw,  heb  gofio  pa 
mor  anghyson  oedd  hyn  â'u  gwaith  yn  haeru,  ychydig 
fynydau  yn  ol,  na  buasai  efe  erioed  yn  ddall.  (Adn.  18.) 
"A  hwy  a'i  bwriasant  ef  altan."  Ymddengys  fod  hyn  yn 
arwyddo  iddynt,  nid  yn  unig  ei  droi  allan  mewn  duU  di- 
foes  ac  anmharchus  o'r  ystafell  llo  yr  oeddynt  wedi  ym- 
gynull,  ond  hefyd  iddynt  ei  esgymuno.  Ond  yr  oedd  yr 
Ai'glwydd  wedi  addaw  y  byddai  iddo  ddangos  ei  ofal  am  ei 
bobl  mewu  amgjichiadau  fel  hyn,  "  Gwrandewch  air  yr 
Arglwydd,  y  rhai  a  grynwch  wrth  ei  air  ef ;  Eich  brodyr 
y  rhai  a'ch  casasant  ac  a'ch  gyrasant  ar  encil  er  mwyu  fy 
enw  i,  a  ddywedasant,  Gogonedder  yr  Arglwydd :  eto  i'cu 
LLAWENYDD  cHwi  Y  GWELiR  EF,  a  liwy  a  waradwyddir." 
(Esaiah  lxvi.  5.)  Cawn  gyflawuiad  nodedig  o'r  broflfwyd- 
oliaeth  hon  yn  hanes  y  dyn  yma  ;  canys  wedi  iddo  gael 
ei  ddiarddel  am  ei  broffes  wrol  o'r  lesu,  ger  bron  y  llys, 
y  mae  yr  lesu  yn  egluro  ei  ogoniant  dwyfol  iddo,  ac  yn 
goleuo  llygaid  ei  feddwl,  ar  ol  agoryd  Uygaid  ei  gorff: 
**  Clybu  yr  lesu  ddar/od  iddynt  ei  fwrw  ef  allan:  a  phan  ei 
cafodd,  efe  a  ddywedodd  urtho,  A  wyt  ti  yn  credu  yn  Mab 
DduwT'  Yr  oedd  y  dyn  yn  deall  fod  yr  enw  Mab  Duw  yn 
golygu  y  Messiah  addawedig,  ond  nid  ydoedd  yn  adnabod 
neb  ag  oedd  yn  meddu  hawl  i'r  titl  urddasol  hwn;  ond  ar  yr 
un  pryd,  yr  oedd  ganddo  gymaint  o  ymddiried  yn  nhystiol- 
aeth  yr  hwn  a  roddasai  ei  olwg  iddo,  fel  yr  oedd  yn  barod  i 
dderbyn  y  neb  a  nodid  ganddo  ef  fel  Mab  Duw.  Am  hyny 
y  mae  yn  ateb,  gan  ddywedyd,  "  Fuy  yw  efe,  0  Arylwydd, 
fel  y  a-edwyf  ynddo  ?"   Yr  oedd  y  dyn  yn  credu  eisoes  yu  yr 


y  DYN   DALL   0  I    ENEDIGAETH. 

lesu  yn  ol  y  goleuni  oedd  ganddo ;  ond  nid  ydoedd  yn 
deall  eto  oi  fod  yn  fwy  na  pliroíîwyd ;  ac  mai  efe  oedd  Mab 
Duw ;  ar  yr  un  pryd,  y  mae  yn  bosibl  fod  y  gwirionedd 
mawr  hwn  yn  decbreu  tywynu  i  mewn  i'w  feddwl,  a'i  fod 
yn  rhyw  led-dybied  y  gallai  mai  yr  lesu  ei  hunan  oedd  y 
Messiah.  Modd  bynag,  mae  y  Gwaredwr  yn  hysbysu  iddo, 
fod  ei  lygaid  oeddynt  newydd  eu  hagoryd,  yn  cael  y  fraint, 
y  fynyd  hono,  o  edrych  ar  yr  hwn  y  sonient  am  dano,  sef 
Mab  Duw,  a  Goleuni  y  byd  :  *'A'r  lesu  a  dchjii-edodd  wrtho, 
Ti  aH  gicelaist  ef ;  a'rliim  sydd  yn  ymddìjddaìi  â  thi,  humw 
ydyw  cfe.'"  Wedi  i'r  lesu  amlygu  ei  hun  fel  hyn  iddo,  y 
mae  y  dyn  yn  y  fan  yn  cyffesu  ei  ôydd  ynddo,  fel  y  Messiah, 
a  chyda  diolchgarwch  a  pharch  yn  syrthio  wrth  ei  draed 
i'w  addoli:  "Yntaa  a  ddywedodd,  Yr  icyf  fi  yn  crcdu,  O 
Arylu-ydd.  Ac  efe  a'i  haddolodd  ef."  Y  mae  yn  dra  dydd- 
orol  edi-ych  ar  gynydd  ffydd  y  dyn  yrna.  Yr  ydym  yn  ei  gael 
ar  y  âechreu  yn  siarad  am  Grist  fel  "  dyn  a  elwir  lesu  ;" 
o  flaen  y  llys  drachefn  y  mae  yn  ei  arddel  yn  "broffwyd  ;" 
ac  yn  ddiweddaf  oll,  y  mae  yn  ei  gyffesu  yn  Fab  Duw. 

Y  mae  ei  hanes  yn  dangos  fod  yr  Arglwydd  yn  sicr  o 
roddi  "  gras  mwy"  i'r  rhai  a  wnaut  ddefnydd  flyddlawn 
o'r  goleuni  sydd  ganddynt ;  canys  i  bob  un  y  niae  ganddo 
y  rhoddir  iddo  ;  "  ac  yna  yr  adnabyddwn  os  dilynwû  ad- 
nabod  yr  Ar^lwydd."     (Hos.  vi.  3.) 


ADGYFODIAD    LAZARUS.  267 

XXVII. 

ADGYFODIAD  LAZARUS. 

"  Yr  lesu  a  ddijwedo'ld  wr(hi,  Myji  yuo  yr  adgyfodlad  aW  byioyd. 

Ac  laedi  iddo  ddywedyd  hyn,  efe  a  lefodd  â  llef  uchel, 

Lamruit,  tyred  allan.  AW  hwn  afuasaifarw  a  ddaeth  allan  yn  rhiüym 
ei  draed  a^ i  ddwylaw  mewn  amdo :  à'i  wyneb  oedd  wedi  ei  rwymo  â 
napcyn.  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrthynt,  tìoUyngicch  ef  yn  rhydd,  o 
gadewch  îddofyned  ymaith." — Ioan  xi.  25,  43,  44. 

loAN  yn  luiig  sydd  yn  adrodd  hanes  y  wyrth  fawr  a  rhyfedd 
hon — y  fwyaf  gogoneddus  ar  rai  ystyriaethau  o  holl  w^-rth- 
iau  yr  Arglwydd  lesu.  Paham  y  mae  yr  Efengylwyr  eraUl 
yn  myned  heibio  i  amgylchiad  mor  hynod  a  phwysig  yn 
mywyd  y  Gwaredwr,  heb  son  am  dano,  sydd  gwestiwn  ag 
y  mae  llawer  o  Avahanol  atebion  wedi  eu  cynyg  iddo  gan 
esbonwyr  hen  a  diweddar.  Ond  er  y  gelhr  dyfalu  llawer 
yn  nghylch  y  rheswm,  neu  y  rhesymau,  am  ddistawrwydd 
yr  Efengylwyr  eraill,  y  mae  y  mater  yn  uu  nas  geüir  byth 
ei  benderfynu  gyda  sicrwydd.  Y  mao  yn  deilwng  o'n  sylw 
fod  amryw  wyrthiau  eraill,  o  eiddo  ein  Harglwydd,  yn  cael 
eu  cofnodi  gan  loan  yn  unig,  megys  troi  y  dwfr  yn  win  yn 
y  briodas  yn  Cana  (i^en.  ii.  1 — 11.) ;  iacháu  mab  y  pendefig 
o  Capernaum,  pan  mewn  pellder  oddiwrtho  (pen.  iv.  47 — 
54.) ;  iachâu  y  dyn  claf  Avrth  lyn  Bethesda,  yr  hwn  a  fuasai 
mewn  cystudd  am  y  cyfnod  maith  o  ddeunaw  mlynedd  ar 
hugain  (pen.  v.  1 — 9.) ;  rhoddi  ei  olwg  i'r  dyn  dall  o'i  ened- 
igaeth  (pen.  ix.) ;  a'r  helfa  ryfeddol  o  bysgod  ar  ol  yr  ad- 
gyfodiad.  (Pen.  xxi.  1 — 14.)  Ymddengys  mai  cynllun  loan 
wrth  ysgrifenu  ei  Efengyl  oedd,  dethol  y  gweithredoedd 
hyny  o  eiddo  yr  lesu  oeddynt  yn  rlioddi  yr  amlygiadau 
mwyaf  tarawiadol  o'i  fawredd  a'i  ogoniant  dwyfol ;  ac  y 
mae  yn  amlwg  fod  y  wyrth  hon  yn  un  o'r  gweithredoedd 
nerthol  hyny. 


268  ADGYFODIAD   LAZARU3. 

Yr  oedd  Lazarus  yn  byw  gyda'i  ddwy  chwaer,  Mair  a 
Martha,  yn  mhentref  Bethania,  yr  hwn  oedd  yn  sefyll  mewn 
pantle  hyfryd,  ar  odre  mynydd  yr  Olewydd,  tua  milltir  a 
haner  neu  ddwy  filltir  i'r  dwyrain  o  Jerusalem.  Addurnid 
y  pentref  gan  goed  a  gerddi  prydferth  a  fifrwythlawn,  ac  yr 
ydoedd  yn  un  o'r  lleoedd  mwyaf  hyfryd  a  dymunol  yn  holl 
wlad  Judea.  Y  mae  amryw  bethau  yn  yr  hanes  yn  arwyddo 
yn  amlwg  fod  Lazarus  a'i  chwiorydd  yn  deuhi  o  gryn  gy- 
foeth  a  dylanwad.  Mao  yn  debyg  fod  ganddynt  ddigon  o 
bethau  y  byd  yma  i  fyw  arnynt  yn  gysurus  heb  hifur  na 
phryder.  A'r  hyn  sydd  lawer  yn  bwysicach  a  gwerthfawr- 
ocach  na  hyn,  yr  oeddynt  yn  dra  hoff  o'u  gilydd,  ac  yn  hoff 
iawn  gan  yr  lesu.  (Adn.  5.)  Nis  gwyddom  pa  bryd,  na 
pha  fodd,  y  daeth  efe  a  hwythau  gyntaf  i  gydnabyddiaeth 
á'u  gilydd.  Dichon  nad  oeddynt  ar  y  dechreu  yn  ei  olygu 
yn  fwy  na  phroffwyd  mawr ;  ond  daethant  yn  fuan  i  ddcall 
nad  ydoedd  yn  neb  llai  na  Christ,  Mab  Duw,  yr  hwn  oedd 
yn  dyfod  i'r  byd.  (Adn.  27.)  Ymddengys  mai  gyda  hwynt 
y  byddai  efe  yu  arfer  lletya,  yn  gyffredin,  pan  y  deuai  i  fynu 
i  Jerusalem,  i'r  gwyliau  arbenig  ;  ac  ar  achlysuron  eraUl. 
(Math.  xxi.  17 ;  Marc  xi.  11.)  Bu  yn  dda  ganddo  yn  ddíau, 
lawer  min  nos,  pan  yn  teimlo  yn  íiin  ac  yn  lluddedig  ar  ol 
llafur  y  dydd,  gael  ymneiUduo  o  ganol  trafferthion  a  dwn- 
dwr  y  ddinas,  ac  o  gyrhaedd  geiriau  cecrus  a  llidiog  ei 
clynion,  dros  afou  Cedi'on,  hcibio  i  ardd  Gethsemanc,  ar  hyd 
llcthrau  mynydd  yr  Olcwydd,  i  dŷ  ei  hoff  gyfcillion  yn  mhcn- 
tref  tawel  a  llonydd  Bethania.  Llawcr  noswaith  ddedwydd 
adreuliwyd  ganddo  ef  a  hwythau,  yn  nghyfeilhich  eu  gilydd 
o  dan  y  gronglwyd  hono.  Fcl  hyn,  fe  gafodd  y  teulu  ynia 
y  fraint  oruchcl  o  gacl  crocsuwu  a  Uctya  y  '*  dyn  a'r  Duw- 
dod  ynddo  'n  trigo ;"  gwrando  ci  ymddyddanion  ucfolaidd  ; 
a'i  glywed  yn  gofyn  bendith  ar  y  bwyd ;  ac  yu  "  cadw  dyled- 
Bwydd  dculuaidd."  Ond  yr  ydym,  yu  nechreu  y  benuod  ]ion, 
yn  gweled  cystudd  ac  angcu  yn  dyfod  i  mcwn  i'r  cartrcf 
dedwydd  yma.  Wele  Lazarus  yn  cacl  ci  gymcryd  yn  glaf, 
ao  yn  marw,  cr  dirfawr  alar  i'w  ddwy  chwaer  auwyl  a  hofif. 


ADGYFODUD    LAZARUS.  269 

Pwy  a  all  ddesgrifio  eu  teimladau  liiraethlawn,  wrth  heb- 
rwng  eu  hunig  frawd  i  feddrod  y  teulu,  yn  y  fynwent  tu  allan 
i'r  pentref ;  ac  wrth  edrych  ar  y  gadair  wag,  yn  nghongl  yr 
aelwyd,  lle  yr  arferai  eistedd,  &c.  Ond  yn  y  wyrth  sydd 
dan  sylw,  yr  ydym  yn  gweled  yr  Arglwydd  lesu  yn  troi  eu 
tristwch  a'u  galar  yn  Uawenydd  a  gorfoledd  annhraethadwy, 
trwy  adgyfodi  Lazaru3  o'r  bedd.  Gadewch  i  ni  gjnneryd 
cipolwg  ar — 

I.  Yr  amgylchiadau  ehagarweiniol  i'r  wyrth.  Yn  mhlith 
y  rhai  hyn,  y  mae  y  pethau  canlynol  yn  teilyngu  ein  hya- 
tyriaeth  : — 

1.  Y  ffenalwri  a  anfonwyd  gan  y  chwiorydd  trallodus  at  yr 
lesii,  Yr  oodd  efe  wedi  encilio,  rhag  ei  elynion,  i  Perea, 
tu  hwnt  i'r  lorddonen  (pen  x.  39,  40),  o  bump  i  ddcg  mill- 
tir  ar  hugain  o  Bethania,  pan  gymerwyd  Lazarus  yn  glaf. 
Dechreuai  y  clefyd  yn  fuan  wisgo  agwedd  dra  bygythiol, 
nes  llenwi  mcddyliau  y  chwiorydd  druain  à  phryder  a 
dychx-yn.  Galwyd  yn  ddioed  am  gymhorth  y  meddygon 
goreu  a  allcsid  gael ;  ond  er  holl  ymdrech  y  meddygon,  ac 
ymgelcdd  tirion  y  ddwy  chwaer  ofalus,  gwaethygu  yr  oedd 
eubrawd,  a  chynyddu  a  dwysûu  3'r  oedd  eu  pryderhwythau. 
Gwyddent  pa  le  yr  oedd  yr  lesu,  ac  yr  oeddynt  yn  eithaf 
hysbys  o'i  aUu  i  iachâu  pob  clefyd,  a  phob  afiechyd  yn 
mhhth  y  bobl.  Gwyddent  fod  eraill  wedi  ei  brofi  "  yu 
gymliorth  hawdd  ei  gael  mewn  cyfyngder,"  ac  am  hyny  y 
maent  yn  dyfod  i'r  penderfyniad  o  anfon  rhyw  genad  ato, 
gyda  phob  brys,  i  ddywedyd  fel  hyn  wrtho,  '' Aryhnjdd, 
wele,  y  mae  yr  hwn  sydd  hoff  genyt  ti  yn  glaf."  Yr  oedd  hyn 
yn  fwy  gwyhaidd  na  phe  buasent  yn  dweyd,  "  Arglwydd, 
wele,  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  hoff  0  honot  ti  yn  glaf."  Cariad 
yr  lesu  at  Lazarus,  ac  nid  cariad  Lazarus  at  yr  lesu,  yw 
eu  dadl.  Dyma  gynlhin  i  ninau.  Nid  unrhyw  deilyngdod 
na  haeddiant  ynom  ein  hunain,  ond  cariad  a  gras  y  Gwar- 
edwr,  a  ddylai  fod  yn  sail  ein  hyder  a'n  calondid  mewn 
gweddi.  Nid  yw  cenadwri  Mair  a  Martha  yn  cjTiwys 
unrhyw  gais  tebyg  i'r  eiddo  eraill  mewn  amgylchiadau 


^O  ADGYFODIAD    LAZARUS. 

oyffelyb,  megys,  "  Atolwg,  tyred  yma  cyn  manr  ein  brawd, 
a  gosod  dy  ddwylaw  arno  fel  yr  iacbâer  ef,"  neu,  "  Yn  unig 
dywed  y  gair,  a  iacb  fydd  efe.  Nid  ydyut  yn  gwneud  dim 
ond  crybwyll  ei  fod  yn  glaf,  ac  apelio  yn  dyner  at  gariad 
yr  lesu  tuag  ato.  Yr  oedd  ganddynt  y  fatb  ymddiried  yn 
ei  gydymdeimlad,  fel  y  meddylient  nad  oedd  eisieu  iddynt 
wneud  dim  ond  adrodJ  eu  gofid — y  deuai  yno  o  bono  ei 
hun,  yn  ddioed  wedi  iddynt  osod  yr  acbos  o'i  flaen. 

2.  Atebiad  yr  lesu  iW  genadwri :  "  A'r  lesu  pan  glyhu,  a 
ddyicedodd,  Nid  yw  y  clefyd  hwn  i  farwoìaeth,  ond  er  gogon- 
iant  Duw,  fely  gogonedder  Mah  Duw  tricy  hyny.'"  Nid  meddwl 
y  geiriau  hyn  oedd,  na  byddai  Lazarus  farw  yn  wirioncddol 
(adn.  14) ;  ond  nid  ydoedd  i  aros  dan  awdurdod  marwolaetb 
hyd  yr  adgyfodiad  cyffredinol ;  ac  nid  ydoedd  i  farw  yn  y 
modd  yr  oedd  ei  cbwiorydd  yn  ofui,  sef  marw  fel  na  cbaent 
bwy  bytb  mwyacb  fwynbâu  ei  gyfeiUacb  ar  y  ddaear. 
Ymddengys  mai  dyma  y  cwbl  a  ddywedodd  yr  lesu  wrtb 
y  genad  a  anfonasid  ato  o  Betbania.  Ni  ddywedodd,  "Mi 
a  ddeuaf,  ac  a'i  biacbáf  ef,"  neu,  "  Mi  a  ddeuaf,  ac  a'i  bad- 
gyfodaf  ef."  Mae  yn  dd'iau  mai  y  casgliad  a  dynodd  y  dyn 
oddiwrtb  yr  atebiad  oedd,  na  byddai  i  Lazarus  farw  ;  ac 
felly  y  mae  yn  troi  tuag  adref  yn  llawen,  ac  yn  prysuro 
tua  Betbania  â'r  newydd  cysurus  i'r  teulu  oedd  yn  y  fatb 
drallod  a  pbryder.  Oud  er  ei  ddirfawr  syndod  a'i  siom- 
edigaeth,  erbyn  iddo  gyrhaedd  yn  lluddedig  i  gyffiniau  y 
pentref,  y  mae  yn  cael  y  newydd  galarus,  gan  rai  o'r  cym- 
mydogion,  fod  Lruarus  eisocs  wedi  marw  !  Mae  yn  adrodd 
atebiad  yr  lesu  i'r  cbwiorydd  galarus ;  ac  mor  ddyrys  ac 
anesboniadwy  a  raid  ei  fod  idd^'nt !  Ar  un  llaw  dyna  cfe  wedi 
dweyd,  "Nid  yw  y  clefyd  bwn  i  farwolaetb,"  ac  ar  y  llaw 
arall  dyna  gorfT  eu  banwyl  a'u  bunig  frawd  yn  gorwedd  yn 
ei  amdo !  "Pa  fodd,"  meddynt  wrtb  eu  gilydd,  "  y  mae 
cyBoni  hyn  ?  A  ydyw  yn  bosibl  fod  yr  lesu  wodi  ein  twyllo  ? 
neu  ynte  ci  fod  wcdi  cael  oi  dwyllo,  trwy  i'r  clefyd  dcrfynu 
yn  angcuol  yn  groes  i'w  ddysgwyliadau  ?  Neu,  a  oes  rliyw 
ystyr  gyfriniol,  iiad  ydym  ni  yu  oi  deall,  i'w  eiriau  ?"   Nia 


ADOYPODIAD    LAZARU3.  271 

galleiit  lai,  dan  yr  amgylcliiadau,  na  gofyn  rliyw  gwestiyn- 
au  tebyg  i  hyn.  Yr  oedd  yr  lesu  wedi  anfon  ei  atebiad  mewu 
geiriau  tywyll  ac  anbawdd  eu  deall,  o  bwrpas  i  brofi  eu 
ffydd.  A  mynych  y  mae  yn  profi  ein  flydd  ninau  eto  mewn 
dull  cyffelyb  ;  canys  y  mae  ei  oruchwyliaetbau  yn  aml  yn 
ymddangos  am  dymhor  yn  anghyson  âg  addewidion  ei  air. 
Ond  y  mae  efe  yn  sicr  o  wneud  eu  cysondeb  3'n  ddigou 
amlwg  yn  y  diwedd,  fel  y  gwnaeth  yn  yr  amgylchiad  hwn. 
3.  Oediad  yr  lesu  i  fyned  at  ei  gyfeilHon  yn  eu  cyfyngder  a'u 
trallod:  "  A  hoffoedd  gan  yr  lesu  Martha,  a'i  chwaer,  a  Laz' 
arus.  Pan  ghjhu  efe  gan  hyny  ei  fod  ef  yn  glaf,  efe  a  arhosodd 
yn  y  lle  yr  oedd  ddau  ddiwrnod."  Rlae  yr  Efengylwr  yn 
cyfoirio  at  liofí'der  yr  lesu  o'r  teuhi  dedwydd  liwn  i  ddangos 
mai  nid  o  ddiffyg  cariad,  ond  yn  hytrach  oddiar  gariad 
atynt,  yr  oododd  efe  3'^mwelod  â  hwynt.  "  Pan  glybu  efe 
gan  hyny,"  sef  gan  ei  fod  mor  hoff  o  honynt,  **fod  Lazaru3 
yn  glaf,  efe  a  arhosodd  yn  y  lle  yr  oedd  ddau  ddiwrnod." 
Buasem  ni  yn  dysgwyl  iddo  ymddwyn  yn  hollol  yn  y  gwrth- 
wyneb  i  hyn :  buasem  yn  dj'sgwyl  i'w  gariad  beri  iddo 
wneuthur  pob  brys  i  fyned  atynt  yn  eu  profedigaeth.  Folly 
y  mae  cariad  dynol  yn  arfor  gwneud  mewn  amgylchiadau 
o'r  fath  ;  canys  pan  y  byddwn  ni  yn  clywed  fod  rhyw 
gyfaill  hoff  i  ni  yn  glaf,  ac  yn  agos  i  angeu,  yr  ydym  yn 
brysio  i  edrych  ara  dano,  os  bydd  modd,  "  Ond  nid  fy 
meddyliau  i  yw  eich  meddyliau  chwi,  ac  nid  eich  ffyrdd 
chwi  yw  fy  ffyrdd  i,  medd  yr  Arglwydd."  (Esaiah  h'.  8.) 
Ein  gwondid  a'n  hanallu  ni  yw  un  achos  o'r  brys  a  wneir 
genym  i  yraweled  â'n  cyfeilHon  yu  eu  cystuddiau,  Yr 
ydym  yn  toimlo  na  ddylera  oodi  am  fod  porygl  iddynt 
fyned  yn  rhy  bell  i  ni  aUu  gwoinyddu  unrhy w  gynnorthwy 
na  chysur  iddynt.  Gwyddom  yn  dda,  os  caiff  angeu  y 
blaen  arnom,  y  bydd  hi  yn  rhy  ddiweddar ;  ac  mai  ofer  i 
ni  fyned  i  ymweled  â'r  marw.  Y  mae  y  meddyg  medrus- 
af  yn  gorfod  dweyd  yn  aml.  "Pe  buasech  wedi  fy  ngalw 
yma  yn  gynt  gallaswn  wneud  rhywbeth  i'r  claf ;  ond  y  mao 
yr  afiechyd  wedi  myned  bellach  yn  anfeddyginiaethol." 


272  ADGYFODIAD    LAZARUS. 

Eitlir  am  Grist,  y  mae  ei  allu  a'i  adnoddau  ef  yn  ddiderfyn, 
ac  yi*  oedd  efe  yn  teimlo,  gan  liyny,  y  gallai  flforddio  aros 
yn  y  fan  lle  yr  ydoedd  ddau  ddiwruod,  nad  oedd  dim  perygl 
iddo  fod  yn  rhy  ddiweddar,  ac  i'w  gyfaill  Lazarus  fyned  i 
gyflwr  y  byddai  ei  waredu  o  liono  yn  beth  tu  hwnt  i'w  allu 
ef.  Ond  yr  oedd  ei  oediad  yn  brofedigaeth  lèm  i'r  chwior- 
ydd,  ac  yn  ymddancjos,  ar  y  pryd,  yn  anghyson  á'i  gariad 
atynt.  Synent  paham  yr  oedd  efe  yn  ymddwyn  fel  hyn ; 
ac  yr  oeddynt  yn  barod  i  ddweyd  gyda'r  eglwys,  "Yr 
Arglwydd  a'n  gwrthododd,  a'n  Harglwydd  a'n  haughof- 
iodd."  (Esaiah  xlix.  14.)  Oiid  cariad  yn  gweithredu  yn 
wastad  dan  gyfarwyddyd  aufeidrol  ddoethineb  y w  ei  gariad 
ef.  Felly  yn  yr  amgylchiad  hwn.  Yr  oedd  efe  yn  oedi,  am 
ei  fod  yn  gwybod  y  byddai  profi  ffydd  y  ddwy  chwaer,  yn  y 
modd  hyn,  yn  lles  iddynt,  ac  am  ei  fod  j'n  bwriadu  "  gwneud 
yn  dra  rhagorol,  tu  hwnt  i  bob  peth  yr  oeddynt  hwy  yn  eu 
dymuno,  neu  yn  eu  meddwl."  Mae  yn  psidio  myued  i 
Bethania  i  godi  Lazarus  o  wely  cystudd,  er  mwyn  myned 
yno,  yn  mlien  ychydig  ddyddiau,  i  wneud  petli  llawer  mwy, 
sef  ei  adgyfodi  o'r  bedd.  A'r  un  modd  eto :  y  mae  yn 
fynych  yn  peidio  rhoddi  i'w  bobl  y  fendith  y  byddant  liwy 
yn  ei  cheisio,  er  mwyn  rhoddi  un  arall  fwy  a  gwell  iddynt 
yn  ei  Ile. 

4.  Yr  yinddyddan  rliyngddo  ai  ddysgyhlion  yn  nghylch 
inyned  yn  ol  i  Judea :  *•  Yna  wedi  hyny  efe  a  ddyu-cdodd  urth 
y  dysgyblion,  Atm  i  Judea  drachc/n."  Y  mae  y  dysgybliou 
yn  rhyfeddu,  ac  yn  brawychu,  wrth  ei  glywcd  yn  son  am 
roddi  tro  eto  yn  Jiidca,  gan  uad  ocdd  ond  ychydig  amscr 
cr  pan  fibisai  oddiyno  am  ci  einiocs  :  "  Y  dysgyhlion  a 
ddywedasant  wrtho,  Rnhhi,  yr  oedd  yr  luddcwon  yn  awr  (h.y. 
yn  ddiweddar)  yn  ceisio  dy  lahyddio  di  (loan  x.  81 — 89.) ;  ac 
a  wyt  ti  yn  myncd  yno  drachefnr'  !MeddyIicnt  ei  fod  yn 
peryglu  ei  fywyd  ei  hun,  a'u  bywyd  hwythau,  wrth  ddy- 
chwelyd  i  ganol  y  fath  clynion  malcisus.  "  Yr  lesu  a  ateh' 
odd,  ünid  ocs  deuddeg  awr  o'r  dydd  ì  os  rhodia  neh  y  dydd 
uithramgwydda,  ain  ei  fodyn  gweled  goleuìü y  hyd  hini,  &c." 


AüayFODIAI)   LAZARUS.  273 

Yr  oedd  llawer  o  ffyrdd  Palestina  yn  dra  geirwon  a  drwg, 
fel  yr  oedd  yn  beryglus  i  ddynion  dripio  a  thori  eu  liesgyrn 
wrth  cu  teithio  yn  nhywyllwch  y  nos  ;  ond  gellid  eu  rhodio 
liw  dydd  yn  ddigon  dyogel.  Dyna  y  gymhariaetli  sydd  yn 
y  geiriau  hyn,  a'r  gwirionedd  y  mae  yr  Arglwydd  lesu  yn 
ei  osod  allan  trwyddi  y  w — fod  ganddo  yntau  ei  ddydd,  neu 
ei  amser  terfynedig,  i  gyflawni  y  gwaith  a  roddasid  iddo  gan 
y  Tad  (loan  ix.  4.) ;  ac  y  byddai  iddo  gael  ei  amddiíîyn  a'i 
ddyogelu,  rhag  cael  ei  ladd  gan  ei  elynion,  tra  byddai  ei 
ddydd  heb  ei  orphen.  Megys  ua  ddichon  neb  ein  hyspeilio 
o'r  un  awr  o'r  dydd,  trwy  beri  i'r  haul  fachludo  cyn  ei  amser, 
felly  liefyd  nis  gallesid  byrhàu  eiuioes  y  Gwaredwr,  na  neb 
o'i  weision  ychwaith.  Fel  y  dywedodd  Whitefield,  pau  ym- 
osodwyd  yn  greulawn  arno  gan  dorf  o  erlidwyr,  "  Yr  wyf 
ýn  anfarwol  nes  gorphen  fy  ngwaith." 

Wedi  tawelu  ofnau  y  dysgybUon,  y  mae  yr  lesu  yn  hys- 
bysu  iddynt  beth  oedd  ei  amcan  wrth  fyned  i  Judea  dra- 
chefn  :  "Fwae  eùi  cyfaill  Lazarus  yn  huno"  nieddai,  "  ond 
yr  ivy/fi  yn  myned  iio  ddihuno  ef."  Huuo  y  mae  efe  }-u  galw 
raarwolaeth  ei  gyfaill ;  ond  tybiodd  y  dysgyblion  mai  ara 
gwsg  iiaturiol  yr  oedd  efe  yn  son ;  ac  am  hyny,  meddyhent 
raai  poth  hoUoI  afreidiol  oedd  iddo  osod  ei  fywyd  ei  hun,  a'u 
bywyd  hwythau,  mewn  enbydrwydd  a  pherygl,  a  myned  mor 
bell  o  ffordd,  yu  unig  er  mwyn  deífro  eu  cyfaiU  o  gwsg. 
MeddyUeut  y  gallai  chwiorydd  Lazarus  wneud  hyny,  os 
byddeut  yn  gweled  rliyw  berygl  iddo  gysgu  yn  rhy  hir. 
Gwaith  hawdd  iawn  yw  deffro  un  o  gwsg  naturiol ;  gall 
aderyn  neu  wibedyn  wueud  hyny,  ond  yr  oedd  Lazarus  wedi 
syrthio  i  afael  cwsg  rhy  drwm  i  neb  oud  Mab  Duw  allu  ei 
ddeífro.  ''  Fna  y  dywedodd  yr  lesu  wrthynt  yn  eglur,  Bufarw 
Lazarus."  Nid  ydym  i  feddwl  i  neb  ddyfod  â'r  newydd  iddo, 
ond  yr  oedd  efe  yn  gwybod  y  cwbl  oedd  yn  cymeryd  lle  yn 
Bethania,  er  ei  fod  yu  rahell  oddiyno.  Gwyddai  yr  lesu  yn 
dda  beth  oedd  teimladau  y  dysgyblion  wrth  glywed  y  newydd 
— eu  büd  yn  barod  i  resynu  na  buasai  efe  yno  i  waredu 
Lazarus  cyn  iddo  fnrw,  ac  am  hyny  y  mae  yn  ateb  y  meddyl- 


274  ADGYFODIAD    LAZARU3. 

iau  hyn  a  welai  efe  yn  codi  yn  eu  calonau,  trwy  ddweyd, 
**  Ac  y  mae  yn  llaicm  genyf  nad  oeddicn  i  yno,  er  eich  micyn 
chwijfel  y  credochJ"  Pe  buasai  efe  yno,  ni  buasai  yn  bosibl 
i  Lazarus  farw.  "  Tywysog  y  bywyd  "  oedd  efe,  ac  y  mae 
yn  ffaith  darawiadol  nad  oes  genym  hanes  i  neb  erioed 
farw  yn  ei  bresenoldeb  ef,  tra  bu  yn  byw  ar  ein  daear  ni. 
Yr  oedd  cymaint  o  fywyd  ynddo,  fel  na  fedrai  angeu  ddyfod 
yn  agos  ato,  mwy  nag  y  gall  tywyllwch  y  nos  ddyfod  i 
wyddfod  yr  haul  haner  dydd.  Ond  yr  oedd  efe  am  i  La- 
zarus  farw,  er  mwyn  iddo  gael  achlysur  i  gryfhàu  ffydd  y 
dysgyblion,  trwy  ei  adgyfodi  yn  eu  golwg.  Yr  oeddynt 
wedi  ei  weled  yn  iachâu  llawer  o  gleifion,  ac  yn  bywhâu 
rhai  meirw ;  ond  nid  oeddynt  erioed  eto  wedi  ei  weled  yn 
adgyfodi  neb  o'r  bedd ;  ac  yr  oedd  cfe  am  roddi  prawf  idd- 
ynt  o'i  allu  i  gyfodi  ei  hunan  o"r  bedd,  3'  trydydd  dydd,  trwy 
adgyfodi  ei  gyfaill  y  pedwerydd  dydd.  Am  hyny,  y  mae  yn 
dweyd  wrthynt,  "  Äwn  ato  cf.''  At  Mair  a  Martha,  i  gyd- 
ymdeimlo  â  hwynt,  a'u  dyddanu,  y  buasai  pawb  arall  yn 
myned ;  canys  ofer  fuasai  i  neb  arall  fyned  at  y  marw  ;  ond 
nid  felly  am  dano  ef.  Wrth  glywed  penderfyniad  yr  lesu 
i  fyned  at  fedd  Lazarus,  y  mae  Tliomas  yn  dweyd  wrth  ei 
gyd-ddysgyblion,  *'  Aivn  ninau  hefydfel  y  hyddom  feirw  (jyday 
«/."  Mae  y  geiriau  hyn  yn  dangos  yn  amlwg  fod  gan 
Thomas  lawer  mwy  0  gariad  nag  0  fifydd.  Credai  y  byddai 
yr  lesu  yn  sicr  o  gael  ei  roddi  i  far\Volacth  os  elai  i  Judea 
drachefn,  ac  felly  yr  oedd  yma  ddiffyg  fí'ydd  yn  ci  aUu  i 
achub  ei  hun  a  liwythau  ;  ond  yr  ocdd  gauddo  ddigon  o 
gariad  ato  i  farw  gydag  ef,  yn  liytraoh  na'i  adael.  Ond  er 
fod  Thomas  yu  a^yr  yn  ymddangos  yn  barod  i  farw  gyda'r 
Icsu,  eto  ei  adael  a  wnaeth  efo  a'r  holl  ddysgyblion,  pan  y 
daeth  hi  yn  gyfyngder.    (Math.  xxvi.  56.) 

5.  Dyfodiad  yr  Jesu  i  Belhania,  a'r  ymddyddan  ineysiy  a 
fu  rhynyddo  à  Martha:  '*  Yna  yr  lesu  wedi  dyfod,  a'i  cafodd 
ef  ircdi  bod  weithian  hrdwnr  dìwrnod.  yn  y  hedd,"  Mao  yn 
debyg  i  Lazaru3  gacl  ci  gladdu  y  diwrnod  y  bu  cfe  farw ; 
oanys  arfer  yr  luddewon  oedd  claddu  eu  meirw  mor  fuan 


ADGYFODIAD    r,AZARUS.  275 

ag  y  medrent.  (Act.  v.  5 — 10.)  Nid  aeth  yr  lesu  rhag  ei 
flaen  i'r  tŷ,  ond  efe  a  arhosodd  o'r  tu  allan  i'r  pcntref,  ger- 
llaw  bedd  ei  gyfaill.  Y  mae  Martha  yn  clywed  am  ei  ddy- 
fodiad,  ac  yn  jìrysuro  i'w  gyfarfod  ;  •'  ond  Mair  a  eisteddodd 
yn  y  /y,"  am  ei  bod  hi,  mae  yn  debyg,  heb  glywed  yr  hyn 
a  ddywedasid  wrth  ei  chwaer.  "  Yna  y  dywedodd  Marthn 
icrth  yr  lesu,  Arglwydd,  j>e  buasit  ti  yina,  ni  buasai  farw  fy 
nirawd.  Eithr  ini  a  icn  hefyd  yr  awr  hon,  pa  bethau  bynar/  a 
ddymunech  di  gan  Dduw,  y  dyry  Duw  i  ti."  Mao  Martha, 
yn  y  geiriau  hyn,  yn  dangos  fod  gauddi  feddyliau  mawr 
am  Grist,  ac  ar  yr  un  pryd  y  mae  yn  amlygu  llawer  o  wen- 
did  ffydd.  Yr  oedd  lii  yn  meddwl  fod  ganddo  ddigon  o  allu 
'  rwystro  i  Lazarus  farw,  po  buasai  yno  mewn  pryd,  ac  yr 
oedd  hi  yn  credu  ei  fod  mor  gymeradwy  gan  Dduw,  fel  y 
gwnai  efe  ganiatàu  iddo  beth  bynag  a  ddymunai,  hyd  yn 
nod  pe  buasai  efo  yn  gweled  yn  dda  ofyn  am  i'r  marw  gael 
ei  godi  yn  fyw  drachefn.  Fel  hyn  yr  ydym  yn  gweled  en- 
fys  gobaith  yn  dysgleirio  yn  brydferth  yn  y  cwmwl  tywyll 
opdd  yn  duo  awyrgylch  meddwl  Martha.  Ond  gwendid 
ynddi  oedd  tybied  fod  yn  angenrheidiol  i'r  lesu  fod  yno, 
wrth  wely  Lazarus,  mewn  trefn  i  rwystro  iddo  farw.  Gall- 
asai  efe  ei  iacháu  mewn  pellder  oddiwrtho,  pe  buasai  yn 
dewis,  heb  ddim  ond  yn  unig  "ddweyd  y  gair,"  yn  y  fan 
lle  yr  oedd,  yr  un  modd  ag  y  gwnaeth  â  gwas  y  canwriad, 
a  mab  y  pendefig.  (Math.  viii.  8  ;  loan  iv.  50.)  Ac  yn 
lle  edrych  ar  Grist  fel  un  â  "  holl  gyflawnder  y  Duwdod 
yn  preswylio  yn  gorfforol  ynddo,"  y  mae  Martha  yn  ei 
olygu  yn  hytrach  fel  proffwyd  enwog,  yn  cael  pethau  mawr- 
ion  gan  Dduw  mewn  atebiad  i'w  weddi,  ac  nid  yn  eu  cyf- 
lawni  trwy  ei  allu  ei  hun.  "  Yr  lesu  a  ddywedodd  tirthi, 
Adyyfodir  dyfrawd  drachefn."  Ond  i'r  dyben  o  brofi  ei  ffj'dd, 
y  mae  yn  ymatal  rhag  dweyd  wrthi  pa  bryd,  na  chan  bwy, 
yr  adgyfodid  ef.  "  Dywedodd  Martha  icrtho,  Myfi  a  wn  yr 
altjyfodir  cf  yn  yr  adyyfodiad,  y  dydd  diwcddaf.'"  Yx  oedd  yn 
gysur  ganddi  feddwl  yr  adgyfodid  ei  brawd  yn  y  dydd  di- 
weddaf ;  ond  yr  oedd  hyny  yn  ymddangos  fel  peth  draw  yn 


276  ADGYFODIAD    LAZABUS. 

mhell,  a'r  hyn  oedcl  yn  peri  dirfawr  ofid  a  galar  iddi  hi 
oedd  meddwl  na  chai  hi  byth  mwyach  fwynháu  cymdeithas 
ei  brawd  hoff  yn  y  byd  prescnol.  "  Yr  lesu  a  ddìjwedodd 
wrthi,  Myû  yw yr  Adgìjfodiad  aW  Bt/wyd.'"  Fel  pe  dywedasai, 
"  Nid  oes  eisieu  aros  hyd  y  dydd  diweddaf,  Martha  ;  canya 
y  mae  yr  hwn  a  gyfyd  y  meirw  yn  y  dydd  hwnw,  yma 
heddyw,  a  gall  efe  wneud  hyny  yn  awr,  gystal  â'r  pryd 
hwnw."  Mae  yn  rhoddi  ar  ddeall  iddi  y  medrai  efe  gyfodi 
y  meirw  pan  y  mynai,  a  hyny  lieb  weddio  ar  y  Tad,  fel  yr 
oedd  hi  yn  son,  oherwydd  ei  fod  ef  yn  Awdwr  a  Ffynon 
bywyd.  Nid  dweyd  y  mae  efe  ei  fod  yn  adgyfodi,  ac  yn 
bywliâu  y  meirw.  Gallasai  ambell  i  broffwyd,  ac  apostol, 
ddweyd  hyny  am  dano  ei  hun ;  ond  er  i  Elias,  ac  Eliseus, 
a  Pliedr  gyfodi  rliai  o  feirw,  eto,  buasai  yn  gabledd  i'r  un 
o  honynt  hwy  ddweyd  am  dano  ei  hun,  "  Myfiyw  yr  Adgy- 
fodiad  a'r  Bywyd."  Ond  dyma  un,  wedi  ei  "  gael  mcwn 
duU  fel  dyn,"  a'r  teitlau  goruchel  hyn  yu  gweddu  iddo. 
Wedi  egluro  gogoniant  ei  Berson,  fel  hyn,  i  Marfcha,  i'r 
dyben  o  gryfhâu  ei  ffydd,  a  chodi  ei  gobeithion  a'i  dysgwyl- 
iadau,  y  mae  yn  mynod  rliagddo  i  ddarlunio  breintiau  yr 
hwn  sydd  yn  credu  ynddo  :  "  F;-  Imii  sydd  yn  creda  ynof  fi, 
er  iddo  farw,  a  fydd  byw,  A  phwy  hynay  sydd  yn  fyw,  ac  yn 
credu  yiiof  fi,  ni  hydd  marw  yn  drayywydd,"  liyny  ydyw,  ni 
chaiff  bytli  brofi  marwohacth  yn  ystyr  briodol  y  gair  (loan 
viii.  51.) ;  canys  ni  bydd  angeu  i'r  cyfryw  yn  ddim  ond 
"  huno  yn  yr  lesu."  *'A  u-yt  ti  yn  credu  hyn?  Dywedodd 
hillian  wrtho,  Ydwyf,  Arglwydd  :  yr  uyfjl  yn  credu  mai  ti  yw 
y  Crist,  Mah  Duw,  yr  htcn  sydd  yn  dyfod  i'r  byd."  Er  nad 
oedd  hi  yn  llawn  ddeall  ystyr  ei  ciriau,  cto,  y  mac  hi  yn  cy- 
ffesu  ei  íFydd  ynddo  fel  y  Messiah  addaw^edig  ;  ac  yn  dweyd 
ci  bod  hi  yn  credu  pob  pcth  oedd  yn  gynwyscdig  yn  hyny. 
6.  Ochcncidiau  a  dayrau  yr  lcau.  Y  mae  yn  dcbyg  iddo 
ddwcyd  wrth  Martha  ara  fyncd  yn  ol  i'r  iỳ,  a  hysbysu  ]\Iair 
ci  fod  ef  yno,  a'i  fod  yn  dymuno  iddi  ddyfod  ato.  Fclly 
"  Id  a  aeth  ymaitli,  ac  a  alwodd  yn  ddirycl  eichwaer  Mair,  ycm 
ddyiicdyd,  Fc  ddacth  yr  Athraw,  ac  y  mac  yn  yalw  am  danat.'* 


ADGYFODIAD    LAZARUS.  277 

Y  mae  Mair,  ar  ol  clywed  y  newydd,  yn  codi  yu  ebrwydd, 
ac  yn  myned  allan  ar  frys,  lieb  ddweyd  gair  wrtb  neb,  i 
gyfarfod  yr  lesu.  Tybiodd  ei  chyfeillion  oedd  gyda  hi  yn 
y  tỳ,  yn  ceisio  ei  chysuro,  mai  myncd  i  roddi  íîordd  i'w 
theimladau,  trwy  wylo  wrth  fcdd  ei  brawd  yr  ydoedd.  (Adn. 
81.)  Ond  yn  lle  myned  at  fedd  brawd  marw  i  dywallt 
dagrau,  myned  at  draed  Gwaredwr  byw  i  adrold  ei  gofid 
yr  oedd  hi.  Pan  y  byddom  newydd  goUi  perthynas  hoff, 
y  mae  gweled  cyfaill  anwyl  i'r  ymadawedig  a  ninau,  yn 
debyg  iawn  o  ail  gyffroi  ein  hiraeth,  a  pheri  i  ni  gael  ein 
gorchfygu  gan  ein  teimladau.  Felly  y  bu  gyda  Mair  druan 
y  pryd  hwn  :  "  Yna  Mair,  pan  ddaeth  lle  yr  ocdd  yr  lesu,  a'i 
weled  ef,  a  tyrthiodd  wrth  ei  draed  ef,  gan  ddyicedyd  tcrtho, 
Arrjluydd,  pe  huasit  ti  yma,  ni  buasai  fy  mrawd  farw."  Yr 
oedd  Martha  o'r  blaen,  fcl  y  gwelsom,  wedi  dwcyd  yr  un 
peth  (adn.  21.),  yr  hyn  a  ddengys  fod  y  ddwy  wedi  dweyd 
hyn  wrth  eu  gilydd  yn  fynych,  y  dyddiau  hyny.  "Pe 
buasai  efe  yma,"  meddai  y  naill  ^^Tth  y  llall,  "  ni  buasai 
farw  ein  brawd ;  ac  onid  yw  yn  rhyfedd  na  ddaetliai  efo 
yma,  a  ninau  wedi  danfon  ato  ?"  Mae  pob  crybwylliad 
sydd  genym  yn  yr  Efengylau  am  y  ddwy  chwaer  dduwiol 
yma,  yn  dangos  yn  cglur  fod  gwaliauiaeth  mawr  rhwng 
eu  tymherau  naturiol.  Dynes  fywiog,  weitligar,  a  gofahis 
iawn  am  ei  hamgylchiadau  teuluaidd  oedd  Martha ;  ond 
un  addfwyn,  ddistaw,  a  myfyrgar  oedd  Mair.  Gallesid 
meddwl  braidd  mai  rhyw  angyles,  wedi  cymeryd  benthyg 
corff,  a  dyfod  am  dro  i  ymweled  û'n  daear  ni  ydoedd.  Yr 
oedd  graddau  helaeth  o  ysbryd  Pedr  yn  Martha,  a  Uawer 
o  ysbryd  loan  yn  Mair.  Yr  oedd  Mai'tha  lawer  j-n  fwy 
galhiog  i  gynal  profedigaethau  na  Mair.  Cawn  fod  ganddi 
hi  ddigon  o  hunan-feddiaut,  ac  o  lywodraeth  ar  ei  thoiml- 
adau,  i  fedru  ymddyddan  â'r  lesu  pan  gyfarfa  âg  ef ;  ac  nid 
oes  dim  son  iddi  hi  syrthio  wrth  ei  draed.  Ond  pan  ddacth 
Mair  ato,  wele  hi  yn  syrtliio  wrth  ei  draed,  fel  un  oedd  yn 
barod  i  suddo  dan  ei  baich,  a'r  cwbl  a  allodd  hi  druau 
ddweyd  wrtho,  gan  ei  dagrau  oedd,  ^^ Ärrjlwydd,  pe  huaAt  li 


278  ADGYFODIAD    LAZAEU3. 

yma,  ni  buasaify  mrawdfam."*  Ac  y  mae  yn  dra  theilwng 
o'n  sylw,  i'r  lesu  ymddwyn  yn  walianol  tuag  at  y  ddwy 
chwaer,  yn  yr  amgylchiad  hwn,  yn  gyfatebol  i'r  gwahan- 
iaeth  oedd  yn  eu  tymherau  naturioL  Y  mae  yn  ymddy* 
ddau,  ac  yn  ymresymu  â  Martha  ;  ond  yn  ocheneidio,  ac  yn 
wylo  gyda  Mair  :  "  Fr  lesu  gan  hyny,  pan  weìodd  hi  yn  icyîo, 
ít'r  luddeicon  y  rhai  a  ddaethai  gyda  hi  yn  wylo,  a  riddfanodd 
yn  yr  ysbryd  ac  a  gynhyrfwyd  ;  ac  a  ddyicedodd,  Pa  le  y  dod- 
asoch  chici  ef?  Huy  a  ddywedasant  wrtho,  Argluydd,  tyred  a 
gwel,  Yr  lesu  a  îcìjlodd."  Mae  yr  esbonwyr  goreu  yn  cy- 
tuno  fod  yr  ymadrodd,  "a  riddfanodd  yn  yr  ysbryd,  ac  a 
gynhyrfwyd,"  yn  arwyddo  iddo  deimlo  anfoddlonrwydd  a 
digter  sauctaidd.  Ond  y  cwestiwn  sydd  yn  codi  yn  naturiol 
oddiwrth  hyn  yw,  Tuag  at  bwy  yr  oedd  efe  yn  teimlo  lUd 
a  soriant  ?  Yr  yd^'m  yn  meddwl  y  gellir  ateb  yn  ddibetrus 
mai  at  ddiafol,  trwy  dwyll  yr  hsvn  y  dygwyd  pechod  a 
marwolaeth  i'r  byd.  Yr  oedd  y  Gwaredwr  yn  teimlo  nad 
oedd  yr  olygfa  o'i  amgylch,  ond  un  engraiíît  fechan  o'r 
felldith  a  ddygodd  pechod  ar  ddynion ;  ymrithiai  holl  alar- 
wyr  a  beddau  y  byd,  yn  mhob  oes  a  gwlad,  o  flaen  ei  feddwl 
dwyfol  ef ;  ac  nis  gallai  lai  na  theimlo  gofid  wrth  weled  y 
byd  a  grëasid  mor  brydferth  a  dedwydd  ganddo,  wedi  ei 
ddinystrio  fel  hyn  ;  a  theimlai  ddigofaint  sanctaidd  hcfyd 
tuag  at  y  gelyn  maleisus  oedd  wrth  wraidd  yr  holl  ddifrod 
a'r  galanastra  yma. 

Ond  yr  ydyra  yn  darllen  iddo,  nid  yn  uuig  roddi  ochen- 
aid  drom  oud  tywallt  dagrau  hefyd  :  "  Yr  lesu  a  wylodd." 
Ei  ddagrau  of  oeddynt  yr  uuig  ddagrau  a  dreiglasant  erioed 
dros  ruddiau  dibechod.  "  Ni  wnaeth  bechod,  ac  ni  chaed 
twyll  yn  ei  enau ;"  ond  er  hyn  oll  yr  ydoedd  yn  "  \vr  gofidus 
a  chynnefin  û  dolur."  Yr  ydym  yu  darlleu  am  dano  amryw 
weithiau  yn  wylo.  Oud  beth  a  allasai  fod  yr  achos  o'i 
ddagrau  ar  yr  achlysur  hwn  ?  Y  mae  yu  eghir  nad  wylo 
mewn  hii*aeth  ar  ol  y  marw  yr  oedd  efe,  fel  Mair  a  Martha ; 

*  Ma«  dwyider  galar  j  chwiorydd  yn  ddigon  o  brawl  (od  LaBArui  wedl  luorw 
ya  wirloneddol,  ac  nad  oodd  uurliyw  dn>U  yu  y  uiutur. 


ADGYFODIAD    LAZARU8.  279 

canys  yr  oedd  efe  yn  gwybod  y  byddai  ei  gyfaill  yn  fyw  dra- 
chefn  yn  mhen  ychydig  fynydau.  Ond  yinddengys,  oddiwrth 
yr  hyn  a  ddywed  yr  Efengylwr,  mai  un  o'r  pethau  a  barai 
iddo  wylo  oedd  gweled  eraiU  o'i  amgylch  yn  wylo.  Yr  oedd 
yno  bawb  o'i  ddeutu  yn  wylo,  ac  y  mae  yn  ddigon  hysbys 
fod  rhyw  ddeddf  o  gydymdeimhid  yn  perthyn  i'r  natur 
ddynol  ag  sydd  yn  peri  i  ddagrau  y  naill  eflfeithio  ar  deimlad- 
au  y  llall.  Os  dechreua  un  wylo  mewn  oedfa,  ond  odid  nad  à 
llawer  eraill  yn  y  gyunulleidfa  i  wylo  heb  geiso,  wrth  edrych 
arno.  Pan  y  byddom  yu  ymweled  à  "  thŷ  galar,"  yr  ydym 
rywfodd,  yn  ddiarwybod  i  ni  ein  hunain,  yn  myned  i  ysbryd 
y  teulu,  nes  ei  theimlo  yn  anhawdd  peidio  "  wylo  gyda'r 
rhai  sydd  yn  wylo,"  os  ua  bydd  cin  calonau  jni  gelyd  iawn. 
Dyraa  un  pcth,  debygem,  sydd  yn  cyfrif  am  ddagrau  yr  lesu 
ar  yr  achlysur  dan  sylw ;  ac  y  mae  ei  ddagrau  yn  brawf  o 
berflfeithrwydd  ei  ddynoliaeth,  a  thynerwch  ei  galon.  Wylai 
hefyd  o  wir  dosturi  a  chydymdeimlad,  wrth  feddwl  am  yr 
holl  drueni  oedd  Satan  a  phechod  wedi  ddwyn  ar  ddynol- 
ry w ;  ac  wrth  ystyried  fel  yr  oedd  y  gelyn  creulawn  augeu 
yn  dinystrio  cysuron  teuluaidd  ei  gyfeillion  anwylaf :  "  A'i 
enaid  ef  a  doituriodd,  oherwydd  adfyd  Israel."  "  Yn  eu 
holl  gystudd  hwynt  efe  a  gystuddiwyd."  (Barn.  x.  16 ; 
Esaiah  lxiii.  9.)  Dyma  galondid  a  chysur  cryf  i  ninau  i 
fyned  ato  i  ddweyd  ein  cwyn  yn  mhob  trallod  a  chyfyngder. 
Y  mae  efe  yn  sicr  o'n  gwrando,  ac  o  symud  y  brofedigaetli, 
neu  roddi  nerth  i'w  dwyn :  "  Canys  nid  oes  i  ui  Ai"ch- 
ofifeiriad  heb  fedru  cyd-ddyoddef  gyda'n  gwendid  ni ;  &c." 
(Heb.  iv.  15,  16.) 

Y  mae  rliywrai  yn  barod  i  feddwl  fod  wylo  jti  arwydd  o 
wendid  a  bychander  ;  ond  y  mae  dagrau  yr  lesu  yn  profi 
yn  amlwg  fod  hyny  yn  gamsyniad.  Dyma  ddynoliaeth 
berfi'aith  yn  ty wallt  dagrau  ;  a  dyn  yw  yr  unig  greadur  a 
fedr  wneuthur  hyny.  Gall  angel  wueud  Uawer  o  bethau 
na  fedr  dyn  mo'u  gwneuthm* ;  ond  y  mae  dyn  yn  alluog  i 
wneud  un  peth  na  fedr  augel,  sef  wylo.  Ac  ni  ddylai  neb 
geisio  atal,  ua  chuddio,  eu  dagrau,  ar  achlysuron  priodol. 


280  ADGYFODIAD    LAZAEUS. 

Y  mae  dagrau  y  saint  yn  berlau  gwerthfawr  yn  ngoîwg 
Duw,  ac  yn  cael  eu  cadw  yn  ofalus  ganddo :  "Dod  fy 
nagrau  yn  dy  gostrel,"  meddai  y  Salmydd,  "  onid  ydynt 
yn  dy  lyfr  di  ?"     (Salm.  lvi.  8.) 

Wrth  weled  yr  lesu  yn  wylo  ar  y  ffordd  at  fedd  ei  gyfaill, 
y  mae  rliai  o'r  luddewon  yn  troi  at  eu  gilydd,  ac  yn  dweyd, 
"  Welefel  yr  oedd  yn  ei  garu  e/."  Edrycliai  y  rliai  liyn  ar 
ei  ddagrau  fel  prawf  o'i  gariad  at  Lazarus ;  ond  y  mae  efe 
wedi  rhoddi  prawf  llawer  cryfach  na  hyn  o'i  gariad  at  bawb 
o'i  bobl :  tywalltodd  beth  gwerthfawrocach  na  dagrau  dros- 
om,  sef  gwaed  ei  galon.  Ond  y  mae  rhai  o'r  edrychwyr, 
wrth  weled  yr  lesu  yn  wylo,  yn  gofyn,  "  Oni  allasai  hwn,  yr 
hwn  a  agorodd  lygaid  y  dall,  heri  na  buasai  hionfarw  ehicaith  ?" 
Yr  oeddynt  yn  methu  deall,  os  oedd  ganddo  gymaint  o 
gariad  a  galhi  ag  a  briodohd  iddo,  sut  na  buasai  yn  defn- 
yddio  ei  allu  i  rwystro  i'w  gyfaill  farw.  MeddyHent,  gan 
hyny,  y  rhaid  nad  oedd  ei  ddagrau  ond  rhagrithiol,  neu 
ynte,  nad  oedd  yr  hyn  a  ddywedid  am  ei  waith  yn  rhoddi 
llygaid  i'r  dall  yn  wirioncdd.  "  Yna  yr  lesu  drachcfn  a 
riddfanodd  ynddo  ci  hunan,  ac  a  ddaeth  at  y  hedd.'"  Mae  yn 
debyg  mai  anghrediniaeth  y  rhai  a  lefarasant  yr  hyn  a 
gofnodir  yn  yr  adnod  flaenorol,  a  barodd  iddo  roddi  yr 
ochenaid  hon.  Distawodd  eu  gwrth-ddadleuon,  nid  trwy 
eiriau,  oud  trwy  y  weithred  ogoneddus  o  adgyfodi  Lazai'U8 
o'r  bedd.  Ac  y  mae  hyn  yn  ein  harwain  at  y  peth  nesaf 
yn  yr  hanes,  sef — 

II.    Y  DULL  Y  CYFLAWNWYD  Y  WYRTH. 

Peth  cyffrcdin  iawn  yn  mhlith  yr  luddewon  oedd  claddu 
mewn  ogofcydd  naturiol,  neu  rai  wedi  cu  naddu  mewn 
creigiau.  Yr  oedd  yr  ogofeydd  hyn  yn  gyffredin  yn  ystafell- 
ocdd  ëang,  fel  y  gallai  amryw  bersonau  sefyll  yn  syth  yn- 
ddynt ;  ac  yr  ocdd  math  o  gcllocdd,  nou  silffydd,  yn  eu 
hochrau  lle  y  gosodid  y  meirw  i  orwcdd.  Ogof  felly  oedd 
bedd  Lazaru8,  a  maen  mawr  wcdi  ei  ddodi  ar  cnau  yr  ogof. 
"  Yr  lesu  a  ddywedodd,  Codwch  ymaith  y  maen."  Hawdd 
fuasai  iddo  ef  orchymyn  i'r  macn  dreiglo  ymaith  o  hono  ei 


ADOYFODIAD    LÀZÂRUS.  281 

Imn  ;  ond  ni  byddai  efe  byth  yn  gwastrafifu  ei  allu  gwjTth- 
iol  i  arbed  llafur  dynol ;  ac  i  wneud  yr  hyn  y  gellid  ei  gyf« 
lawni  trwy  foddion  naturiol.  Mae  efe  am  i  ddynion  roddi 
prawf  o'u  ffydd  a'u  hufudd-dod  trwy  wneud  yr  hyn  a  allant ; 
ac  yna  fe  wna  yntau  yr  hyn  sydd  uwchlaw  eu  gallu.  Ond 
nid  cynt  y  gorchymj'nodd  yr  lesu  iddynt  dreiglo  ymaith  y 
maen,  nag  y  dangosodd  Marfcha  wrthwynebiad  i  hyny  gael 
ei  wneuthur  :  '*  Martha,  chicaeryr  hwn  afuasaifarw,  a  ddif- 
wedodd  wrtho,  Arylwijdd,  y  maeefe  iveUh!au  yn  drewi :  oherwydd 
y  maeynfarw  er ys pedwar  diwrnod."  Yma  yr  ydym  yn  gweled 
fod  ffydd  Martha  wedi  myned  dan  gwmwl,  fel  nad  oedd 
ganddi,  ar  hyn  o  bryd,  un  dysgwyhad  am  adferiad  Lazarus; 
ond  tybiai  mai  unig  amcan  yr  lesu,  wrth  orchymyn  i'r 
maen  gael  ei  dreiglo  ymaith,  oedd  cael  gweled  corff  ei  gyf- 
aiU  ;  ac  yr  oedd  ei  chariad  at  ei  brawd  yn  peri  iddi  deimlo 
yn  anfoddlawn  i'w  gorff  gael  ei  ddangos  yn  awr,  pau  yr  yd- 
oedd,  yn  ol  ei  hofnau  hi,  wedi  dechreu  llygru.  Ond  y  mae  y 
Gwaredwr  yn  ei  cheryddu  yn  dyner  am  ei  hanghrediniaeth, 
trwy  ddywedyd  wrthi,  *'  Oni  ddywcdais  i  ti,  pes  credit,  y  cait 
ti  iceìcd  gogoniant  Duw  f"  Nid  ydym  yu  darllen  iddo  ddy- 
wedyd  hyn  wrtlii  mewn  cynifer  o  eiriau ;  ond  dyma  oedd 
swm  a  sylwedd  y  cwbl  a  ddywedasai  efe  wrthi.  Llygredig- 
aeth  oedd  hi  yn  ddysgwyl  weled,  ar  ol  i'r  bedd  gael  ei  agor, 
ond  y  mae  Crist  yn  addaw  y  cai  hi,  yn  lle  h^'ny,  weled 
gogoniant,  os  byddai  iddi  gredu.  Y  mae  yu  rhaid  cael  ffydd 
i  weled  gogoniant  Duw,  fel  y  mae  yn  rhaid  cael  llygad  i 
welcd  yr  hauh  Y  mae  ar  lawer  o  ddynion  eisieu  gweled 
cyn  credu ;  ond  y  mae  eu  hanghrediniaeth  yn  rhwystro  i 
Dduw  ddatguddio  ei  ogoniant  iddynt.  Y  rheol  yw  fod  yn 
rhaid  credu  mcwn  trefu  i  weled  ei  ogoniant,  a  chael  pethau 
mawrion  ganddo.  Yr  ydym  yn  darllen  "  na  allai  Crist 
wneud  dim  gwyrthiau  "  j'n  îíazareth,  oherwydd  anghred- 
iniaeth  y  trigoHon.  Ac  o'r  tu  arall,  "  pob  peth  a  all  fod 
i'r  neb  a  gredo."     (Marc  vi.  5  ;  ix.  23). 

Y  mae  geiriau  yr  Arglwydd  lesu  yn  cryfhâu  ffydd  Martha, 
ac  yn  codi  dysgwyhad  yn  meddyhau  y  bobl  am  weled 


282  ADGYFODIAD    LAZARUS. 

gwyrtli  ogoneddus  yn  cael  ei  cbyflawni :  "  Yna  y  codasant 
y  maen  lle  yr  oedd  y  marw  icedi  ei  osod."  Dyna  y  cwbl  a 
fedrai  gallu  dynol  ei  wneutbur — dim  ond  agor  drws  y  bedd ; 
ond  yr  oedd  corff  Lazarus  mor  farw  eto  â'r  maen  oedd  wedi 
ei  symud  oddiar  enau  yr  ogof.  Ond  yn  awr,  wele  *'  yr 
Adgyfodiad  a'r  Bywyd  "  yn  ymgj^meryd  â'i  ran  yntau  o'r 
gwaitb  :  "Jl'r  lesu  a  yododd  ei  olwg  ifynu,  ac  a  ddywedodd, 
Y  Tad,  yr  xvyf  yn  diolch  i  ti  am  i  ti  icrando  arnaf.  Ac  myfi.  a 
wyddiun  dy  fod  di  ynfy  ngwrando  boh  amser:  eithr  er  mwyn  y 
bobl  sydd  yn  sefyll  o  amgylch,  y  dywednis,  fel  y  credont  mai  tydi 
a'm  hanfonaist  i."  Y  mac  yr  lesu  yn  edrycb  mewn  modd  tra 
difrifol  tua'r  nef,  ac  yn  anercb  y  Tad,  fel  byn,  i  ddangos  ei 
fod  wedi  derbyn  ei  allu  a'i  awdurdod  oddiwrtb  Dduw ;  ac 
mai  nid  trwy  swyngyfaredd,  neu  gyngbrair  â'r  diafol,  yr  oedd 
yn  cyílawni  ei  wyrtbiau.  Cawn  fod  yr  luddewon,  ycbydL^ 
amser  yn  ol,  yn  ceisio  ei  labyddio  am  iddo  ddweyd  fod 
Duw  yn  Dad  iddo.  (loan  x.  81 — 36.)  Ond  yma  dracbefu, 
y  mae  yn  gosod  ei  bun  allan  fel  Mab  Duw,  a  pbe  buasai 
yn  euog  o  gabledd,  wrtb  b^-n,  fel  yr  baerai  ei  elynion,  ni 
buasai  y  Tad  bytb  yn  gwraudo  arno  ;  nac  yn  gosod  ei  stjl 
wrtb  ei  boniadau  trwy  y  wyrtb  fawr  bon. 

*'  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn,  efe  a  lefodd  ä  llef  uchel,  La- 
zarus,  tyred  aUan.^'  Y  mae  efe  yn  llefaru  wrtb  y  marw,  ac 
yn  ei  alw  o'r  bedd,  gyda'r  un  rbwyddineb  a  pbe  buasai  nid 
yn  unig  yn  fyw,  ond  befyd  yn  eíîro,  ac  yn  dysgwyl  yr 
alwad ;  canys  y  mae  efe  yn  galw  y  petbau  nid  ydynt, 
fel  pe  byddent.  Gallasai  ddwyn  Lazarus  allan,  yn  unig 
trwy  ewyllysio  byny,  mewn  modd  dystaw  a  dirgebiidd; 
ond  yr  ydoedd  am  ddangos  yn  amlwg  ei  fod  yn  cael  ei 
adgyfodi  trwy  air  ei  nertb  ef.  Y  mae  yu  galw  Lazaru3 
wrtb  oi  enw ;  ond  ni  wnaotb  felly  pan  yn  bywbùu  mercb 
Jairus,  a  mab  y  weddw  o  Nain.  Pa  betb  a  allai  fod  y  rbes- 
wm  am  y  gwabauiaotb  bwu  tybcd  ?  Y  mac  yr  ben  dad 
enwog  Augustine,  yn  cynyg  yr  íitebiad  tarawiadol  yma  i'r 
cwestiwu : — Yr  oedd  y  Gwarodwr  yn  awr  yn  mbUtb  y 
meii'w ;  oauys  y  mae  yu  debyg  fod  bedd  Lazarus  yu  myuweut 


ADGYFODIAD    LAZARüS.  283 

y  pentref,  a  dichon  fod  yno  eraiU  wedi  eu  claddu  yn  yr  un 
bedd,  ac  yr  oedd  cymaint  o  fy^yyd  ac  effeithioldeb  yn  llef  Mab 
Duw,  fel  y  buasai  perygliddo  ddeffro  yr  holl  feirw,  a'ucodi 
o'u  beddau,  oni  buasai  iddo  nodi  Lazarus  allan  o'u  plith, 
wrth  ei  enw.*  ^*A'rhwn  afuasaifarw  a  dclaeth  allan,  yn  rhwym 
ei  draed  a'i  ddivylaw  mewn  aindo :  a'i  wyneb  oedd  urdi  ei  rwymo 
à  napcyn."    Ciliai  y  bobl  yn  ol,  mewn  syudod  a  dychryn, 
wrth  weled  y  marw  yn  dyfod  allan  yn  fy w  yn  ei  ddillad  bedd. 
Gadawodd  Crist  lieiniau  y  bedd  ar  ol,  i  arwyddo  na  byddai 
arno  ef  eu  heisieu  byth  mwyach.    Ond  nid  felly  LazaruB  ; 
oblegyd  dyfod  allan  o  garchar  y  bedd  dros  ychydig,  megys  o 
dan  feichniaeth,  i  fyned  yn  ol  yno  eilwaitli  yr  oedd  efe.  "  Yr 
lesu  a  ddywedodd  lortliynt,  Gollyngwcli  ef  yn  rhydd,  a  gadewch 
iddo  fyned  ymaith."    Gallasai  Crist  yn  hawdd  beri  i'rdillad 
bedd  syrthio  ymaith  o  honynt  eu  hunain  ;  oud  y  mae  yu 
gorchymyn  i'r  cyfeilUon  oeddynt  yn  bresenol  eu  datod,  er 
mwyn  iddynt  gael  pob  boddlourwydd  mai  nid  rhyw  ddrych- 
iolaeth  oedd  yno ;  ond  fod  Lazarus  ei  hunan  wedi  ei  adgy- 
fodi  mewn  gwirionedd.  Pwy  a  all  beidio  dychymygu  gweled 
y  ddwy  chwaer  hoÖ:  yn  rhuthro  yn  mlaeu  gyda  llawenydd 
annhraethadwy,  i  gyfarch,  i  gofleidio,  a  chusanu  eu  hau^^-yl 
frawd  ?  "  0  f y  nirawd,  fy  mrawd  !"  meddai  y  naill  a'r  llall, 
dan  hongian  ar  ei  wddf,   ac  wylo  o  lawenydd.     Yna  y 
mae  Lazarus  yn  eu  cymeryd  yn  dirion,  un  yu  mhob  llaw, 
ac  y  mae  y  tri  yn  cydblygu  wrth  draed  y  Gwaredwr  i 
ddiolch  iddo,  a'i  addoli.    Wedi  hyny  y  maent  hwy  a'r  lesu 
yn  myued  gyda'u  gilydd  tua'r  tŷ,  a  phwy  a  all  ddesgrifio 
y  gyfeillach  ddedwydd  a  gafwyd  ar  yr  aelwyd  y  uoswaith 
hono  ?   Dyma  Lazarus  wedi  dychwelyd  adref  yn  ol,  nid  o 
ryw  wlad  bellenig,  ar  y  ddaear;  ond  o'r  byd  tudraw  i'r 
bedd.     Oud  y  mae  yn  ffaith  dra  hynod,  nad  oes  genym 
hanes  iddo  ef,  na  neb  arall,  o'r  rhai  a  ddaethant  yu  ol  o 
fyd  yr  ysbrydoedd,  ddweyd  yr  un  gair,  wrth  eu  cyfeilHon, 
am  ryfeddodau  y  byd  dieithr  hwnw.     Mae  yn  debyg  fod 
hyny,  oherwydd  rhyw  resymau,  yn  beth  hollol  anruliosibl 

*  Gwel  Jacobuh'  Notti  on  Jotm, 


284  ADGYFODIAD    LAZARÜS. 

iddynt.  Modd  bynag  am  hyny,  y  mae  y  dysta-wrwydd  hwn 
yn  un  prawf  cadarn  o  ddwyfol  ysbrydoliaeth  yr  Ysgrythyr- 
au.  Pe  íîug-chwedlau  fuasai  yr  hanesion  hyn,  buasai  yr 
ysgrifenwyr  yn  sicr  o  jnndrechu  boddloni  cywreinrwydd  eu 
darllenwyr,  trwy  ddyfeisio  rhyw  adroddiadau,  am  y  byd 
tudraw  i'r  llen,  i'w  gosod  yn  ngenau  y  rhai  a  ddaethant 
oddiyno  yn  ol  i'n  daear  ni.  Ond  nid  oes  dim  o  hyn  i'w 
gael  yn  yr  Efengylau:  y  mae  gwefusau  y  rhai  a  ddygwyd 
draehefn  oddiwrth  y  meirw,  wedi  eu  selio,  am  fod  Duw  yn 
ewyllysio  i  ni  "  rodio  wrth  ffydd,  ac  nid  wrth  olwg ;"  ac  y 
mae  dystawrwydd  urddasol  y  Beibl  ar  faterion  fel  hyn  yu 
llawn  mor  addysgiadol  á'i  eiriau. 

III.  Dybenion  goruchel  y  wyrth. 

1.  Egluro  gogoniant  yr  Arglwìjdd  lesu.  Felly  y  dywedid 
ganddo  ef  ei  hun  :  "Nid  yw  y  clefyd  hwn  i  farwolaeth,  oud 
er  gogoniant  Duw,  fel  y  gogoneddcr  Mab  Duw  trwy  hyny." 
Yn  ei  ymddyddan  à  Martha,  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  houi, 
am  dano  ei  hun,  mai  efe  yw  "  yr  Adgyfodiad  a'r  Bywyd," 
ac  y  mae  y  wyrth  fawr  hon  yn  cael  ei  chyflawni  i  broü  ei 
hawl  diamheuol  i'r  teitlau  gorachel  hj^n.  Yr  oedd  efe  wedi 
enill  amryw  fuddugohaethau  ar  y  gormesdeyrn  crculawn 
angeu,  cyn  hyn,  trwy  fywhàu  merch  Jairus,  a  mab  y  weddw 
o  Naiu,  &c. ;  ond  5'mladd  brwydr  âg  angeu  mcgys  ar  y  maes 
agored  yr  ydoedd  yu  yr  amgylchiadau  hyuy ;  oud  yma,  y 
mae  yu  jnuosod  ar  angeu,  ac  yn  ei  orchfygu,  yn  ci  gastell 
a'i  amddiflfynfa,  trwy  gyfodi  Lazarus,  nid  yn  uuig  o  farw, 
ond  hefyd  o'r  hedd.  Dyma  rywun  o'r  diwedd,  yn  natur 
dyn,  5'u  medru  "diddymu  angeu." 

Oud  yu  ci  adgyfodiad  ei  hun  yr  enillodd  ci  fuddugoHaeth 
fwyaf  gogoucddus  ar  angeu  ;  ac  y  rhoddodd  y  prawf  cryfaf 
o'i  ddwyfol  aufoniad.  Nid  oedd  ncb  o  dywysogion  na  rhy- 
felwyr  euwocaf  y  ddacar  erioed  wcdi  llwyddo  i  goncro  ang- 
eu,  a  dianc  0  hen  garchar  tywyll  y  bedd.  Yr  oedd  rhai 
wedi  eu  hadgyfodi,  y  mae  yn  wir,  oud  uid  ocddynt  wedi 
dyfod  i  fynu  o'r  bedd  trwy  eu  nortli  ou  huuaiu.  Yr  oodd 
Enoch  ac  Elias  wedi  eu  s^Tuud  heb  brofi  marwolaeth; 


ADGYFODIAD    LAZABUS.  285 

ond  ni  buont  hwy  erioed  mewn  brwydr  âg  angeu  :  dianc 
rhagddo  a  wnaethant,  ac  nid  ei  orchfygu.  Eithr  am  Grist, 
y  mae  efe  yn  caol  ei  gymeryd  yn  garcharor  gan  angeu ; 
oud  bore  y  trydydd  dydd  y  mae  yn  di'yllio  rhwymau  angeu  ; 
yn  myned  âg  agoriadau  y  carchar  oddiarno  ;  yn  rhyddhâu 
Uawer  o'r  carcharorion  (Math.  xxvii.  52,  53.);  ac  yn  dyfod 
allan  o'r  bedd  yn  hamddenol  a  phwyllog,  fel  gorchfygwr. 
Dyma  ffaith  heb  ei  chyffelyb  yn  holl  hanes  y  byd  ;  canys 
efe  y w  yr  unig  un  erioed  a  Iwyddodd  i  goncro  augeu  a  dyfod ' 
i  fynu  o'r  bedd,  trwy  ei  alhi  ei  hun.  "Efe  a  eghirwyd  yn 
Fab  Duw  mewn  gallu,  yn  ol  ysbryd  sancteiddiad,  trwy  yr 
adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw."     (Rhuf.  i.  4.) 

2.  Ärddanr/os  adgijfodiad  pechadiir  i  fyii'yd  ysbnjdol.  Fel 
yr  ydym  wedi  cael  achlysur  i  sylwi,  amryw  weithiau  o'r 
blaen,  yr  oedd  yr  holl  wyrthiau  a  wneid  gan  y  Gwaredwr 
ar  gyrff  dynion,  yn  cael  eu  bwriadu  i  osod  allan  ei  waith 
achubol  ar  cneidiau  dyniou.  Y  mae  y  cyfnewidiad  grasol 
a  wneir  ar  bechadur,  yn  yr  adenedigaeth,  yn  cael  ei  ddcs- 
grifio  yn  fynych  yn  yr  ysgrythyrau  sanctaidd,  fel  bywhàu 
ac  adgjiodi :  "A  chwithau  a  fywhâodd  efe,  pan  oeddych 
feirw  mewn  camweddau  a  phechodau."  (Eph.  ii.  1.)  Pan 
y  mae  pechadur  yn  cael  ei  gyfiawnháu,  y  mae  yn  cael  ei 
wneuthur  hefyd  yn  feddianol  ar  fywyd  o  ras  ;  canys  nid  yw 
y  wisg  ardderchog,  o  gyfiav.'nder  Crist,  byth  yu  cael  ei 
rhoddi  yn  amdo  am  enaid  marw.  "Llef  Mab  Duw  "  oedd 
y  moddion  a  ddefnyddiwyd  i  adgyfodi  Lazarus ;  a'r  un 
modd,  ei  lais  cf  trwy  yr  efengyl,  sydd  yn  bywhâu  y  marw 
ysbrydol.  Ond  fel  y  darfu  iddo  ddefnyddio  oö'erynoliaeth 
ddynol,  i  wneud  rhyw  bethau  mewn  cysylltiad  âg  adgyfod- 
iad  Lazarus,  felly  hefyd  y  mae  yn  dysgwyl  i  ddynion  eto 
wneuthur  yr  hyn  a  allant,  yn  y  gwaith  o  gyfodi  eneidiau  o 
fedd  pcchod.  (1.)  Y  mae  genj'm  rywbeth  i'w  Avneud  tuag 
at  ddwyn  y  marw  ysbrydol  i  afael  bywyd.  "  Codwch 
ymaith  y  maen."  Nid  ydyw  yn  gofyn,  nac  yn  dysgwyl,  ' 
ni  gyfodi  y  marw  ;  oud  gallwu  symud  y  maen.  Er  ein 
bod  yn  auaUuog  i  gyfuewid  calonau  eiu  cyd-ddyuiou,  eto, 


286  ADGYFODIAD   LAZARUS. 

gallwn  wneud  Uawer  tuag  at  eu  hicchydwriaeth,  trwy  eu 
rhybuddio,  a'u  cynghori ;  gosod  esiamplau  da  o'u  blaen, 
a  gweddio  drostynt.  A  oes  rhywbeth  yn  ein  hymddyg- 
iadau  ni  yn  feini  tramgwydd  ar  eu  ffordd,  ac  yn  tueddu  i 
greu  rhagfarn  yn  eu  meddyliau  j-n  erbyn  crefydd  ?  Codwn 
ymaith  y  maen,  trwy  ddiwygio  oddiwrth  y  pethau  hyny. 
(2.)  Y  mae  genym  rywbeth  i"w  wneud  er  cynnorthwyo  y 
rhai  sydd  wedi  eu  bywhâu.  Pan  ddaeth  Lazarus  allan 
'o'r  bedd,  yn  rhwym  ei  draed  a'i  ddwylaw  mewn  amdo, 
"yr  lesu  a  ddywcdodd  wrthynt,  Gollyngwch  ef  yn  rhydd, 
a  gadewch  iddo  fyned  ymaith."  Yr  un  modd,  y  mae  y 
rhai  sydd  wedi  eu  bywhâu  trwy  ras  yn  gadael  y  bedd, 
ac  yn  dyfod  allan  o  bhth  y  meirw  ysbrydol ;  ond  y  mae 
jn^  hen  arferion  a'r  tueddiadau  pechadurus  yn  glynu  wrth- 
ynt,  fel  amdo  Lazarus,  ac  yn  eu  hatal  i  rodio  gyda  rhwydd- 
ineb  yn  ngorchymynion  a  deddfau  yr  Arglwydd.  Ond 
y  mae  yn  ddyledswydd  arnom  ymdrechu  cynnorthwyo  ein 
gilydd,  trwy  ein  cynghorion  a'n  hannogaethau,  i  **  ddyosg 
yr  hen  ddyn,  ac  i  roddi  heibio  bob  pwys,  a'r  pechod  sydd 
barod  i'n  hamgylchu."  Peth  chwithig  iawn  fuasai  gweled 
Lazarus,  ar  ol  ei  adgyfodiad,  yn  parhàu  i  wisgo  ei  amdo, 
ac  yn  cerdded  o  amgylch  y  pentref,  o  ddydd  i  ddydd,  yn  ei 
ddiUad  bedd.  Ond  peth  hollol  mor  annaturiol  â  hyny  ydyw 
gweled  crefyddwr  yn  dilyn  ci  hen  arferion  pechadurus  ;  am 
hyny,  os  cyd-gyfodasom  gyda  Christ,  "  rhodiwn  mewn 
newydd-deb  buchedd."   (Ehuf.  vi.  4 — 11.) 

8.  Rhoddi  emcs  a  gmjstl  oW  adgnfodiad  cyŷ'rcdinol  yn  y  dydd 
diweddaf.  Y  mao  cfe  wedi  mynych  addaw  y  bydd  iddo  ad- 
gyfodi  y  mcirw.  Fel  hyn  y  dywed  trwy  y  proffwyd,  "  0 
law  y  bedd  yr  achubaf  hwynt ;  oddiwrth  angeu  y  gwaredaf 
hwynt :  byddaf  angcu  i  ti,  0  angou  ;  byddaf  dranc  i  ti  y 
bedd."  (Hos.  xiii.  11.)  A  tliracliofn  yrydym  yn  oiglywcd 
yn  dwcyd,  yn  nyddiau  ci  giiawd,  "  fod  yr  awr  yn  dyfod,  yu 
yr  hon  y  caifif  pawb  a'r  sydd  yn  y  beddau  glywod  ci  lefer- 
ydd  ef :  a  hwy  a  ddeuant  allan  :  y  rhai  a  wnaethant  dda 
i  adgyfodiad  bywyd ;   ond  y  rhai  a  wuaothant  ddrwg  i 


ADGYFODIAD    LAZARUS.  287 

adgyfodiadbarn."  (loan  v.  28,  29.)  Yma  yn  adgyfodiad 
Lazarus  y  niae  yn  rhoddi  prawf  o'i  allu  i  gyflawui  ei  add- 
ewid  o  gyfodi  y  meirw.  Yr  oedd  ei  waith  yn  gorfodi  \t 
anrheithiwr  creulawn  i  ollwng  ei  afael,  a  rhoddi  eu  brawd 
yn  ol  i'r  ddwy  chwaer  alarus,  yn  ernes  y  bydd  iddo  ef,  yn 
y  dydd  diweddaf,  ail-uno  yr  holl  deuluoedd  ar  cyfeiUion 
duwiol  sydd  wedi  eu  hysgaru  gan  angeu.  Daw  gyda  ninau 
at  feddau  ein  hanwyliaid,  a  rhydd  hwynt  yn  ol  i  ni,  mewn 
cyrff  ysbrydol,  gogoiiedlus,  ac  anfarwol. 

"Yggrifenodd  '  Adgyfopiad,' 

Goruwch  dorau'r  raarwol  byrth, 
Mewn  llyth'renau  o  oleuni, 

Un  o  honynt  byth  ni  syrth ; 
Parant  i  bclydru  yno 

Hyd  ei  ail  ddyfodiad  ef ; 
Byth  ni  phyla  eu  güleuui 

Ond  yn  mwy  goleuni'r  nef." 

IV.    GwAnANOL    RFFEITHIAU  Y  WYRTH. 

1.  Jìii  ynfoddion  i  ddwyn  rhai  i  gredu  yn  Nghrist.  Cadarn- 
hâu  ffydd  y  dysgyblion  (adn.  16),  a  dwyn  eraiU  i  gredu 
ynddo  oedd  amcan  y  Gwaredwr  wrth  roddi  yr  amlygiad 
yma  o'i  ogoniant  (adn.  42) ;  ac  y  mae  yu  ymddaugos  i'r 
amcau  pwysig  lnvn  gael  ei  gyrhaedd  gyda  golwg  ar  lawer 
o'r  edrychwyr :  "  Yna  llaicero'r  Inddeuon,  y  rhai  a  ddaethent 
at  Mair,  ac  a  trelsant  y  pethau  a  iinaethai  yr  lesu,  a^redasant 
ynddo  <?/■."  Fel  hyn,  fe  fu  y  wyrth  o  gyfodi  uu  marw  natur- 
iol  o'r  bedd,  yn  foddion  i  gyfodi  llawer  o  fedd  pechod  i 
fywyd  ysbrydol ;  ac  felly  y  mae  Mab  Duw  yn  cael  ei  ogon- 
eddu  yn  ol  yr  hyn  a  ddywedasai.    (Adn.  4.) 

2.  Bu  yn  achhjsur  i  gaìedu  craill  a  chyffroi  eu  ìlid  a'ugelyn- 
iaeth  yn  ei  erbyn  :  "  Eithr  rhai  o  honynt  a  acthant  ymaith  at 
y  Phariseaid,  ac  a  ddywedasant  iddynt  y  pcthau  a  wnaethai  yr 
lesuJ"  Ni  fynai  y  rhai  hyn  gredu,  ac  y  maent  yn  teimlo 
mor  llidiog  tuag  at  y  Gwaredwr,  wrth  feddwl  y  byddai  y 
weithred  hon  yn  debyg  o  gynnyddu  ei  glod  a'i  ddylanwad, 
yn  mhlith  y  bobl,  fel  yr  aethant  ymaith  ar  frys  at  y  Phar- 


288  ADGYFODIAD    LAZARU3. 

iseaid,  ei  elynion  mwyaf  gwaedlyd,  i  adrodd  iddynt  yr  hyn 
oedd  wedi  cymeryd  lle,  ac  i'w  banuog  i  ddefnyddio  rhyw 
fesurau  cffeithiol  yn  ddioed  i'w  atal  i  fyned  yn  mlaen.  Y 
mae  hyn  yn  dangos,  fel  y  sylwa  Bengel,  fod  yn  haws  concro 
angeu  ei  hiinan  na  dinystrio  anr/hrediniaeth.  Dyma  brawf 
tarawiadol  befyd  o  wirionedd  yr  hyn  a  ddy wedir  yn  y  ddam- 
meg  :  "  Oni  wrandawant  ar  Moses  a'r  proffwydi,  ni  chred- 
ant  chwaitb  pe  codai  un  oddiwrtb  y  meirw."  (Luc  xvi.  31.) 
Yr  banes  olaf  a  gawn  am  Lazarus  yw,  ei  fod  yn  mben 
tua  deufis  ar  ol  byn,  niewn  swper,  gyda'r  lesu,  yn  nbỳ 
Simon  y  gwabanglwyfus  :  **Yna  yr  lesu,  cbwe'  diwrnod 
cyn  y  Pasg,  a  ddaeth  i  Betbania,  lle  yr  oedd  Lazarus,  yr 
bwn  a  fuasai  farw,  yr  bwn  a  godasai  efe  o  feirw.  Ac  yno 
y  gwnaetbant  iddo  swper  :  a  Martba  oedd  yu  gwasanaetbu ; 
a  Lazarus  oedd  nn  o'r  rhai  a  eisteddent  yyday  efJ"  (Marc  xiv.  3 ; 
loan  xii.  1,  2.)  Mor  rbyfedd  oedd  gweled  dyn  a  fuasai 
farw,  wedi  dyfod  yn  ol  o  fyd  yr  ysbrydoodd,  ac  yn  eistcdd 
wrth  fwrdd  y  wledd !  Yr  oedd  byn  yn  brawf  boddbâol  ei 
fod  wedi  ei  adgyfodi  mewn  gwirionedd  ;  ac  mai  nid  drycb- 
iolaetb  ydoedd,  gan  ei  fod  yn  bwyta,  ac  yn  cyfeiUacbu,  fel 
dynion  eraill.  A  pbwy  a  all  edrych  ar  y  swper  yma  yn 
Betbania,  beb  feddwl  am  "  swper  neitbior  yr  Oen,"  lle 
gwelir,  HÌd  un,  ond  tyrfa  fawr  na  ddicbou  neb  ei  rbifo,  o 
rai  fel  Lazarus,  wedi  cu  liadgyfodi  o'r  bedd,  yn  eistcdd 
gyda'r  lesu,  wrtb  ei  fsvrdd  yn  ei  deyrnas,  a  pbawb  o  bonynt 
wedi  eu  gwisgo  âg  anfarwoldeb  a  gogoniaut  ?  0 !  ddarllen- 
ydd  caredig  a  fyddi  di  a  miuau  yn  mhlitb  y  dyrfa  ddedwydd 
hon,  fydd  wrth  y  bwrdd  yn  llys  y  nef  ? 


lÀOHAU  Y  WítAIG  AG  YSBRYD  OWfiNDIO.  289 

xxvin. 

lACHAU  Y  WBAIG  AG  YNDDI  YSBEYD  GWENDID. 

"  Ac  wele,  yr  oedd  gwraîg  ag  ynddi  yspryd  gwendid  ddeunaw  mlyn- 
edd,  ac  oedd  vìedi  cyd-grymii,  ac  ni  allai  hi  mewn  modd  yn  y  byd  ym- 
uniawni.  Pan  loelodd  yr  lesu  hon,  efe  à'i  galwodd  hi  ato,  ac  a  ddywed- 
oddrorthi,  Ila  wraig  rhyddhûwyd  di  oddi  lorth  dy  wendid.  Ac  efe  a 
roddes  ei  ddwylaw  arni :  ac  yn  ehrwydd  hi  a  uniawnwyd,  ac  a  ogon' 
eddodd  Dduw,  ítr." — Luc  xiii.  11 — 17. 

Y  MAE  yn  anhawdtl  gwybotl  yn  fanwl  pa  bryd,  na  plia  le,  y 
gwnaed  y  wyrth  hon.  Yr  oll  a  ddywed  yr  Efengylwr 
wrthym  am  yr  amser  a'r  lle  yw — iddi  gael  ei  chyflawni  gan 
yr  Arglwydd  lesu  pan  oedd  efe  "yn  dysgu  yn  un  o'r  sjTia- 
gogau  ar  y  Sabbath."  Y  peth  tebycaf  yw  mai  yn  rhywle 
yn  Galilea  yr  oedd  y  synagog  hon.    (Adn.  22.) 

Yr  oedd  y  wraig  y  gwnaed  y  Avyrth  yma  arni  yn  '^ferch 
i  Abraham,"  nid  yn  unig,  nac  yn  benaf,  am  ei  bod  yn  ludd- 
ewes,  ond  yn  hytrach  fel  un  oedd  yn  etifeddu  fifydd  Abraham, 
yr  un  modd  ag  y  gelwir  Zaccheus,  ar  ol  ei  droedigaeth,  yu 
fab  i  Abraham.  (Pen  xix.  9.)  "  Gwybyddwch  felly  mai  y 
rhai  sydd  o  ffydd,  y  rhai  hyny  yw  plant  Abraham."  (Gal. 
iii.  7.) 

Gyda  golwg  ar  (jìjstudd  y  wraig  hon,  y  mae  yr  hanes  yn 
dweyd,  fod  ywààì^'yspryd  gwendid,"  a  bod  ei  hanhwyldeb  i'w 
briodoli  i  weithrediad  maleisus  Satan.  (Adn.  IG.)  Mae  rhai 
yn  baruu  nad  oedd  yma  wir  feddiant  cythreulig ;  canys 
nid  oes  lle  i  feddwl  fod  hon  yn  orphwyllog,  ac  ni  sonir  i 
Grist  orchymyn  i'r  ysbryd  aflan  fyned  allan  o  honi,  wrth 
ei  hiachâu.  Ond  y  mae  eraill  yu  golygu  ei  bod  hi  yn  cael 
ei  meddianu  gan  ddiafol,  er  nad  mewii  dull  mor  ddychryn- 
llyd  à'r  rhai  cythreulig  yn  gyfifredin.  Modd  bynag  am  hyn, 
y  mae  yn  sicr  fod  gan  Satan  ryw  law  yn  ei  chystudd,  yn 
ol  tystiolaeth  bendant  Crist  ei  hun,  *'yr  hon"  ebe  efe  "a 


290  lACHAÜ  Y  WRAIG  AG  YSBRYD  GWENDID. 

ncymodd  Satan,  toele  ddeunaw  mlynedd.'"  (Adn.  16.)  Mae 
hanes  Job  yn  profi  yn  amlwg  fod  gan  Satan  allu  i  gystuddio 
dynion,  a  bod  yr  Ai'glwydd  weithiau  yn  goddef  iddo  wneiith- 
ur  hyny:  "Felly  Satan  a  aeth  allan  oddi  ger  bron  yr 
Arglwydd,  ac  a  darawodd  Job  â  chornwydydd  blin,  o  wadn 
ei  droed  hyd  ei  goryn."  (Job  ii.  7.)  Nid  yw  yn  ddim  rhy- 
feddach  fod  yr  Arglwydd  yn  goddef  i'r  gelyn  galluog  a  mal- 
eisus  hwn  gystuddio  cyrff  dynion,  na'i  fod  yn  goddef  iddo 
gythryblu  eu  meddyHau.  Ac  heblaw  hyny,  yr  ydym  yn 
gwybod  yn  dda  ei  fod  yn  goddef  yn  fyuych  i  ddynion  drwg 
foddhâu  eu  tueddiadau  annuwiol,  trwy  gystuddio  ei  bobl ; 
a  pha  ryfedd,  gan  hyny,  ei  fod  yn  caniatâu  i  ysbrydion 
drwg  wneuthur  yr  un  peth  ?  Ond  y  mae  efe  yn  goruwch- 
reoH  gweithrediadau  y  naill  a'r  llall,  i  fod  er  lles  ei  bobl, 
a'i  ogoniant  ei  hun. 

Yr  oedd  y  druanes  yma  wedi  ei  gwanychu  i'r  fath  raddau, 
gan  ei  chystudd,  fel  yr  oedd  hi  "  icedi  ci/d-gri/mu,  ac  ni  allai 
hi  meH'ìi  modd  yn  y  hyd  ymuninwni.''  Un  ardderchowgrwydd 
neillduol,  sydd  yn  perthyn  i  ddyn,  ac  yn  ei  wabaniaethu 
oddiwrth  yr  anifail,  ydyw  ei  agwedd  uniawnsyth,  a'i  aüu  i 
godi  ei  olwg  i  fj^nu  i'r  nef.  Y  mae  y  creaduriaid  eraill  yn 
-ídrych  i  lawr  ;  ac  y  mae  hyny  yn  bi-iodol  iawn  ;  oblcgyd 
y  mae  y  ddaear  yn  meddu  pobpeth  sydd  yn  augenrheidiol 
i  gyfleuwi  holl  anghenion  yr  auifail,  ac  y  mae  yr  oll  o  hono 
ef  i  ddisgyn  i  lawr  i'r  ddaear  yn  ol  wrth  farw.  Ond  nid 
felly  am  ddyn :  y  mae  arno  ef  eisieu  bcndithion  o'r  nefoedd ; 
canys  nis  gall  ei  enaid  fyw  ar  bethau  y  byd  yma,  mwy  nag 
y  gall  ei  gorff  fyw  ar  faddeuant,  a  sancteiddrwydd,  &c.  Y 
mae  yn  ddyledswydd  arno  ef,  gan  hyny,  "gcisio  y  pethau 
sydd  uchod;"  ac  ymddyrchafu  o  ran  ci  fc^ddwl  i  ddal  cy- 
mundeb  á'r  Duw  sydd  yn  prcswyHo  yn  yr  uchelder.  Mcwn 
gair,  y  mae  *•  ein  hymarweddiad  ui  i  fod  yn  y  uefoedd." 
Dichon  fod  yr  Arglwydd  am  roddi  rhyw  awgrym  o'r  pethau 
hyn  i  ddyn,  yn  gystal  a  gosod  niwy  o  addurn  a  phrydferth- 
wcli  arno,  wrth  ei  grcu  yn  grcaduruniawnsyth,  a  thrcmiad 
ei  lygaid  tua'r  wybrenau.     Ond  aia  y  wraig  yma,  druau, 


lACHAU  Y  WRAIG  AG  YSBRYD  GWENDID.  291 

yr  oedd  ei  chystudd  wedi  oi  gwneutliur  nior  gam  à  miaren, 
fel  nas  gallai  hi  mewn  un  modd  sefyll  yn  syth,  a  chodi  ei 
golygon  tua'r  nef ;  ac  yr  oedd  hi  wedi  bod  yn  y  cyflwr  an- 
nedwydd  hwn  am  y  cyfnod  maith  o  ddeuuaw  mlynedd. 

Yr  oedd  anhwyldeb  hon  yn  ddarlun  cywir  o  gyflwr  ys- 
brydol  pechadur  wrth  natur.  Y  mae  yntau,  fel  hithau, 
wedi  ei  rwymo  gan  satan ;  canys  dy wed  y  Beibl  ei  fod  "  yn 
magl  y  diafol,  yn  cael  ei  ddal  ganddo  wrth  ei  ewyllys  ef." 
(2  Tim.  ii.  26.)  Gellir  rhwymo  llinyn  sidan,  mor  ysgafn 
ac  mor  esmwyth,  wrth  droed  aderyn,  fel  na  theimla  ei  fod 
yn  garcharor  nes  y  ceisia  ehedeg ;  a'r  un  modd,  nid  yw 
pechadur  yn  teimlo  ei  fod  yn  gaeth  gan  bechod  a  satan, 
nes  y  delo  i  ymdi'echu  caru  Duw,  a  chadw  ei  orchymynion. 
Yna  daw  i  wybod  yn  fiian  am  brofiad  yr  Apostol,  pan  y 
dywedai,  "  Eithr  yr  wyf  yn  gweled  deddf  arall  yn  fy  aelod- 
au,  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  deddf  fy  meddwl,  ac  yn  fy 
nghaethiwo  i  ddcddf  pechod,  &c."    (Rhuf.  vii.  23.) 

Fel  yr  oedd  y  wraig  yma  hefyd  trwy  weithrediad  satau 
wedi  cyd-grymu,  ac  yn  hollol  analluog  i  ymuuiawui,  felly  y 
mae  enaid  dyn,  o  dan  ei  ddylanwad,  wedi  gogw^'ddo  o  rau 
ei  serchiadau  tua'r  ddaear.  Y  byd  yma  a'i  bethau  sydd 
yn  llenwi  ei  feddwl ;  y  mae  •*  yu  synied  pethau  daearol ;  " 
yn  glynu  wrth  y  llwch ;  ac  yn  rhoddi  ei  serch  ar  bethau 
sydd  ar  y  ddaear,  yn  Ue  ar  bethau  sydd  uchod.  Y  mae  yn 
debyg  i'r  angel  syrthiedig  hwnw  a  ddarlunir  gan  Milton, 

**  Sef  Mammon  yr  ansythaf  yspryd  coR 
O'r  nef  a  gwympodd  ;  canys  hyd  yn  oed 
0  fewn  i'r  nef,  gogwyddai  'i  drem  a'i  fryd 
lìol)  amser  tiia'r  llawr,  gan  holfi  yia  fwy 
Oliidocdd  pahnaiit  uef,  ei  llawr  o  aur, 
JS'a  dim  fw  ynheid  yu  amgen,  pur  neu  ddwyfol 
Yn  yr  olygfa  Iwys." 

■Wcdi  cdrych  yn  frysiog,  fel  h^'n,  ar  gystudd  y  wraig  yma, 
ni  a  gymerwn  gipolwg  eto  ar  ei  hiachád.  Mae  yn  deilwng 
o'n  sylw  mai  yn  y  synagog  y  cafodd  ei  hiachàu.  Er  fod  ei 
chystudd  wedi  anÛiufio  ei  choriì",  ncs  ci  gwneutliur  yu  wael 


292  lACHAU  Y  WRAIG  AG  YSBRYD  GWENDID. 

ac  anmlirydferth  yr  olwg  arni,  fel  yr  oedd  ymddangos  jn 
gylioeddiis  yn  rhwym  o  fod  yn  beth  anhyfryd  i'w  theimlad- 
au,  ac  er  fod  yn  anhawdd  iddi  ymlwyhro  a  symud,  eto  nid 
yw  yn  cymeryd  hyny  yn  esgus  dros  esgculuso  addoliad 
Duw,  ar  y  Sabbath.  A  meddyhwch  mor  dda  fu  iddi,  ei 
bod  wcdi  dyfod,  trwy  anhawsderau  mawrion,  i'r  synagog 
y  bore  hwnw ;  canys  pe  buasai  wedi  aros  gartref,  coUasai 
y  fendith  werthfawr  o  gael  ei  gwneuthur  yn  berffaith  iach. 

Y  mae  llawer  tin  cystuddiol,  ar  ei  hol,  wedi  cael  bendith 
yn  moddion  gras,  nid  trwy  gael  ei  iachâu,  fel  y  cafodd  hi, 
y  mae  yn  wir  ;  ond  trwy  gael  nerth  i  ddyoddef  ei  gystudd 
yn  fwy  amyneddgar  a  dirwgnach.   . 

Nid  oes  hanes  idd'"  ofyn  am  iachâd.  Fe  ahai  fod  arni  ofn 
gwneud  hyny  ar  y  Sabbath,  rhag  cael  ei  cheryddu  gan  y 
Phariseaid.  Ond  dichon  ei  bod  hi,  er  hyny,  yn  rhyw 
ddysgwyl  yn  ddistaw  y  cymerai  y  Gwaredwr  drugaredd 
arni.  Ac  yr  oedd  efe  yn  gw^eled  fod  ganddi  ffydd'i  gael 
iachád,  am  hyny,  y  mae  yn  ei  galw  hi  ato,  ac  yn  rhoddi  ei 
ddwylaw  arni,  gan  ddywedyd  wrthi  yr  un  pryd,  "  Ila  wraig, 
rhijdílhâwì/d  di  oddi  wrth  dy  ivendid.''^  Ac  y  mae  y  fath  efifaith 
yn  cyd-fyned  â  hyn,  fel  y  darfu  iddi  yn  y  fan  gael  ei  llwyr 
adferu  ;  canys  *'  yn  ehrwydd  hi  a  uniawnwyd,  ac  a  offoneddodd 
Dduw,"  trwy  ei  glodfori  ger  bron  yr  holl  gynnulleidfa  am 
yr  iachâd.  '*  Yr  hwn  a  abertho  foliant,  a'm  gogonedda  i." 
(Sahn  1.  23.) 

Mae  yr  Arghyydd  Icsu  eto  yn  rhyddhûu  i-hai  sydd  fel  y 
wraig  yma  wcdi  eu  rhwymo  gan  satan.  Mae  yn  gwneuth- 
ur  hyny— 

1.  Trwy  roddi  iachâd  corforol,  fel  yn  yr  amgylcliiad  hwn. 

Y  mae  yn  wir  nad  yw  iachfiu  dynion,  trwy  fcndithio  cyffyr- 
iau  a  moddion  cyffredin,  yn  beth  mor  rhyfodd  yn  eiu  golwg 
ui  â  iacliâu  trwy  wyrth ;  ond  nid  oes  dini  llai  o  drugaredd 
a  gallu  dwj'fol  ynddo  er  hyny.  Ond  er  fod  gallu  a  thosturi 
yr  Arghyydd  yn  anfoidrol,  y  mao  yn  aml  yn  hir  oedi  gwar- 
cdu  ci  bobl  o'u  cystuddiau ;  ac  y  mao  llaAVcr  yn  barod  1 
ryfcddu  at  hyny  ;  oblcgyd  y  macnt  yn  meddwl  po  buasai 


lACHAU  Y  WEAIG  AO  YSBRYD  GWENDID.  293 

ganddynt  hwy  allu  i  waredu  y  rhai  sydd  yn  an-wyl  ganddynt 
o'u  cyfyngderau,  y  gwnaethent  hyny  yn  ddioed ;  a  pha  fodd 
na  wnai  yr  Arglwydd  felly  ?  Mewn  atebiad  i  hyn,  y  mao 
yn  gweddu  i  ni  gofio,  er  fod  ei  galon  rasol  ef  yn  llawn  o 
dosturi  a  chydymdeimlad,  eto,  nad  ydyw  yn  cymeryd  ei 
lywodraethu  yn  benaf  gan  ei  dosturi.  Nis  gall  byth  wneud 
Ues  a  chysur  ei  greadur  yn  brif  nod  a  dyben  ei  weithred- 
oedd ;  canys  byddai  hyny  yn  eihinaddohaeth  ;  oblegyd  ni 
byddai  yn  ddim  amgen  na  diorseddu  y  Creawdwr,  a  dyrch- 
afu  y  creadur  i'r  orsedd  yn  ei  le  ;  diorseddu  Duw,  a  duw- 
eiddiodyn,  Gogoneddu  Duw  oedd,  ac  ydyw,  prif  amcan  a 
dyben  hoU  weithredoedd  y  Cyfryngwr  ;  ac  felly  y  mae  yn 
gadael  y  rhai  anwylaf  ganddo  mewn  cystudd  a  thrallod, 
pan  fyddo  hyny  yn  tueddu  i  ddwyn  mwy  o  ogoniant  i  Dduw 
nag  a  ddygai  eu  hiachâd  a'u  gwaredigaeth  ddioed.  (loan 
xi.  4.)  Ac  lieblaw  hyny,  y  mae  iechydwriaeth  eneidiau  ei 
bobl  yn  bwysicach  yn  ei  olwg  na  iechyd  corfiforol ;  ac  felly 
y  mae  yn  aml  yn  eu  gadael  yn  hir  mewn  cystudd,  er  "llesâd 
iddynt,  fel  y  byddent  yn  gyfranogion  o'i  sancteiddrwydd 
ef."  (Heb.  xii.  10.)  Gadawyd  y  wraig  yma  mewn  nych- 
dod  a  gwacledd,  am  ddeunaw  mlynedd,  i  gyrhaedd  yv  am- 
canion  goruchel  hyn.  Ond  y  mae  efe  yn  sicr  o  waredu  ei 
bobl  o'u  cystuddiau,  mor  fuan  ag  y  byddo  hyny  yn  unol  à'u 
lles  hwynt,  ac  à'i  ogoniant  ei  hun  ;  a  phwy  ddyn  duwiol  a 
ddymunai  gael  ei  ryddhàu  a'i  waredu  yn  gynt  na  hyn  ?=;= 

2.  Trwij  rijddhäu  eneidiau  dynion  o  gadwynaii  satan.  Nid 
oes  gobaith  i  ni  byth  allu  adeniU  ein  rhyddid,  o  honom  ein 
hunain,  trwy  ddryllio  y  llyffetheiriau,  a  dianc  o'r  caethiwed ; 
ac  nid  yw  angeu  ychwaith  yn  rhyddhûu  caethion  pechod  a 
satan,  fel  y  mae  yn  gwneud  â'r  rhai  sydd  meMii  caeth- 
iwed  tymhorol.  Ond  y  mae  modd  datod  ein  cadwynau, 
a'n  gwneuthur  yn  rhyddion  ;  canys  *'  i  hyn  yr  ymddangos- 
odd  Mab  Duay,  fel  y  datodai  weithredoedd  diafol."  (1  loau 
iii.  8.)  Y  mae  efe  wedi  ei  eneinio  i  bregethu  gollyngdod 
i'r  caethion ;  ac  y  mae  wedi  ymgymeryd  â'r  gwaith  o  ddwyn 

•  Gwcl  Uûice's  Workt,  Vol.  vi,  p.  107—188. 


294  lACHAU  Y  WRAIG  AG  YSBRYD  GWENDID. 

y  caffaeliaid  oddiar  y  cadarn.  **  Os  y  Mab,  gan  hyny,  a'ch 
rhyddliâ  chwi,  rhyddion  a  fyddwch  yn  wir."  (loan  viii.  36.) 

3.  Tricy  weinidogaeth  angeu.  Yn  angeu  y  mae  yr  Arg- 
Iwydd  yn  Uwyr  ryddliâu  eneidiau  ei  bobl,  ac  yn  gosod  eu 
cyrff  ar  y  ffordd  i  gael  eu  gwaredu,  am  byth  oddiwrth  holl 
rwymau  satan.  Yn  dra  phriodol,  gan  hyny,  y  gelwir 
marwolaeth  y  saint  yn  "  ddatod."  Yr  oedd  un  dyn  duwiol 
yn  dweyd,  pe  buasai  efe  yn  myned  i  dynu  llun  angeu,  y 
buasai  efe  yn  ei  ddarlunio,  nid  yn  y  dull  y  gwneir  yn  gy- 
ffrediu,  sef  fel  hen  ysgerbwd  fsJceleton)  hagr,  a  phladur  yn 
ei  law ;  ond  fel  angel  prydferth,  ag  allwedd  aur  yn  ei  law,  i 
ollwng  y  carcharor  yn  rhydd  ;  oblegyd  dyna  ydyw  angeu  i'r 
Cristion — rhywbeth  tebyg  i'r  angel  caredig  hwnw  a  fu  yn 
datod  cadwynau  Pedr,  ac  yn  ei  arwain  allan  o'r  carchar. 
(Act.  xii.  7—10.) 

Bu  gwaith  yr  lesu  yn  iachâu  y  v»Taig  yma,  yn  achlysur 
i  gynhyrfu  IHd  a  digofaint  blaenor  y  synagog  :  "  A'r  arch- 
synagogìjdd*  a  atebodd  yn  ddigllaion,  ain  i'r  lesu  iachâu  ar  y 
Sabboth,  ac  a  ddywedodd  tcrth  y  bobl,  Chwe'  diwrnod  sydd,  yn 
y  rhai  y  dylid  gweithio :  ar  y  rhai  hyn  gan  hyny  deuwch,  a 
iachäer  chwi:  ac  nid  ar  y  dydd  Sabboth."  Yr  oedd  ar  hwn 
ormod  o  ofn  awdurdod  a  doethineb  yr  lesu  i  anturio  ym- 
osod  arno  ef  ei  liun  yn  uniongyrchol,  a'i  feio  am  iachûu  ar  y 
Sabbath,  am  hyny  y  mae  yn  troi  at  y  bobl,  ac  yn  eu  cer- 
yddu  hwynt  yn  llym  ac  yn  sarug  ;  ond  er  mai  wrth  y  bobl  y 
llefarai,  eto,  at  y  Gwaredwr  mawr  ei  hun  yr  ydoedd  yn 
annchi  ci  sacthau  gwenwynig.  Ceisiai  liacru  fod  iachâu  ar 
y  Sabbath  yr  un  peth  íi  gweithio,  ac  folly  ci  fod  yn  angliyf- 
reitlilawn.  Ond  nid  sêl  dros  ogoniant  Duw,  a  sancteiddiad 
y  Sabbath,  fel  y  proffesai,  oedd  yu  ei  gynhyrfu,  ond  casineb 
at  athrawiaeth  yr  lesu,  a  chonfigen  am  fod  ei  wyrthiau  yn 
ei  wneuthur  mor  glodfawr  a  phoblogaidd.  Mae  yn  dy- 
gwydd  yn  fynych  eto,  mai  dynion  fel  hyn,  yn  troi  mewn 

*Heblaw  arwnin  a  throfnu  yr  aildolind  oyhooddus,  yr  oodd  gan  yr  aroh-gynag- 
ùgjái  «wdardod  i  benderfyna  oworylon  rhwng  cymydngiun,  ac  1  ddinrddol  a 
ohoipl  truaoddwyr,  &c. 


lAOHAU  Y  WBAIG  AG  YSBRYD  GWENDID.  295 

swyddau  uchel  yn  eglwys  Dduw,  ydynt  y  gelynion  gwaeth- 
af  i  grefydd  ysbrydol.  Fe  wyddai  Crist  yn  dda,  nad  oedd 
yr  holl  ofal,  a  broffesid  gan  y  Pharisead  rhagrithiol  hwn, 
am  gadwraeth  y  Sabbath,  yn  ddim  ond  hûg  i  geisio  cuddio 
ei  falais  a'i  elyuiaeth  tuag  ato  ef ;  ac  am  hyny,  y  mae  yn 
rhwygo  ymaith  ei  ffiig-wyneb,  gan  ddynoethi  ei  ragrith  a'i 
anghysondeb  ger  bron  yr  holl  gynnulleidfa  :  "  Am  hyny  yr 
Arglwydd  a'i  hatehodd  ef,  ac  a  ddi/wedodd,  0  ragrithiur,  oni 
ollwng  poh  un  o  honoch  ar  y  Sabhoth  ei  ŷch  neu  ei  asyji  oV 
preseb,  aH  arwain  i'r  divfr?  Ac  oni  ddylai  hon,  a  hi  ynferch 
i  Abraham,  yr  hon  a  rwymodd  Satan,  wele  ddeunaw  mlynedd, 
gael  ei  rhyddhäu  oW  rhwym  hwn  ar  y  dydd  Sahhoth  ?  "  Y  mae 
pob  gair  yn  ymresymiad  yr  lesu  yn  bwysig  a  cliynwysfawr 
ac  yn  cyfiawnhâu  y  weithred  rasol  yr  oedd  efe  newydd  ei 
chyflawni.  Os  oedd  pob  un  o  honynt  hwy  yn  ystyried  fod 
yn  gyfreithlawn  gwneuthur  trugaredd  âg  ŷch  neu  asyu  ar 
y  Sabbath,  onid  oedd  yn  iawn  iddo  ef  wneud  trugaredd  â'r 
wraig  yma,  yr  hon  oedd  yn  greadur  rhesymol,  ac  hefyd  yn 
berchen  ffydd  Abraham  ?  Yr  oedd  gollwng  jt  anifail  yn 
rhydd,  ei  arwain  i'r  dwfr,  ac  yn  ol  i'r  preseb,  a'i  rwymo 
drachefn,  yn  llawer  mwy  o  "  waith,"  na'r  hyn  oedd  efe  wcdi 
ei  wneuthur ;  canys  nid  ydoedd  wedi  gwneud  dim,  wrth 
iachâu  y  wraig,  ond  dywedyd  y  gair,  a  gosod  ei  ddwylaw 
arni.  Yr  oeddynt  hwy  eu  hunain,  gan  hyny,  yn  gwneud 
llawer  mwy  o  waith  bob  Sabbath,  heb  unrhyw  betrusder, 
na'r  hyn  a  wnaethid  ganddo  ef.  Ac  heblaw  hyny,  nid  oedd 
yr  anifail  wedi  bod  yn  rliwym,  ac  yn  sychedig,  ond  am 
ychydig  oriau,  pan  y  gollyngid  ef  yn  rhydd  i'w  ddiodi,  ond 
yr  oedd  hon  wedi  bod  yn  rhwjTn,  mewn  cystudd,  am  ddeu- 
naw  mlynedd.  Satan  hefyd  oedd  wedi  rhwymo  hon,  a  pha 
beth  a  allasai  fod  yn  fwy  cyfreithlawn  a  phriodol  ar  ddydd 
yr  Arglwydd,  na  chyflawni  gwaith  yr  Arglwydd,  trwy 
"  dattod  gweithredoedd  diafol?" 

Fe  fu  yr  ymresymiad  anatebadwy  hwn  o  eiddo  yr  lesu, 
lesu,  yn  foddion  i  gywilyddio  yr  arch-synagogydd  a'i  bleid- 
wyr,  am  iddo  ddangos  mor  wan  a  disail  oedd  eu  gwrth- 


296  lACHAU  Y  WRIAG  AG  YSBBÍD  GWENrTD. 

ddadleuon,  a'u  gwneuthur  yn  fud  ger  bron  yr  holl  gynnuU- 
eìdfa :  "  Acfel  yr  oedd  efe  yn  dyicedyd  y  petJiau  liyn,  ei  hoU 
aonhmynehicyr  ef  a  gytvilyddiasant :  ar  IMl  hohl  a  lawenychas- 
ant  am  yr  holl  bethau  gogoneddm  a  tvnaid  ganddo."  Yr  oedd 
yr  liyn  a  gymerodd  le  yma,  yn  rhyw  rag-ddangosiad  o 
dynged  druenus  holl  wrthodwyr  Crist,  yn  y  dydd  diweddaf ; 
canys  '^ato  ef  y  deuir,  a  chywiìyddir  pawb  a  ddigiant 
wrtho."  *'  Ei  elynion  ef  a  wisgaf  â  chywilydd :  arno  yntau 
y  bloJeua  ei  goron."  (Salm  cxxxü.  18.) 


UCHAU  Y  DYK  CLAF  o'e  DROPSI.  297 

XXIX. 
lACHAU  Y  DYN  OLAF  O'E  DROPSI. 

"  Bu  hefyd,  pan  ddaeth,  efe  i  dj)  un  o  benaethiad  y  Pluirìseaid  ar  y 
Sabboth,  ifwyta  bara,  iddynt  hwythau  ei  wylìed  ef.  Ac  wele,  yr  oedd 
(jer  eifron  efryio  ddyn  yii  glafoW  dropsì,  tL-c." — LüC  xiv.  1 — 6. 

Yb  oedd  y  Phariseaid  yn  blaid  líosog  a  dylanwadol  iawu 
yn  mhlitli  yr  luddewon,  ac  yr  oeddynt,  fel  dosbarth,  yn 
elynion  calon  i'r  Gwpredwr,  oherwydd  ei  fod  ef  yn  arfer 
dynoethi  eu  rhagrith  a'u  twyll  mor  ddiarbed.  Ond  er  eu 
bod  wedi  parhâu  cyhyd  yn  eu  haughrodiniaeth,  yr  oedd  efe 
eto,  yn  ymyl  dÌAvedd  ei  weinidogaeth,  o'i  hir  amynedd,  heb 
eu  rhoddi  i  fynu  yn  llwyr  i  galon-galedwch  barnol ;  cauys 
yr  ydym  yma  yn  cael  hanes  am  dano  yn  myned  atynt,  ac 
yn  cyfeillachu  â  hwynt,  i'r  dyben  o  geisio  öu  hargyhoeddi, 
a'u  heniU  i  fod  yn  ddeiHaid  o'i  deyrnas.  Yr  oedd  yr  hwn 
à'i  gwahoddodd  i'w  dŷ  i  giniawa,  y  Sabbath  yma,  yn  un 
o'u  peuaethiaid.  Dichon  ei  fod  yn  un  o  lywodraetbwyr  y 
synagog,  neu  yn  aelod  o'r  senedl  fawr  yn  Jerusalem.  Modd 
bynag,  y  mae  yn  ymddaugos  ei  fód,  oherwydd  ei  gyfoeth, 
ei  swydd,  neu  ei  ddysgeidiaeth,  yn  ddyn  o  barch  a  dylan- 
wad  mawr  yn  eu  plith.  Derbyniodd  Crist  y  gwahoddiad, 
er  mwyn  cael  cyíieusdra  i  wneuthur  daioni,  er  y  gwyddai  yn 
dda  mai  oddiar  amcan  dichell-ddrwg  yr  oedd  y  gẃr  mawr 
yma  yn  dymun o  arno  fyned  adref  gydag  ef  o'r  oedfa.  Yr  oedd 
hwu  wedi  gwahodd  amryw  o  i  gyfeillion,  o  blith  y  Pharise- 
aid,  a'r  Atiirawon  luddewig,  i  ddyfod  yno  i  gyfarfod  yr 
lesu.  "  A  bu,  iddynt.  hwythau  ei  wylied  ef,"  medd  yr  hanes. 
Craíîeut  yn  fauwl  ar  ei  holl  emau,  a'i  ymddygiadau,  gan 
obeithio  y  byddai  iddo  wueud,  ueu  ddweyd  rbywbeth,  a 
roddai  achlysur  iddyut  i  achwyn  arno.  Byddai  yn  dda  i 
niuau  goíìo  yu  barhaus  fod  llawer  yn  ein  gwyhed. 

*'  Ac  wfíle,  yr  oeäd  fjer  eifron  fif  ryw  ddya  yn  ylaf  o'r  drop- 
H"      Nid  yw  yn  debygol  fod  hwn  yn  un  o'r  teulu,  nao  o'r 


lACHAU  Y  DYN  CLAF  0  R  DROPSI. 


gwahoddedigion ;  canys  dywedir  i'r  lesu,  ar  ol  ei  iachàu, 
ei  ollwng  ef  ymaith.  Tybia  rhai  ei  fod  wedi  ei  ddwyn  yno 
yn  fwriadol  gan  y  Phai'iseaid,  i  edrych  a  wnai  Crist  ei 
iachâu,  fel  y  gallent  ei  gyhuddo  o  dori  y  Sabbath,  yn  ol  eu 
dahadau  hwy.  Ond  y  mae  yn  llawn  mor  debygol  fod  y 
dyn  wedi  dyfod  yno  o  hono  ei  hunan,  mewn  dysgwyliad 
am  feddyginiaeth,  er  ei  fod  yn  ofui  ceisio  iachâd,  rhag  digio 
y  Phariseaid.  Yr  oedd  rhyddid,  i'r  rhai  a  ewyllysient,  i 
ddyfod  i  mewn  fel  hyn  i  dai  yn  y  dwyrain,  ar  amser  gwledd, 
neu  bryd  bwyd,  heb  eu  gwahodd,  na  chymaint  à  gofyn 
caniatâd.  (Luc  viii.  36,  37.)  Mae  yn  debyg  fod  coríf  ao 
aelodau  y  dyn  yma,  druan,  wedi  chwyddo,  a'i  fod  yn  anadlu 
gyda  llawer  o  boen  ac  anhawsder.  Safai  yn  fud  yn  mhres- 
enoldeb  yr  lesu,  gan  obeithio  y  byddai  i'r  olwg  ar  ei  an- 
hwyldeb  poenus  gjmhyrfu  ei  dosturi.  Ond  cyn  ei  iachâu, 
y  mae  y  Gwaredwr  yn  apelio  at  y  cwmni,  ac  yn  gofyn 
iddynt  a  oedd  cyflawni  y  fath  weithred  o  drugaredd  ar  y 
Sabbath,  yn  drosedd  o  gyfraith  Duw  ?  *'  A'r  Icsu  fjan  ateb 
a  lefarodd  ivrth  y  cyfreithwyr  ar  Phariseaid,  gan  ddywedyd, 
Ai  rhydd  iachâu  ar  y  Sahhath  f  '*  Fel  hyn  y  mae  yn  atob  eu 
meddyliau  dirgelaidd,  ac  yn  rhoddi  cyfleusdra  teg  iddynt  i 
brofi,  os  medrent,  fod  y  fath  weithrcd  yn  anghyfreithlawn, 
fel,  os  na  wnaent,  na  byddai  ganddynt  unrhyw  esgus  dros 
ei  feio  ef  am  ei  chyflawni.  "  A  thcwi  a  uiiaethant."  Ni 
fynent  addef  fod  yn  iawii  iachâu  ar  y  Sabbath,  am  y  buas- 
ent,  wrth  hyny,  yn  cyfiawnhâu  ymddj-giad  yr  lesu  ;  ac  o"r 
tu  arall,  ni  aìlenl  brofi  fod  y  fath  weithred  yn  angliyfreith- 
lawn,  ac  am  hyny,  y  maent  yn  tewi.  Yna  y  mae  yr  lesu 
yn  cymeryd  y  dyn  erbyn  ei  law,  ac  raewn  momcnt,  yn  eu 
g\vydd  hAvynt  oll,  yn  adfcru  ei  gorff  chwyddcdig  i'w  briod- 
ol  lun  a'i  faintioli,  ac  yn  ei  ollwng  adref  yn  berffaith  iach, 
Mao  dyoddefgarwch  yr  Icsu  i'w  weled  yn  amlwg,  yu  ei 
waith  yu  peidio  ccryddu  y  Phariseaid,  yr  eisteddai  i  fwyta 
gyda  hwynt,  hyd  nes  yr  ocdd  y  dyn  a  iachesid  wedi  rayned 
ailau  o'r  ystafell.  Yna  wcdi  iddo  ollwng  ymaith  y  dyn,  y 
mae  yn  apelio  atynt  drachofn,  gan  ddjwedyd,  '*  Asì/n  neu 


ÎAOHAU  T  DYN  CLAF  o'r  DROPSI.  299 

ŷch  pa  nn  o  honncli  a  syrth  i  birll,  ac  yn  ehrwydd  nis  tyn  ef 
allan  ar  y  Jydd  Sahbath  /"  Mae  yu  rhoddi  atebiad  anwrth- 
v/ynebol,  i'w  gwrth-ddadleuon  yn  erbyn  iachâu  ar  y  Sab- 
bath,  trwy  ddangos  nad  oeddyut  hwy  eu  hunain  yn  petruso 
gwneud  peth  yr  oedd  yn  llawer  anhawddaoh  profi  ei  gyt'- 
reithlondeb,  pan  y  byddent  mewn  perygl  o  gael  coUed 
dymhorol.  Yr  oedd  codi  anifail  o'r  pwll,  yn  llawer  mwy 
o  lafnr  nag  oedd  ei  waith  ef  yn  iachâu  dyn  claf ;  ac  yr 
oedd  bywyd  anifail  yn  llawer  Uai  o  werth  na  bywyd  dyn  ; 
ac  os  oeddynt  hwy  yn  ystyried  fod  yn  gyfreithlawn  codi 
anifail  o'r  ffos,  ar  y  öabbaíh,  pa  fodd  y  gallent  ei  feio  ef, 
am  estyn  ei  law  i  achub  bywyd  dyn  oedd  mewn  perygl  o 
gael  ei  fygu  gan  y  dyfrglwyf  ?  "  Ac  ni  aUent  roi  ateb  yn  ei 
erhyn  ef  nm  y  jìethau  hyn,"  Cawsant  eu  distewi,  ond  ni  fyn- 
ent  eu  hargyhoeddi,  ac  am  hyny,  yn  lle  credu  ynddo,  y 
maent  yn  tramgsvyddo  wrthu,  ac  yn  penderfyuu  dial  arno, 
pan  gaent  amser  cyfaddas. 

Wrtii  sylwi  ar  y  pethau  a  leíarodd  yr  lesu  yma,  yn  uhỳ 
y  Fharisead,  yr  ydym  yn  gweled  fod  ei  ymddyddanion  ef 
wrth  y  bwrdd,  yn  y  parlawr,  yr  un  mor  adGÌladol  á'i  bregeth- 
au  yn  y  synagog,  a'r  deml.  Ac  yn  hyn,  fel  mewn  pethau 
eraill,  y  mae  yn  gweddu  i  ninau  ymdrechu  ymdebygoli  iddo, 
a  dilyn  yr  esianipl  a  adawodd  efe  i  ni  fel  y  caulynem  ei  ol 
ef.  "  Bydded  eich  ymadrodd  bob  amscr  yn  rasol,"  ac  "  na 
ddeued  un  ymadrodd  llygredig  allan  o'ch  genau  chwi,  ond 
y  cyfryw  un  ag  á  fyddo  da  i  adeiladu  yn  fuddiol,  fel  y  paro 
ras  i'r  gwrandawwyr."     (Col.  iv.  6  ;  Eph.  iv.  20.) 


300  EAIITD1£U2  DDALL  ÎN  CAUL  £1  OLWO. 

BaETIMEUS  ddall  yn  cael  ei  olwg. 

"  A  bu,  ac  efe  yn  nesàu  at  Jeridío,  i  ryw  ddyn  dall  fod  yn  cistedd  yn 
ymyly  ffordd  yn  cardota :  a  phan  glyhu  efe  y  dyrfa  yn  myned  heibio, 
efe  a  ofynodd  pa  beth  oedd  hyn.  A  hwy  a  ddywedasant  iddo,  Mai 
Jesu  o  Namreth  oeddyn  myned  heîbio.  Acefea  lefodd,  gan  ddywedyd, 
Jesu,  Mab  Dafydd,  trugarhâ  wrthyf,  <£;c." — Luc  xviii.  35 — 13. 
[Math.  XX.  30—34;   Marc.  x.  46—52.] 

Y  MAE  adroddiadau  yr  Efengylwyr  yn  gwahauiaethu,  gyda 
golwg  ár  ddau  beth  cysylltiedig  â'r  wyrth  hon,  sef  y  lle  y 
cyflawnwyd  hi,  a  nifer  y  deillion  a  gawsant  eu  golwg. 
Dywed  Mathew  fod  yno  ddau  ddeiliion ;  ond  nid  yw  Marc 
a  Luc  yn  son  am  ddim  ond  un ;  ar  yr  un  pryd,  nid  ydyut 
yn  dweyd  yn  bendant  mai  un  yn  unig  oedd  yno.  Drachefn, 
y  mae  Mathew  a  Marc  yn  dweyd  i'r  wyrth  gymeryd  lle 
pan  ocdd  yr  lesu  yn  myned  allan  o  Jericho  ;  ond  y  mae 
Luc  o'r  tu  arall,  yn  dweyd  mai  pan  oedd  efe  "  yn  nesäit,  at 
Jericho,"  y  bu  hyn.  Cynygir  amryw  ffyrdd,  gan  esbonwyr, 
i  gysoni  y  gwahanol  adroddiadau :  1.  Tybia  rhai  i  dri  o 
ddeillion  gael  eu  golwg  y  pryd  hwn;  un  pan  oedd  yr 
lesu,  fel  y  dywed  Luc,  yu  uesâu  at  Jericho,  a  dau  eraill, 
fel  y  dywed  Mathcw,  pan  oedd  efe  yn  myned  allan  oddi- 
yno,  a  bod  Marc  yn  son  yn  unig  am  uu  o'r  ddau  hýny, 
Bef  Bartimëus'.  2.  Barna  eraiU  mai  dau  yn  uuig  a  gaws- 
ant  eu  golwg ;  un  wrth  i'r  Gwaredwr  fyned  i  mown  i  Jer- 
icho ;  a'r  Uall  wrth  iddo  fyned  allau  oddiyno  ;  a  bod  Luc  yn 
rhoddi  haues  y  naill,  a  Marc  yn  adrodd  haues  y  llall ;  ond 
fod  Mathew  yn  uno  haues  y  ddau,  heb  nodi  yr  amser  a'r 
lle  yn  fanwl.  am  uad  oedd  hyuy  ond  peth  dibwys,  mewu 
cymhariacth,  yn  ei  olwg.  3.  Y  mae  eraiU  yn  meddwl  i'r 
lesu  fyned  hcibio  i  uu  o'r  dcilliou  ar  ci  fyncdiad  i  mewn  i 
Jericho,  fcl  y  dywed  Luc,  ond  iddo  oodi  ateb  ei  weddi,  i'r 


BABTIMEUS  DDALL  TN  CAEL  EI  OLWG.  301 

dyben  o  brofì  ei  ffydd,  hyd  nes  yr  oedd  efe  yn  myned  allan 
oddiyno  yn  mhen  rhai  oriau ;  ac  i'r  dall  yma,  yn  y  cyf- 
amser,  daro  wrth  gydymaith  dall,  oedd  yn  byw  yn  y  ddinas, 
ac  i'r  ddau  fyned  gyda'u  gilydd  at  y  porth,  i  ddysgwyl  yr 
ar  lesu,  ei  fynediad  o'r  dref,  a  chael  eu  golwg  ganddo,  y  i^ryd 
íiwnw,  fel  y  dywed  Mathew.  4.  Dadleua  llawer  eraill,  fod  y 
geiriau  a  gyfieithir,  "  A  bu,  ac  efe  yn  nesâu  at  Jericho," 
yn  arwyddo — bod  yn  agos  at  y  ddinas,  heb  benderfynu  p&  un 
ai  myned  i  mewn  iddi,  ynte  myned  allan  o  honi  yr  ydoedd. 
Mae  amryw  esboniadau  eraiU  yn  cael  eu  rhoddi  ar  y  dyrys- 
wch  yma.  Nid  ydym  yn  rhwym  o  geisio  penderfynu  pa 
un  o  honynt  sydd  yn  gywir,  na  pha  fodd  y  mae  cysoni  yr 
adroddiadau ;  digon  i  gyfarfod  â  lioli  wrthddadleuon  an- 
flfyddwyr,  yw  dangos  y  ffellir  eu  cysoni,  a  hyny  hefyd  mewn 
mwy  nag  un  ffordd.  Mae  yn  debyg,  pe  buasem  yn  gyfar- 
wydd  â'r  holl  amgylchiadau,  na  welsem  jona  unrhyw  an- 
hawsdra.  Mae  ychydig  o  anghysonderau  ymddangosiadol 
fel  hyn,  yn  profi  tu  liwnt  i  bob  dadl,  fod  yr  Efengylwyr  yn 
ddynion  gonest,  ac  yn  adrodd  ffeithiau^wirioneddol ;  canys 
pe  buasent  yn  dwyllwyr,  wedi  cytuno  â'u  güydd  i  ysgrifenu 
ffug-hanes,  y  mae  yn  sicr  y  buasent  yn  gofalu  am  fod  yn 
berffaith  gyson  yn  eu  hadroddiadau  o  amgylchiadau  fel 
hyn.  Y  peth  tebycaf  yw,  mai  dau  ddeillion  a  gawsant  eu 
golwg  y  pryd  hwn,  ac  nid  tri,  a  bod  Marc  a  Luc  yn  son 
yn  unig  am  un  o'r  ddau,  sef  Bartimëus,  oherwydd  fod  hwn 
yn  fwy  adnabyddus,  ar  ryw  gyfrifon,  na'r  llall.  Y  mae 
hadroddiadau  yn  rhy  debyg  i'w  gilydd,  o  ran  eu  sylwedd, 
i  ni  allu  credu  eu  bod  yn  cyfeirio  at  ddau  berson  gwalianol. 
Y  mae  yma  amryw  bethau  yn  hanes  Bartimeus  y  byddai  yn 
werth  ini  sylwi  ychydig  arnynt,  er  ein  haddysg: — 

I.    El  GYFLWR  ANNEDWYDD. 

Wrth  edrych  ar  ei  sefyllfa  ni  a  welwn  ddarlun  cywir  o 
gyflwr  ysbrydol  dyn  wrth  natur. 

1.  Yr  ydoedd  yn  ddall.  Ni  ddywedir  wrthym  pa  un  ai 
wedi  ei  eni  yn  ddall,  ynte  wedi  colli  ei  olwg,  drwy  ryw 
gystudd,  neu  ddamwain,  yr  ydoedd.    Bendith  anmhris- 


802         BARTIMEUS  DDALL  YN  CAEL  F,T  OLWa. 

iadwy  yw  y  golwg.  Y  mae  calon  y  fam  yn  lloni  pan  y 
gwel  ei  baban  bach  yn  troi  ei  lygad  gloyw  ar  ol  y  ganwyll, 
yn  arwydd  ei  fod  yn  gweled,  O'r  tu  arall,  druan  o'r  fam 
sydd  yn  gwybod  am  y  brofedigaeth  chwerw  o  fagu  plentyn 
dall.  Edrychwch  arni :  y  mae  hi  yn  dechreu  ofni  nad  yw 
ei  baban  hoff  yn  gweled  ;  ond  i  gael  sicrwydd  ar  y  mater, 
y  mae  hi  yn  ei  phryder,  yn  ei  gymeryd  at  y  ffenestr,  ar 
ddiwrnod  cHr,  ac  yn  ysgwyd  rhyw  degan  prydferth  o'i 
flaen,  i  edrych  a  gymer  efe  sýlw  o  hono.  'Na,  ysywaeth,  y 
mae  hoil  ymdrech  y  fam  i  dynu  ei  sylw  yn  ofer ;  nid  oes  un 
argoel  fod  y  bychan  yn  craffu  ar  ddim  :  saif  ei  ddau  lygad 
mor  farwaidd  a  llonydd  â  dwy  belen  o  blwm.  Erbyn  hyn 
y  mae  ofnau  y  fani  druan  wedi  eu  cadarnliâu,  yn  lle  eu  sy- 
mud ;  y  mae  hi  wedi  èi  ìlwjr  argyhoeddi  bellach  fod  ei  baban 
tlws  a  diniwed  yn  ddall ;  a  phwy  a  all  ddesgrifio  ei  thrallod 
a'i  gofi(1  ?  Meddyliwch  hefyd  mor  annifyr  a  gresj^nus  yw 
sefyllfa  y  dall  druan.  Gall  ei  fod  yn  nghauol  y  golygfeydd 
mwyaf  prydferth  a  .swynol,  ond  nf  ŵyr  efe  ddim  am  yr 
hyfrydwch  a  fwynheir  wrth  édrych  ar  brydforthion  anian ; 
rhyfeddodau  celfyddyd ;  a  gwynebau  siriol  ceraint  a  chy- 
feillion.  Ehyw  im  nos  faith,  dywyll,  bruddaidd,  yw  ei  holl 
oes.  Mor  effeithiol  a  thoddedig  y  mae  Milton  yn  desgrifio 
ei  ddallineb  : — 

"  Fel  hyn  dyo.liwnla  lioll  dynihorau'r  flwydd  ; 
Ond  dychwel  ni  wna  dydd  i  mi,  na  gwèn 
Diriondeg  hwyr  a  bore  yn  agosâu, 
Na  threm  ar  wauv^n  niuwn  blodeuawg  wrid, 
Na  rhosyn  haf,  na  deadellau'r  maes, 
Na  hcidiau'r  nen,  na  gwyneb  dwyfol  dyn  ; 
Ond  cwmwl  tow  a  chaddug  byth-barhaus 
Sy'n  ca\i  o'm  cylch,  a  didol  fi  o  fTyrdd 
Uifynw  dynol  ryw  ;  ynUcn  llyfr  oain 
Gwybodactli,  rhoed  i  mi  lo  hoUol  wug 
O  wcithiau  Anian,  ag  sydd  oU.i  mi 
Fcl  wcdi  eu  crotsi  allau  a'u  dilou, 
Ac  un  o  byrth  duclhinob  wcdi  ci  gau." 

Nid  008  yr  un  gymhuriacth  yn  cacl  ci  defnyddio  yn  aml- 
ach  yn  yr  Ysgrythyruu,  i  osod  ulUm  gyÜsvr  trucuus  dyu, 


BARTIMEU9  DDALL  YN  CAEL  EI  OLWG.  808 

trwy  bechod,  na  äallineb.  Dywedir  focl  "  Duw  y  byd  hwn 
wedi  dallu  mcddyliau  y  rhai  digred,  fel  na  thyv/ynai  idd- 
ynt  lewyrch  efengyl  gogoniant  Crist ;"  ac  y  mae  Paul  yn 
gweddio  dros  yr  Ephesiaid,  am  iddynt  fod  "  wedi  goleuo 
llygaid  eu  meddyUau,  &c."  (2  Cor.  iv.  4;  Eph.  1.  18.) 
Fel  nad  yw  y  dall  yn  gweled  goleuni  a  dysgleirdeb  yr  haul, 
pan  y  byddo  yn  tywyna  o'i  amgylch  yn  ei  danbeidrwydd 
mwyaf,  felly  nid  yw  dyn  wrth  natur  yn  canfod  gogoniant 
y  Gwaredwr,  nac  ardderchowgrwydd  pethau  ysbrydol.  Ni 
waeth  i'r  dall  heb  sefyll  o  flaen  y  drych  ;  canys  ni  wel  ei 
wyneb  yn  y  drych  goreu  a  chywiraf ;  a'r  un  modd,  nid  yw 
y  dall  ysbrydol  yn  gwcled  ei  gyflwr,  er  darllen  a  gwrandaw 
gair  Duw.  Nid  yw  y  dall  yn  gweled  dwylaw  y  cyfeillion 
caredig  sydd  yn  ei  arwain,  ac  yn  gweini  iddo ;  ac  felly  hefyd, 
nid  yw  yr  h^vn  sydd  heb  ci  oleuo  trwy  ras,  yu  gweled  llaw 
Duw  yn  ei  oruchwyliaethau,  &c.  Ehodia  y  dall  yn  ddi- 
gyfìro  ar  ymyl  y  dibyn  erchyll,  oherwydd  ei  fod  heb  weled 
y  perygl ;  a'r  un  modd,  y  mae  llawer  pechadur  yn  hollol 
dawel  ar  fin  uffern,  a  phan  nad  oes  dim  ond  yr  anadl  sydd 
yn  ei  fíroenau  ihyngddo  a  dinystr  tragywyddol.  Ond  y 
mae  gwahaniaeth  pwysig  rhwng  dalHueb  naturiol  a  dall- 
ineb  moesol.  Anffawd  i  dosturio  wrtho  y w  y  naill ;  ond 
pechod  i'w  gondcmnio  yw  y  llall.  Anghyfiawnder  a  chreu- 
londeb  annyoddefol  fyddai  cospi  y  dall  naturiol,  am  ei 
ddallineb ;  ond  y  mae  cyfìawnder  yn  gofyn  am  i  hyny  gael 
ei  wneuthur  â'r  dall  ysbrydol ;  oblegyd  dallineb  gwirfoddol 
yw  yr  eiddo  ef 

2.  IV  oedd  Baì'timëus  yn  dlawd  heft/d.  Eisteddai  mewn 
garpiog,  gwisg  dan  gysgod  palmwydden,  yn  ochr  y  ffordd, 
à'i  ffon  yn  un  llaAV,  a'i  het  yn  y  Ilaw  arall,  i  dderbyn  clusen 
gan  y  rhai  a  elent  heibio.  Yr  oedd  yma,  gan  hyny,  ddau 
beth  anned^^dd  iawn  wedi  cyd-gyfarfod,  sef  tlodi  a  dall- 
ineb.  Pe  buasai  yn  ẃr  bonheddig  cyfoethog,  yn  by w  mewn 
palas  ardderchog,  yn  nghanol  pob  llawnder  o  ddoniau 
rhagluniaeth,  ac  j'n  ddall,  buasai  yn  ddigon  annifyr  arno 
felly;    ond  yr  oedd  bod  yn  gardoUjn  dall  yn  gAvneud  ci 


804  BAiîTIMEUS  DDALIi  YN  CAEL  EI  OLWG. 

gyflwr  yn  llawer  gwaeth.  Yn  hyn  hefyd,  yr  ydoedd  yn  ddar- 
lun  cywir  o  bechadur  :  y  mae  yntau,  nid  yn  unig  yn  ddall, 
ond  hefyd  yn  dlawd; — heb  ymborth,  gwisg,  na  chysgod, 
i'w  enaid  anfarwol.  Gall  fod  ganddo  lawer  o  bethau  y  byd 
yma ;  ond  y  mae  "  heb  Grist,  heb  obaith,  ac  heb  Dduw  yu 
y  byd,"  ac  nid  yw  bod  heb  fwyd,  na  dillad,  nac  arian,  na 
chartref,  na  chyfeillion,  yn  ddim  wrth  hyn. 

Edrychwch  ar  y  cardotyn  dall  yn  ochr  y  ffordd.  Gynifer 
sydd  yn  myned  heibio  iddo,  bob  dydd,  heb  wneud  sylw  yn 
y  byd  o'i  gais  am  ehisen.  Mae  ambell  fachgen  direidus  a 
dideimlad  yn  gwneud  gwawd  o  hono,  trwy  fyned  ato,  a 
rhoddi  careg  fechan,  yn  lle  ceiniog,  yn  ei  het ;  ac  yna  rhed 
ymaith,  dan  chwerthin,  wedi  siomi  a  tliwyllo  y  cardotyn 
dall  druan.  Felly  y  mae  satan  a  phechod  yn  gwnsud  âg 
enaid  dyn,  yn  ei  angen  a'i  dlodi :  y  maent  yn  rhoddi  rhyw- 
beth  iddo  ;  ond  nid  yr  hyn  sydd  arno  ei  eisieu,  na'r  hyn  a 
wna  les  sylweddol  iddo.  Ond  y  mae  yn  resynus  meddwl, 
fod  miloedd  heb  deimlo  eu  dallineb  a'u  tlodi  ysbrydol.  Y 
mae  llawer  pechadur  yn  barod  i  ddweyd,  fel  eglwys  y  Lao- 
diceaid,  "  Goludog  wyf,  ac  mi  a  gyfocthogais,  ac  nid  oes 
arnaf  eisieu  dim ;  ac  ni  ẁyr  ei  fod  yn  druan,  ac  yn  resynol, 
ac  yn  dlawd,  ac  yn  ddall,  ac  yn  noeth."     (Dat.  iii.  17.) 

II.    Y  CYFLEUSDRA  GWERTHFAWR  A  GAFODD  I  GEISIO  EI  OLWÖ. 

1.  Y  mae  yn  chjwedfod  yr  lesii  yn  myncd  heibio  iddo.  Pan 
eisteddai  wrtho  ei  hun,  ryw  ddiwrnod,  mewn  dwys  fyfyr- 
dod,  yn  ochr  y  fifordd,  clywai  swn  tyrfa  fawr  yn  dynesu 
tuag  ato,  a  rhyfeddai  beth  a  allai  yr  orymdaith  fod  :  "^ 
2)han  glybu  efe  y  dyrfa  yn  inyncd  heibio,  efe  a  ofynodd  beth  oedd 
hyn.  A  hwy  a  ddywedasant  iddo,  Mai  lesu  o  Nazareth  oedd 
yn  myned  heibio.''  Y  fath  newydd  gwerthfa-\vr  i  Bartimëus, 
oedd  clywed  fod  y  Proífwyd  mawr  o  Nazareth,  y  clywsai 
gymaint  o  son  am  ei  weithredoedd  northol,  yn  awr  yn  ei 
ymyl.  Mor  fanteisiol  oedd  hyn  iddo  i  goisio  ei  olwg. 
Buasai  yn  werth  iddo  gymeryd  y  drafferth  o  fynod  yn 
nihell,  os  gallasai  gaol  rliywun  i'w  arwain,  i  chwiho  am  y 
Gwaredwr ;  oud  nid  ocdd  eisicu  iddo  wncuthur  hyny,  canya 


BABTIMEUS  DDALL  Yîí  CAEL  EI  OLWG.  305 

wele  yr  lesu  wedi  dyfod  i'w  ymyl.  Y  mae  genym  ninau 
gyfleusdi'a  cyffelyb  i  geisio  iechydwriaeíh.  Y  mae  llawer 
yn  barod  i  feddwl,  pe  buasai  y  Gwaredwr  ar  y  ddaear,  yn 
awr,  yr  aethent  hwythau  ato.  Ond  y  ynae  efe  ar  y  ddaear, 
ac  yn  myned  heibio  i  ninau,  yn  y  gair  a'r  ordinhadau,  &c. 
"  Canys  lle  mae  dau  neu  dri,"  meddai,  "  wedi  ymgynnuU 
yn  fy  enw  i,  yno  yr  ydwyf  yn  eu  canol  hwynt."  (Math. 
xviii.  20.)  Mae  yn  wir  nad  ydym  ni  yn  galhi  ei  weled ; 
ond  nid  oedd  Bartimüus  chwaith  yn  ei  weled,  mwy  na 
ninau,  pan  y  llefodd  arno  am  drugaredd. 

2.  Y  mae  yn  clywed  fod  yr  lesu  yn  gaîw  amo.  **A  hwy  a 
alwasant  y  dall,  gan  ddywedyd  wrtho,  Cymer  galon  ;  cyfod  :  y 
mae  efe  yn  dy  alw  di.'*  Y  fath  galondid  a  chysur  iddo  oedd 
hyn !  Ond  y  mae  genym  ninau  yr  un  caloudid  a  chefnog- 
aeth  i  fyned  ato ;  canys  y  mae  yn  ein  galw,  ac  yn  ein  gwa- 
hodd  ninau :  **  Deuwch  yr  awrhon,  ac  ymresymwn,  medd 
yr  Arglwydd :  pe  byddai  eich  pechodau  fel  ysgarlad,  ânt 
cyn  wyned  â'r  eira ;  pe  cochent  fel  porphor  byddant  fel 
gwlan."  "  Deuwch  ataf  fi  bawb  a'r  y  sydd  yn  flinderog  ac 
yn  llwythog,  a  mi  a  esmwythâf  arnoch,  &c."  (Esaiah  i.  18 ; 
Math.  xi.  28 — 80.)  0  !  na  bae  pechaduriaid  mor  barod 
ag  oedd  y  dall  yn  ymyl  Jericho  i  dderbyn  y  gwahoddiad. 

III.  Y  DEFNYDD  PBIODOL  A  WNAETH  BaRTIMEüS  O'r  CYF- 
LEUSDRA  PWYSIG  A  GWERTHFAWR  HWN. 

1.  Dechrcuodd  lefain  yn  ddioed  am  drugarŵdd :  "  ^  phan 
glybu  mai  yr  lesii  o  Nazareth  ydoedd,  efe  a  ddechreuodd  lefain, 
a  dywedyd,  lesu,  Mah  Dafydd,  trugarhá  wrthyf."  Nid  yw  yn 
gohirio  ei  gais,  am  fod  yr  lesu  yn  awr  ar  ei  daith,  gan 
obeithio  y  dcuai  i  Jericho  yn  fuan  draehefn,  ac  y  byddai 
ganddo  fwy  o  hamdden  i  sylwi  arno  ef  y  pryd  hwnw.  Na, 
y  mae  yn  dal  ar  y  cyfleusdra  preseiiol,  a  bu  yn  dda  iddo 
wneud  hyny  ;  canys  pe  buasai  yn  gadacl  i'r  cyfleusdra  hwu 
lithro  o'i  afael  heb  ci  ddefnyddio,  aethai  i'w  fedd  yu  gar- 
dotyn  dall ;  oblegyd  ni  bu  yr  lesu  byth  yn  Jcricho  ar  ol 
hyn.  Y  mae  o  bwys  i  niuau,  fel  Bartimcus,  ddal  ar  yr 
adeg ;  canys  yr  ydym  mewn  perygl  o  golli  y  cyflousdra  am 
u 


306  BARTIMEUS  DDALL  YN  CAEÎJ  EI  OLWG. 

bytli  i  geisio  trugaredd.  "  Ceisiwch  yr  Arglwydd,  tra  y 
galler  ei  gael  ef ;  gelwch  arno  tra  fyddo  yii  agos."  (Esaiah 
lv.  6.) 

2.  Llefodd  gijdaŷ'ydd  gref.  Credai  fod  yr  lesu  yn  alluog 
i  agoryd  ei  lygaid.  Diau  ei  fod  wedi  clywed  son  am  dano  yn 
rhoddi  ei  olwg  i'r  dall  yn  Jerusalem  (loan  ix.),  ac  eraill; 
ac  y  mae  yn  debj-g  ei  fod  wedi  cly wed  am  dano  yn  adgyfodi 
Lazarus,  yn  ddiweddar ;  canys  yr  oedd  llawer  o  dramwy  o 
Jerusalem  i  Jericho,  trwy  Bethauia.  Y  mae  ei  weddi  yn 
dangos  hefyd  ei  fod  yn  edrych  ar  yr  lesu  yn  fwy  na  phroff- 
wyd,  wedi  ei  gynysgaeddu  â  doniau  gwyrthioL  Mae  y  dyrfa 
yn  dweyd  wrth  y  dall  mai  **  lesu  o  Nazareth  "  oedd  yn  myned 
heibio, — dyna  yr  enw  a  roddai  y  bobl  arno ;  ond  y  mae  efe 
yn  ei  gyfarch  wrth  enw  llawer  mwy  urddasol,  ac  anrhyd- 
eddus,  ac  wrth  un  o  deitlau  y  Messiah,  sef,  "  Mab  Dafydd." 
Mae  yn  amlwg,  gan  hyny,  ei  fod  yn  credu  mai  yr  lesu  oedd 
y  Crist ;  ac  yr  oedd  gauddo  ffydd  gref  yn  ei  ddwyfol  allu  a'i 
dosturi ;  ond  nid  oedd  ganddo  yr  un  addewid  bendant  y  cai 
efe  ei  olwg,  ond  gofyn  am  dano,  yn  sail  i'w  ffydd.  Eithr 
y  mae  genym  ni  addewidion  lawer  am  iechydwriaeth. 
"  Gofynwch,  a  rhoddir  i  chwi ;  &c."  (Luc  xi.  9 — 13.) 

3.  Daliodd  i  lefüin  yn  daerach  yn  ngwyneb  digalondid. 
"  A'r  rhai  ocdd  yn  myned  o'r  blaen  a'i  ceryddasant  ef  i 
dewi :  eithr  efe  a  lefodd  ynfmj  o  lawer,  Mab  Dafydd,  trugarhà 
wrthyf."  Mae  yn  anhawdd  gwybod  pa  beth  oedd  yn  cy- 
mhell  y  rliai  hyn  i  geisio  gan  y  dall  fod  yn  ddystaw.  Fe 
allai  luai  gelynion  Crist  oeddynt,  a'u  bod  yn  anfoddlawn  i 
Bartimëus  ei  alw  yn  Fab  Dafydd ;  neu  ynte,  feddiclion  eu 
bod  yn  meddwl  fod  gwaith  cardotyn  dall  j'n  llefain  ar  ei 
ol,  yn  peri  bhndcr  i'r  lesu ;  neu  ynte,  yr  oedd  efo  yn  dysgu 
y  bobl  wrth  gj'd-gerdded  á  hwynt,  ac  yr  ocdd  y  rhai  hyu  yn 
anfoddlawn  i'r  cardotyn  ci  aíionyddu,  pau  ydoedd  ar  ganol 
ymddyddau  yn  ngliylch  rhyw  fater  o  bwys.  Ond  beth  bynag 
ocdd  cu  hamcan,  ni  chymcrai  Bartimëus  ei  ddystowi  na'i 
ddigaloni  ganddyut.  Gwyddai  y  mcdrai  yr  lesu  roddi  ei 
olwg  iddo,  a  thoimlai  ei  fod  mewn  perygl  o  golli  y  cyílcusdra 


BARTIMEUS  DDALL  YN  CAEL  EI  OLWO.  807 

atn  byth ;  ac  am  hyny,  yn  lle  tewi,  efe  a  lcfodd  yn  fwy 
o  lawer.  Yr  oedd  ei  ífydd  fel  yr  afon  yn  croni,  ac  yn  ym- 
gryfhâu,  yn  ngwyneb  y  gwrthgloddiau  a  godir  ar  ei  fifordd, 
ac  yna  yn  llifo  yn  mlaen  gyda  rawy  o  rym,  gan  ysgubo 
ymaith  bob  rhwystr  ac  atalfa.  Mae  yn  rhaid  i  bob  pech- 
adur  dori  trwy  wrthwynebiadau  wrth  ddyfod  at  y  Gwared- 
wr.  Dichon  y  bydd  perthynasau  a  chyfeillion  yn  gwgu,  ac 
yn  anfoddloni,  os  cynygia  ymuno  â  phobl  Dduw.  Fe  allai 
y  ceìsia  athronwyr  autfyddol  ei  argyhoeddi  maì  oferedd  yw 
gweddio  ;  ac  y  mae  yn  bosibl  y  bydd  llawer  o  bethau  -^n 
ymddygiadau  canlynwyr  proífesedig  Crist  yn  tueddu  i'w 
ddigaloni.  Ond  ein  dyledswydd,  yn  ugwyneb  pob  gwrth- 
wynebiadau  yw  dilyn  esiampl  Bartìmëus,'trwy  barhâu  i 
lefain  yn  fwy  taer  a  phenderfynol  am  drugaredd.  *'  Ac  efe 
a  ddywedodd  hefyd  ddameg  wrthynt,  fod  yn  rhaid  gweddio 
yn  wastad  ac  hcb  ddiffygio;  &c."    (Luc  xviii.  1 — 8.) 

4.  Ymadawodd  ar  hyn  oedd  yn  tncddn  iwfaglu,  ai  ricystro 
i  ddyfod  gyda  brys  at  yr  lesu:  **  Ond  efe,  uedi  tafìu  ei  gochl 
ymaith,  a  gyfododd,  ac  a  ddaeth  at  yr  lesu."  Ehyw  hen 
fantell  oedd  ganddo  drosto,  i  gadw  ei  hun  rhag  y  tywydd 
oedd  hon.  Wedi  clywed  fod  yr  lesu  yn  ei  alŵ,  y  mae  yn 
neidio  i  fynu,  gyda  llawenydd  annhraethadwy  ;  ac  yn  taíiu 
ei  hen  gochl  o'r  neilldu,  fel  y  gallai  ddyfod  at  y  Gwaredwr 
gyda  mwy  o  frys  a  rhwyddineb.  Y  mae  eisieu  i  ninau 
"  roddi  heibio  bob  pwys,  a'r  pechod  sydd  barod  i'n  ham- 
gylchu  "  (Heb.  xii.  1.) ;  a  thaflu  ymaith,  yn  enwedig,  yr 
hen  wisg  o  hunan-gj^fiawnder,  fel  y  gwnaeth  Paul :  "  Eithr 
y  pethau  oedd  elw  i  mi,  y  rhai  hyny  a  gyù-ifais  i  yn  golled 
er  mwyn  Crist."  (Phil.  iii.  7.) 

IV.    Llwyddiant  ei  weddi. 

1.  Enillodd  sylw  yr  lesu:  "  Ar  lesu  a  safudd."  Mae  gen- 
ym  hanes  i'r  haul  naturiol  sefyll  unwaith,  mewn  atebiad  i 
weddi  Josuah,  ac  yma  welc  Haul  Cyfiawuder  yn  sefyll,  â 
meddyginiaeth  y-n  ei  esgyll,  meAvn  atebiad  i  weddi  Barti- 
mëus.  Pa  bryd  y  gwelwyd  unrhyw  frenin  daearol  yn  sefyll 
i  gymeryd  sylw  o  gŵyn  cardotyn  dall  yn  ochr  y  ffordd ; 


808  BARTIMEUS  DDALL  YN  CAEL  EI  OLWG. 

ond  wele  **  Dywysog  brenhinoeddy  ddaear,"  a  gwrthddrych 
addoliad  hoU  angelion  y  nef,  yn  gwneud  hyny  yma.  Yr 
oedd  yr  lesu  yn  awr  ar  ei  daith  ddiweddaf  i  Jerusalem,  i 
ddyoddef  a  marw,  ac  yr  oedd  efe  yn  rhagweled  yr  holl  ddy- 
oddefaint  arswydus  y  hyddai  yn  rhaid  iddo  fyned  trwyddo, 
o  hyny  i  hen  yr  wythnos.  Gallesid  dysgwyl,  gan  hyny,  y 
buasai  ei  feddwl,  ar  y  daith  hon,  wedi  ei  lyncu  i  fynu  yn  gy- 
maiut  gan  ei  ddyoddefiadau  ei  hun,  a'r  gwaith  aruthrol 
ocdd  ganddo  i'w  gyflawni,  yn  Jerusalem,  fel  na  huasai  yn 
cymeryd  hamdden  i  sylwi  ar  neb  na  dim  arall.  Ond  yn  lle 
hyny,  wele  lef  cardotyn  dall  yn  peri  iddo  sefyll.  Nid  oes 
perygl  iddo  un  amser  fod  yn  rhy  brysui^  gyda  rhyw  orch- 
wyhon  pwysig  eraill,  i  wrando  gweddi.  Pe  byddai  ar  ganol 
creu  cyfuudrefn  o  fydoedd  newyddion,  gadawai  y  gwaith 
aruthrol  hwnw  ar  ei  haner,  pe  byddai  raid,  i  ddyfod  i  ym- 
geleddu  pechadur  fyddai  yn  Uefam  arno  am  drugaredd. 
"Efe  a  edrych  ar  weddi  y  gwacl,  ac  ni  ddiystyrodd  eu  dy- 
muniad."  (Salm  cii.  17.) 

2.  tíorchymynodd  yr  lesii  ir  rhai  oedd  yn  ffweled  ancaîn  y 
dall  ato:  *'A'r  lesu  a  safodd,  ac  a  orchyniynodd  ei  ddwyn 
ef  ato."  Yr  oedd  hyn  yn.dangos  fod  y  Gwaredwr  yn  bwr- 
iadu  trugarhàu  wrtho.  Nid  yw  yr  lesu  yn  gorchymyn  i  neb 
o'r  dyrfa  geisio  agoryd  llygaid  y  dall ;  canys  gwyddal  yn 
dda  nad  ocdd  neb  o  honynt  a  allai  wneuthur  hyny  ;  ond  y 
mae  yn  gorchymyn  iddynt  róddi  y  cynorthwy  oedd  yn  eu 
galhi  iddo,  drwy  ei  dywys  atyrhwn  a  fedrai  agoryd  ei  lyg- 
aid.  Nid  ydoedd  am  adacl  i'r  dall  druan  ymbalfalu  am 
dano  yn  y  dyrfa.  A'r  un  modd  eto,  y  mao  efo  yn  dysgwyl, 
i'r  rhai  sydd  wcdi  eu  goleuo  yn  j'-sbrydol,  wncud  cu  goreu 
i  arwain  y  rhai  sydd  mewn  tywyllwch,  ac  yn  enwc.lig  y  rhai 
eydd  dan  argyhocddiad,  ato.  Wcdi  i  Andreas  a  Phyhp 
gacl  adnabyddiacth  o  Grist  cu  hunain,  y  mao  y  naill  yn 
ddiocd  yn  ymdrechu  dwyn  ei  fraicd,  Simon,  a'r  llall  ei 
yyinydoff  a'i  yy/aill,  Nathaniicl,  ato  ;  ac  y  maent  yu  hyn  yu 
esiampl  i  ninau.  (loan  i.  40 — 15.) 

8.     Y  mae  yr  Icsu  yn  ei  yahnogi  i  ofyn  y  peth  a  fynai :  "  A 


BAETIMEUS  DDALL  YN  CAEL  EI  OLWO.  309 

phan  ddaeth  efe  yn  agos,  efe  a  ofynodd  iddo,  gan  ddywedyd, 
Pa  beth  afijnni  di  i  mi  ei  icneuthur  i  ti?  "  Pa  un  ai  rhoddi 
i  ti  elusen,  meddygiuiaeth,  neu  ynte,  rywbeth  arall  ?  Mae 
Crist  yn  gofyn  hyn,  nid  oherwydd  na  wyddai,  ond  i  ar- 
wyddo  ei  fod  am  i  ddynion  wneud  eu  deisyfìadau  yn  hysbya 
ger  ei  fron,  a  gofyn  am  ryw  fendith  ncilldiiol  wrth  weddio 
yn  lle  bod  yn  ddibwynt  yn  eu  gweddiau  fel  y  mae  llawer 
ysywaeth  ;  os  mynwn  weddio  i  bwi*pas  rhaid  fod  genym 
rywbeth  arbenig  i  weddio  am  dano.  Y  mae  yr  lesu  yn  gofyn 
hyn  liefyd  i  ddangos  ei  fod  ef  yn  alluog  ac  yn  ewyllysgar  i 
wneuthur  pa  beth  bynag  oedd  ar  y  dall  ei  eisieu.  "  Os 
arhoswch  ynof  fi,  ac  aros  o'm  geiriau  ynoch,  beth  bynag  a 
ewyllysioch,  gofynwch,  ac  efo  a  fydd  i  chwi."    (loan  xv.  7.) 

4.  Y  ìnae  yn  cael  y  fendith  a  üdymunai:  "  A'r  lesu  a 
ddywedodd  wrtho,  Cyuier  dy  olwg :  dy  ffydd  a'th  iachâodd. 
Ac  allan  o  law  y  cafodd  efe  ei  olwg,  éc'  Dywed  Mathew  i'r 
lesu,  wrth  ddweycl  y  gair,  gyíTwrdd  liefyd  â  Uygaid  y  dall, 
ac  ar  hyny,  y  mae  yn  ddioed  yn  dyfod  i  weled  yn  eglur. 
0  !  foment  fythgofiadwy  !  Pwy  a  all  ddesgrifio  ei  syhdod 
a'i  llawenydd  ?  Yr  ocdd  hyn  yn  ddarlun  cywir  o'r  cyfnewid- 
iad  grasol  a  wneir,  gan  Ysbi'yd  Duw,  ar  enaid  pcchadur, 
yn  yr  adencdigacth :  "  Wedi  goleuo  llygaàd  eich  mcddyliau, 
&c."  "  Canys  j'r  oeddych  chwi  gynt  yn  dywj'llwch,  ondyr 
awrhon  goleuni  ydych  yn  yr  Arglwydd:  &c."  (Eph.  i.  18; 
V.  8.) 

Nis  gallasai  goleuni  yr  haul,  pan  yn  tywynu  yn  ei  dan- 
beidrwydd  mwyaf,  ddwyn  Bartimcu»  i  woled ;  a'r  un  modd, 
nis  gall  y  gwiriouedd  o  liono  ci  huu,  hcb  weithrediadau 
Ysbryd  l»uw,  ar  y  mcddwl,  byth  ddwyu  pcchadur  i  weled  ei 
euogrwydd  a'i  drueni,  ac  addasrwydd  a  goguniant  ünst  fel 
Gwaredwr.  Yr  oedd  Bartnnöus  mor  ddall  haner  dydd  à 
hancr  nos,  Ac  folly,  dall  fydd  pechadur  yu  jighanol  gol- 
euni  dysglaer  efengyl,  gystal  ag  yu  nhywyllwch  caddugawl 
paganiaeth,  hcb  i  Dduw  ei  hun,  o'i  ras,  ei  oleuo. 

V.    Effeithiatj  a  chanlyniadau  y  wyrth. 

1.    Ei  heffeithiau  ar  Bariimëiis  ei  hun.     (1.)  Mae  ei  lygaid 


810         BARTIMEUS  DDALL  YN  CAEL  EI  OLWG. 

yn  gweled  yr  lesu.  Y  gwrtliddrycli  cyntaf  a  wfìlodd,  ar  ol 
cael  ei  olwg,  ofìdd  y  gŵr  a  agorodd  ei  lygaid  ;  ac  o  bawb 
a  pliobpeth  o'i  amgylch,  efe  oedd  yn  tynu  mwyaf  o'i  sylw. 
Nis  gallwn  ni  ei  weled  ỳn  bresenol  yn  yr  ystyr  yma  ;  ond  y 
mae  yn  bosibl  i  ninau  ei  weled  à  llygad  ffydd  ;  ac  y  mae 
rhyw  ddylanwad  rhyfedd  a  bendigedig  yn  cyd-îyned  â'r 
gweled  hwnw  :  "  Hwy  a  edrychant  arnaf  fi  yr  hwn  a  wan- 
asant,  &c."  "  Eithr  nyni  oU  âg  wyneb  agorad,  yn  edrych 
ar  ogoniant  yr  Arglwydd  megys  mewn  drych,  a  newidir  i'r 
unrhyw  ddelw,  &c."  (Zech.  xii.  10;  2  Cor.  iii.  18.)  (2.) 
Mae  ei  draed  yn  canlyn  yr  lesu.  "  Ac  efe  a  ddüynodd  yr  lesu 
ar  hyd  y  ffordd,''  i  ddangos  ei  ymlyniad  wrtho,  a'i  ddiolch- 
garwch  iddo,  &c.  Eiu  dyledswydd  ninan  yw  ymdrechu 
gwneud  yr  un  modd,  tr\vy  ganlyn  esiampl  Crist,  ac  ufudd- 
hâui'worchymyíiion.  Dyma  ud  o'r  nodau  sydd  ar  eibobl. 
Fel  y  dywedai  un  o'r  hen  bregetbwyr,  y  mae  dau  nod  ar 
hoU  ddefaid  y  Bugail  da,  sef  nod  chist,  a  nod  troed :  "  Mae 
fy  nefaid  i  yn  gwrando  fy  llais  i ;  a  hwy  a'm  canlynant  i." 
(loan  X.  27.)  (3.)  Y  mae  ei  dafod  yn  molianu  yr  Arg- 
Iwydd :  "  gan  ogoneddu  Duw."  Mae  pawb  yn  teimlo  fod  yn 
rhcs^raol  i  Bartimëus  ddiolch,  ar  ol  cael  y  fath  drugaredd ; 
ond  y  mae  yn  gweddu  i  ni  ystyried  fod  arnom  ni  fwy  o 
rwymau  i  ddiolch,  am  na  buom  erioed  yn  ddeillion.  Ao 
os  ydym  wcdi  ein  goleuo  yn  ysbrydol,  gofalwn  am  ddilyn 
esiampl  hwn.  trwy  "  fynegi  rhinweddau  yr  hwn  a'u  galwodd 
allan  o  dywyllwch  i'w  ryfcddol  oleuni  ef."   (1  Pedr  ii.  9,) 

2.  Ei  hcffeithìau  nr  y  hohì :  "A'r  holl  bobl  pan  welsant 
a  roisant  fohant  i  Dduw,"  am  anfon  y  Messiah  i'w  phth. 
Ob  cafodd'  un  wyrth  fcl  hyn,  o  eiddo  y  Gwaredwr  y  fath 
ddylanwad  ar  yr  edrychwyr,  bcth  am  y  synu  a'r  clodfori, 
pan  wehr  gwaith  oi  ras  ar  ei  holl  bobl  yn  y  dydd  diweddaf, 
"  pau  ddcl  efo  i'w  ogoncddu  yn  ei  saint,  ac  i  fod  yn  rnyfedd- 
ol  yn  y  rhai  oll  sydd  yn  credu  ?  "  (2  Thes.  i.  10.) 


CHINO  Y  FFIGYSBBEN.  311 

XXXI. 
CEINO  Y  FFIGYSBBEN. 

"  Aeefe  o'«  gadawodd  hwynt,  ac  a  aeth  allan  o'r  ddinaa  i  Bethania, 
ae  a  letyodd  yno.  A'r  bore,  fel  yr  oedd  efe  yn  dychwelyd  ír  ddinas, 
yr  oedd  arno  chwcint  hwyd.  A  phan  toelodd  efe  ffigyshren  ar  y  ffordd, 
efe  a  ddaeth  ato,  ac  ni  chafodd  ddim  arno,  ond  daìl  yn  unig  :  ac  efe 
a  ddyiüedodd  wrtlio,  Na  thyfed  ffrwyth  arnat  hyth  mwyach.  Ac  yn 
ebrwydd  y  crinodd  y  ffupjshren,  cfcc." 

*'  Ac  icedi  iddo  (janfod  o  hirhell  ffigyshren  ag  arno  ddaìl,  eft  a  aeth 
i  edrych  a  gaffai  ddim  arno.  A  phan  ddaelh  ato,  ni  rhafodd  efe  ddim 
ond  y  dail:  canys  nidoedd  anuer  ffìgys,  <i:c." — Matu.  xxi,  17 — 20; 
Marc  xi,  12—14 ;   20—22. 

CyFLA-wNWYD  j  wyi'th  lion,  gan  ein  bendigeclig  "Wareclwr, 
bore  y  dydd  Llun  cyn  iddo  ddyoddof  a  marw.  Y  dydd  o'r 
blaen  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  marcliogaeth  i  Jerusalem, 
nid  mewn  cerbyd  ardderchog,  nac  ar  farch  rhyfel  porth- 
ianus,  ond  ar  ebol  llwdn  asen.  Yr  oedd  hi  yn  brydnawn 
teg  yn  y  gwanwyn,  ao  yr  oedd  golwg  swynol  a  hyfryd  ar 
wlad  Judea  y  diwrnod  liwnw.  Llenwid  y  ffyrdd  gan  fintei- 
oedd  Ihosog,  yn  cyrchu  tua'r  ddinas  sanctaidd,  i  ẃyl  y 
Pasg.  Yr  oedd  tyrfa  fawr  wedi  canlyn  Crist  o  Jericho,  a 
Uawer  o'r  rhai  a  ddaethent  i  Jerusalem  i'r  ẁyl  wedi  dyfod 
allan  i'w  gyfarfod.  Meddylient  ei  fod  yn  awr  yn  myned  i 
gyhoeddi  ei  hun  yn  dywysog  tymhorol.  Dangosai  rhai  o 
honynt  eu  parch  iddo,  trwy  daenu  eu  dillad  ar  hyd  y  ôbrdd, 
fel  llawr-leni  iddo  i  farcliogaeth  arnynt.  Taenai  craill 
flodau  a  changhenau  o  goed  bythol-wyrdd  ar  hyd  y  ffordd, 
o'i  flaen.  A  phan  oeddynt  yn  nesáu  at  ddisgynfa  mynydd 
yr  Olewydd,  y  mae  yr  holl  dyrfa  yn  dechreu  llawen-floeddio, 
nes  rhwygo  jr  awyr  gau  foliaut  Duw.  Trwy  droad  sydyu 
yn  y  ffordd,  y  mae  yr  holl  ddinas  yn  dyfod  i'r  golwg  ar  un- 
waith.  Ymledai  o  flaen  llygaid  yr  lesu,  yr  ochr  arall  i 
ddyfìryu  Jehosaphat,  fcl  'panorama  arddcrchog  ;  ac  yr  oedd 


312  CRINO  Y  FFIGYSBREN. 

yr  olwg  arni  y  pryd  liwnw,  yn  ei  gwychder  a'i  gogoniant, 
yn  wir  fawreddog.  Ond  *'  pan  welodd  efe  y  ddinas,  efe  a 
wylodd  drosti,"  wrtli  ragweled  y  dinystr  arswydlawn  oedd 
i  ddyfod  arni,  am  ei  wrthod  ef,  a'i  groeshoelio.  Aeth  i 
naewn  i  Jerusalem  ac  i'r  deml :  "  ac  wedi  iddo  edrych  ar 
hob  peth  o'i  amgylch,  a  hi  weithian  yn  hwjT,  cfe  a  aeth 
allan  i  Bethauia  gyda'r  deuddeg."  Y  mae  yn  sicr  iddo, 
oherwydd  rhyw  resymau,  gychwyn  o  Bethania  bore  dra- 
noeth  heb  ei  frecvrost,  pe  arngen  ni  buasai  aruo  chwant 
bwyd  ar  y  ffordd,  gan  nad  oedd  y  pellder  o  Bethania  i 
Jerusalem,  ond  oddeutu  dwy  filltir.  Y  mae  yn  anhawdd 
gwybod  beth  oedd  yr  achos  iddo  gychwyn  felly.  Y  mae 
yn  wir  fod  ei  feddwl  yn  gymaint  ar  ei  waith,  fel  y  darfu 
iddo  gychwyn  yn  fore,  ond  y  mae  yn  sicr  y  buasai  Mair  a 
Martha  yn  barod  i  gcdi  mor  fore  ag  y  mynid  i  barotoi 
boreufwyd  iddo.  Ond  y  mae  yn  bosibl  iddo  ddewis  ym- 
lU'ydio,  er  mwyn  cael  achlysur  i  gyflawui  y  wyrth  hon ;  neu, 
fe  allai,  iddo  f^^ned  allan  yn  ddistaw,  cyn  i  neb  o'r  teuhi 
godi,  i  ryw  lc  anghyfauedd  i  weddio  (Marc  i.  35),  ac  nad 
aeth  yn  ol  y  bore  hwnw  i  dỳ  ei  hoff  gyfeillion,  ond  iddo 
fyned  yn  syth  o'r  fan  hono  i'r  ddinas ;  neu  ynte,  fe  ddichon 
na  bu  yn  eu  tỳ  o  gwbl  y  noswaith  hono,  oud  iddo  dreuUo 
y  nos  allan,  yn  mhUth  y  cocd  Olewydd,  fel  ar  achlysuron 
eraill,  ermwyn  cael  cyflcusdraiweddio.  (Lucvi.  12.)  Modd 
bynag,  yr  oedd  "arno  chwant  bwyd,"  wrth  ddychAYclyd  i'r 
ddiuas,  yr  hyn  a  ddengys  yn  amlwg  ci  fod  yu  wir  ddyn,  **  yr 
un  ffunud  a  ninau,  ond  ei  fod  heb  bechod."  Yr  ydym  yn 
darllen  am  dauo  yn  gwneud  gwyrthiau  i  borthi  eraill ;  ond 
ni  byddai  byth  yn  defnyddio  ei  allu  gwyrthiol  i  wasanaethu 
i'w  anghcnion  ei  hun.  Yr  ydocdd  yn  citliaf  boddlawu  i 
wneud  ei  frccwest  ar  ychydig  o  ffigys  ocrion  ;  ac  fclly  "  ìoedi 
iildo  {lanftìd  o  hirhelljjìyyshren  ag  arno  ddail,  rfo  a  aeth  iedrych 
àgaffai  ddim  arno."  Gan  ei  fod  yn  Hollwybodol,  y  mae  yn 
Bicr  y  gwyddai  nad  oedd  dim  ond  dail  yn  uuig  ar  y  pren  hwn ; 
ond  rhaid  i  ni  gofio  oi  fod  yn  gweitliredu  yma  fel  dyn ;  ao 
hoblaw  hyny,  yr  oedd  yn  angenilieidiol  iddo  ymddwyu  fcl 


CRINO  Y  FFIGYSBREN. 


813 


un  yn  dysgwyl  cael  ffrwyth  arno,  am  fod  y  wyrth  hon  yn 
cael  ei  bwriadu  ganddo  i  ddaugos  beth  fydd  tynged  y  rhai 
y  mae  Duw  yn  dyfod  atyut  i  geisio  ffrwythau  cyfìawnder, 
ac  heb  gael  dim  arnynt  ond  dail  proffes  yn  unig.  Oud  gall 
ymddaugos  yu  dra  rhyfedd  i  lawer,  fod  yr  lesu  yn  ceisio 
ffrwyth  ar  y  pren,  pau  "nad  oedd  aìuser  ŷhjìjs.'"  Ni  byddai 
y  ffigys  yu  gyffrediu  yn  dyfod  yn  acddfed  hyd  ganol  Mehe- 
fiu  ;  ond  nid  oedd  hi  eto  ond  tua  dechreu  EbriU.  Ond 
byddai  ambell  ffigysbren  yn  ffrwytho  wythnosau  yn  gyuar- 
ach  nag  eraill ;  ac  y  mae  yn  ymddangos  fod  hwn  yn  tyfu 
mewn  lle  cynes  a  cliysgodol.  Yr  oodd  y  ffigysbreu  hefyd 
yn  arfer  fìrwytho  cya  blaguro  ;  ac  felly  byddai  y  ffrwyth 
yn  ymddaugos  aruo  o  flaen  y  dail.  Felly,  gan  fod  y  ffigys- 
bren  hwn  mor  ddeiliog,  yr  oedd  yu  naturiol  dysgwyl  ffrwj'th 
arno ;  a  chan  fod  amser  casglu  ffigys  heb  ddyfod,  yr  oedd 
yn  sicr  y  buasent  ar  y  pren,  os  ydoedd  wedi  dwyn  ffrwyth 
y  tymhor  hwnw.  Fel  hyn,  uid  oedd  dim  yn  anuaturiol  yn 
ngwaith  yr  lesu  yn  ceisio  ffrwyth  ar  y  ffigysbren  hwn,  er 
"  nad  oedd  amser  ffigys,"  gan  fod  arno  gymaint  o  ddail. 
Ond  "  ni  chafüdd  ddiin  anw  ond  dail  yn  nniff."  Trwy  ddeilio 
mor  gynar,  yr  ydocdd  megys  yu  proÛesu  ac  yu  ymftrostio 
ei  fod  yn  well  na'r  coed  eraill  o'i  amgylch ;  a  thrwy  ei 
ymddangosiad  teg  a  golygus,  addawai  ffrwyth  toreithiog  a 
danteithiol  i  bwy  bynag  a  ddeuai  ato.  Ond  pren  siomedig 
a  thwyllodrus  ydoedd.  Ac  am  hyny,  yn  hytrach  nag  am 
ei  ddiffrwythdra,  y  melldithiwyd  ef.  Yr  oedd  y  coed  eraill 
o'i  amgylch  yn  ddifirwyth,  fel  yntau,  ond  ui  felldithiwyd 
hwynt,  a  hyny  am  eu  bod  yn  ddiddail,  gystal  ag  yn  ddi- 
ffrwyth  ;  ac  felly  nid  oeddyut  yn  twyllo  neb  i  feddwl  fod 
ffrwyth  aruynt.  Ond  y  mae  Crist  yn  myned  at  hwn,  ac 
yn  ei  felldithio,  gan  ddywedyd,  "  Na  thijfed  ffncyth  anmt 
hyth  mwÿach."  Parodd  y  gair,  ond  odid,  i  ryw  ddirgrynfa 
gerdded  fel  trydau  mewn  eiliad  trwy  holl  ddail  a  changhen- 
au  y  preu,  ac  yu  ddioed  y  mae  ei  nôdd  yn  sychu  i  fynu,  a'i 
ddail  gleisiou  yn  cochi,  yn  gwywo,  ac  yn  syrthio  ymaith. 
"  Ac  yn  ebmydd  y  crinodd  y  ŷhjyshren  "     Y  fatli  ddylanwad 


814  CRINO  Y  FFIG^SBREN. 

Bydd  yn  ngair  Crist !  Mor  ofnadwy  yw  bod  dan  ei  fclldith- 
ion !  Ni  sylwodd  y  dysgyblion  ar  y  ffigysbren  wrth  fyned 
yn  ol  i  Belhania,  y  noswaith  hono,  a  hyny  mae  yn  debygol, 
am  ei  bod  hi  yn  dywyll  pan  oeddyut  yn  myned  heibio 
iddo  ;  oiid  wrth  ddychwelyd  i'r  ddinas,  bore  ddydd  Mawrth, 
y  maent  yn  cael  eu  taro  â  syndod  wrth  ei  weled  wedi  crino 
o'r  gwraidd.  "^'r  bore,  tcrthfyned  heibio,  hicy  a  welsant  y 
ffìgyshren  ii-edi  crino  o'r  gicraidd,  éc."  Yr  oedd  gan  yr  Arg- 
Iwydd  lesn  yr  un  hawl  i  ddinj^strio  y  ffigysbren  hwn  â'i 
air,  ag  a  fuasai  ganddo  i  wneuthur  hyny  trwy  ei  daro  â 
mellten,  ac  felly  nid  oedd  gan  ei  berchenog  un  sail  i  rwg- 
nach  ac  achwyn  fod  yr  lesu  yn  gwneud  cam  âg  ef. 

Gwyrthiau  o  drugaredd  oedd  hol]  wyrthiau  y  Gwaredwr, 
ond  hon.  Dyma  yr  unig  wyrth  a  wnaeth  erioed  i  ddin- 
ystrio.  Nid  efe,  ond  y  diafol,  a  ddinystriodd  y  môch  yn 
Gadarenia ;  ni  wnaeth  efe  ond  goddef  yn  unig  i  hyuy  gy- 
meryd  llo.  Mae  genym  hanes  am  rai  o'r  proffwydi  yn 
gwneud  gwyrtliiau  i  dajo  dyuion  â  dinystr  dychrynllyd ; 
ond  pan  oedd  ar  Grist  eisieu  rhoddi  un  amlygiad  effeithiol 
o'i  allu  i  ddinystrio,  nid  ar  neb  o'i  elynion,  ond  ar  wrth- 
ddrych  anaUuog  i  deimlo,  sef  ar  goeden  ddiffrwyth  yn  ochr 
y  ôbrdd,  y  disgynodd  y  felldith. 

Nid  ydym  i  feddwl  iddo  wneuthur  hyn  oddiar  unrliyw  Hd, 
neu  nwyd,  tuag  at  y  pren,  na'i  fod  yn  teimlo  yn  ddig  am  na 
chawsai  ffrwyth  arno  i  dori  ei  augeu.  Hawdd  fuasai  iddo  ef, 
yr  hwn  a  drodd  y  dwfr  yn  win,  droi  y  dail  yma  hefyd  yn 
ffigys.  Ond  ei  arfer  oedd  dysgu  trwy  weithredoedd  arwydd- 
ocâol,  yn  gystal  à  thrwy  eh'iau.  Yr  oedd  ei  wyrthiau  eraill 
yn  arwyddion  o'i  alhi  i  fendilhio  a  gwaredu.  Ond  gan  ei 
fod  ef  yn  Farnwr,  yn  gystal  â  Gwarcdwr,  yr  oedd  yn  iawn 
iddo  roddi  uu  amlygiad  o'i  allu  i  gospi  y  diffrwyth  a'r  rhag- 
rithiol.  Fcl  yr  oedd  bywyd  ocn  diniwcd  yu  caol  ei  aberthu 
bob  dydd,  dan  yr  hon  oruchwyliaeth,  i  ddysgu  rhyw  wirion- 
eddau  ysbrydol  i  ddyuiou,  fclly  y  mao  bywyd  y  prcn  yma  yn 
caol  ci  abertlm,  i  rag-ddangos  y  faru  oedd  i  ddisgyn  ar  y  gen- 
cdl  luddewig,  ac  ar  bob  proffeswr  diffrwyth  yn  mhob  man. 


CBINO  Y  yFIGYSBREN.  815 

Yr  oedd  y  ffigysbren  yma  yn  arwyddlim  cywir  iawn  o*r 
genedl.  Y  mae  Crist,  yn  un  o'i  ddamliegion,  yn  ei  cby- 
mharu  i  fíigysbren  diffrwytli :  "Wele,  tair  blyncddyr  ydwyf 
yn  dyfod  gan  geisio  ffrwyth  ar  y  fíìgysbren  hwn ;  ac  nid 
ydwyf  yn  cael  dim :  &c."  (Liic  xiii.  G— 9.)  Yr  oedd  y 
fíìgysbren  yma,  ar  y  fibrdd,  yn  tyfu  mewn  lle  manteisiol 
iawn  i  ddAvyn  ffrwyth ;  canys  yr  oedd  y  tir,  a'r  hinsawdd, 
yn  y  gymydogaeth  hono  yn  nodedig  o  ffafriol  i  goed  o'r 
fath.  Ònd  er  fod  y  pren  hwn  yn  tyfii  mewn  pantle  fìrwyth- 
lawn  a  chysgodol,  ar  lethrau  mynydd  yr  Olewydd  ;  ac  wedi 
derbyn  gwHth  y  nef,  a  phelydrau  yr  haul,  yr  oedd  y  cwbl 
wedi  bod  yn  auefí'eithiol  i  beri  iddo  ddwyn  fiírwyth.  A'r 
un  modd,  am  y  genedl,  yr  oedd  hithau  wedi  mwynhiui  y 
breintiau  mwyaf  (Esaiah  v.  1 — 4) ;  ond  yr  oedd  hi  wedi 
*'  derbyn  gras  Duw  yn  ofer."  Nid  oedd  ganddi  ond  ym- 
ddangosiad  allanol  o  sancteiddrwydd  a  daioni.  Yr  oedd  yr 
luddewon  yn  ymddanffos  yn  grofyddol  iawn.  Yr  oeddynt  yn 
mhhth  cenhedloedd  eraill  y  byd,  fel  y  fílgysbren  deiHog  yma 
yn  nghanol  y  coed  diddail  oedd  o'i  amgylch.  Ehagorent  ar 
eraiU  o  ran  eu  proffes  a'u  golwg  allanol ;  ond  nid  oedd  gan- 
ddynt  ond  "rhith  duwioldeb,  ac  wedi  gwadu  ei  grjm  hi." 
Ond  dangosid  yn  y  wyrth  yma  na  wnai  eu  proffes  ddiffrwyth 
ond  tynu  barn  a  melldith  drymach  arnynt.  Y  felldith  a 
ddisgynodd  ar  y  pren  yma  oedd  diffrwj-thdraparhâus  ;  "  Na 
thyfed  fm-ìjth  arnat  hyth  micyach."  Nid  gair  Crist  a'i  gwnaeth 
yn  ddiffrwyth,  canys  yr  ydoedd  felly  eisoes ;  ond  y  mae  ei 
air  ef  yn  selio  ei  barhâd  yn  ei  ddiôrwythdra.  Gwelwn  yma 
ddarluniad  o'r  farn  ddychrynllyd  a  ddisgynodd  ar  yr  ludd- 
ewon,  ac  sydd  yn  disgyn  ar  ddynion  eto,  oblegyd  eu  rhag- 
Eith,  a'u  diffrwythdra,  sef  cael  eu  rhoddi  i  fynu  i  galon- 
galedwch,  ac  aughrediniaeth.  Y  canlyniadyw  fod  eu  proffes 
grefyddol  yn  gwywo,  a  phobpeth  oedd  yn  ddymunol  i'w 
weled  ainynt  yn  diflanu  fel  dail  y  fíìgysbren  yma.  Y  mae 
rhywbeth  yn  ofnadwy  yn  ngeiriau  yr  YsgrythjT  ar  y  mater 
hwn.  Dangosaut  fod  dynion,  oherwydd  camddefnyddio  eu 
breintiau,  a  pharhâu  yn  eu  hanghrediniaeth,  yn  cael  eu 


816  CRINO  Y  FFIGYSBEEN. 

rhoddi  i  fynu  gau  Ysbryd  Duw,  fel  y  maent  yn  myned  i 
gyflwr  ag  y  mae  anmhosiblrwydd  moesol  iddynt  i  edifarlaâu 
a  dycbwelyd  :  "  Am  hyny  7it  allent  gredu,  oblegyd  dywedyd 
o  Esaias  drachefn,  Efe  a  ddallodd  eu  llygaid,  ac  a  galed- 
odd  eu  calon ;  fel  na  welent  â'u  llygaid,  a  deall  â'u  calon, 
ac  ymchwelyd  o  honynt,  ac  i  mi  eu  hiachâu  hwynt." 
(loan  xii.  39,  40.)  Nid  yw  y  cystuddiau  tymhorol  trymaf 
yn  ddim  wrth  y  farn  arswydus  a  dychrynllyd  hon.  Os 
ydym  am  fod  yn  ddyogel  rhagddi,  gochelwn  fod  yn  debyg 
i'r  pren  yma,  heb  ddim  ond  dail  yn  unig ;  ond  ymofynwn 
am  fod  "  wedi  ein  cyflawni  â  ffrwythau  cyfiawnder,  y  rhai 
sydd  trwy  lesu  Grist,  er  gogoniant  a  moliant  i  Dduw." 
(Phih  i.  11.)  "Gwyn  ei  fyd  y  gwr  sydd  â'i  ewyllys  yn 
iighyfraith  yr  Arglwydd ;  ac  yn  myfyrio  yn  ei  gyfraith  ef 
ddydd  a  nos.  Efe  a  fydd  fel  pren  wedi  ei  blanu  ar  làn 
afonydd  dyfroedd,  yr  hwn  a  rydd  ei  ffrwyfch  yn  ei  bryd ; 
a'i  ddalen  ui  wywa,  a  pha  beth  bynag  a  wnel.  efe  a  Iwydda." 
(Salm.  i.  2,  3.) 


lACHAU  CLUST  MALCHUS.  817 

XXXIL 
lACHAU    CLUST    MALCHUS. 

"A  rJiyio  un  o  honynt  a  darawodd  wa$  yr  arch-ofeirlad,  ac  a  dor- 
odd  ymaith  ei  rjìust  ddthau  ef.  A'r  lesu  a  attbodd  ac  a  ddywedodd, 
Goddefwch  hyd  yn  hyn.  Ac  efe  a  gyjfyrddodd  â'i  glust,  ac  a'i  hiach- 
odd  ef." — LüC  xxii.  50.  51, 

Mae  pob  un  o'r  pedwar  Efeugylwr  yn  crybwyll  i  un  o 
ddysgyblion  yr  lesu  dynu  ei  gleddyf,  yn  Getlisemane,  a 
thori  clust  gwas  yr  arcli-offeiriad  ;  ond  "  Luc  y  pbysygwr 
anwjd,"  yn  unig,  sydd  yn  dweyd  i'r  Gwaredwr  gyffwrdd  á'r 
glust  a'i  hiacbâu.  Yr  oedd  yn  naturiol  iawn  i  feddyg  son 
am  wyrth  o'r  uatur  yma ;  ac  heblaw  hyny,  y  mae  Luc  yn 
rhoddi  arbeuigrwydd  ueillduol  yn  ei  Efengyl  i'r  gweithred- 
oedd  sydd  yn  datguddio  tosturi  a  thrugaredd  yr  Arglwj'dd 
lesu  yn  fwyaf  amlwg];  ac  yn  sicr,  nid  oes  yr  un  o'i  wyrth- 
iau  yn  dangos  hyny  yn  eghirach  na'r  un  a  gofnodir  yma, 
yn  yr  hon  yr  ydym  yn  ei  weled  yn  iachâu  un  oedd  dan  ar- 
fau  yn  erbyn  ei  fywyd.* 

Gallasem  gasghi  mai  Petr  oedd  y  dysgybl  a  dynodd  ei 
gleddyf,  ac  a  dorodd  ghist  gwas  yr  arch-offeiriad ;  ond  nid 
oes  yr  un  o'r  tri  Efengylwr  cyntaf  yu  ei  enwi ;  ahyny,  fel  y 
tybia  rhai,  rhag  ei  osod  mewu  perygl  o  gael  ei  erlyn  am  y 
weithred  fyrbwyll  hon.  Oud  gau  fod  Petr,  fel  y  mae  yu 
debygol,  wedi  marw,  pan  oedd  loan  yn  ysgrifeuu  ei  Efeng- 
yl,  y  mao  efe  yu  ei  enwi,  wrth  adrodd  yr  hanes.  (loau  xviii. 
10.)  y  mae  efe  hefyd  yn  hysbysu  enw  y  gwas  y  torwyd  ei 
glust ;  oblegyd  yr  oedd  efe  yn  gydnabyddus  yn  llys  yr 
arch-offeiriad,  ac  yn  gyfarwydd,  nid  yn  unig  â  Malchus  ei 
hun,  ond  hefyd  â'i  berthynasau.   (loan  xviii.  15,  IG,  26.) 

Yr  ydj-m  yu  darlleu  fod  gan  y  dysgyblion  ddau  gleddjf 
rhyngddyut  (Luc  xxii.  38.),  iamddiÔyn  eu  hunainrhag  yr 

•  Gwcl  Trench  ar  y  Wyrtb  hon. 


818  lAOHAU  CLtJST  MAtiCHüS. 

ysbeilwyr  llofruddiog  oeddynt  yn  gwneuthnr  y  ffyrdd  yn 
Palestina  mor  Leryglus  i'w  teithio  (Luc  x.  30.) ;  a  phan 
welsant  y  milwyr  arfog  yn  dodi  eu  dwylaw  halogedig  ar  y 
Gwaredwr,  i'w  ddal  a'i  rwymo,  hwy  a  ofynasant  iddo, 
*'  Arfjhnjdd,  a  darmm  ni  â  chleddyf?"  Ond  yr  oedd  Petr 
mewn  gormod  o  frys  i  aros  am  atebiad,  ac  felly  y  mae  yn 
mhoethder  ei  sêl  a'i  fyrbwylldra  arferol,  yn  tynu  ei  gleddyf 
ac  yn  tori  chxst  ddehau  gwas  yr  arch-offeiriad.  Hwn,  ond 
odid,  oedd  y  mwyaf  prysur  a  blaenllaw  yn  yr  ysgelerwaith 
o  ddal  yr  lesu.  Mae  yn  debyg  mai  tori  ei  ben  ef  oedd 
amcan  Petr,  ond  iddo,  trwy  gyfryngiad  rhaghmiaeth,  fethu 
gwneud  dim  rhagor  o  uiwed  iddo  na  thori  ei  ghist.  Y  mae 
yn  rhyfedd,  fcl  y  sylwa  yr  Esgob  Hall,  na  buasai  yr  apostol 
yn  defnyddio  ei  gleddyf  yn  hytrach  i  daro  Judas,  y  bradwr 
rbagrithioL  Ond  fe  allai  fod  Petr  eto  heb  lawn  amgyffred 
trosedd  erchyll  yr  Iscariot ;  neu  ynte,  fod  y  bradwr,  ar  ol 
rhoddi  yr  arwydd  i'r  fyddin  a'r  swyddogion,  wedi  prysuro, 
yn  ei  euogrwydd  a'i  gywilydd,  i  ymguddio  o  dan  fantelli  y 
tywyllwch,  yn  mysg  llwyni  yr  ardd ;  ncu  yn  nghanol  y 
dyrfa.  Yr  oedd  gwaith  Petr  yn  tynu  ei  gleddyf  yn  dang- 
os  ei  wroldeb,  a'i  barodrwydd  i  farw  dros  ei  Arglwydd,  os 
byddai  raid  ;  ond  yr  oedd  y  weithred,  er  hyny,  yn  un  dra 
byrbwyll  a  beius.  Yr  oedd  ganddo  sêl,  ond  nid  yn  ol 
gwybodaeth,  ac  y  mae  sél  heb  wybodaelh,  fel  pylor  yn  llaw 
pleiityn, — yn  beth  tra  pheryghis. 

Mae  yn  ymddangos  braidd  yn  rhyfedd,  ar  yr  olwg  gyut- 
af,  na  buasai  y  weithrcd  hou  yn  cyffroi  Ihd  y  milwyr,  nes 
peri  iddynt  ruthro  ar  y  dysgybhon,  a'u  lladd  oll  gyda'u 
gilydd  yn  y  fan.  Ond  y  mae  yn  ddiau  mai  yr  achos  na 
wnaethant  hyny  oedd,  i'r  Arglwydd  lesu,  trwy  ei  aUu  dwy- 
fol,  lywodraethu  eu  meddyhau,  a'u  hatal  i  ymdd'ial. 

Y  mao  yr  lesu  yn  ccryddu  sOl  aunocth  Petr  ;  ao  yn  gor- 
chymyn  iddo  ddodi  ci  glcddyf  yn  y  wain.  Yr  oedd  dofn- 
yddio  y  fath  arfau  yu  bcth  hollol  aughydweddol  â  uatur  oi 
deyrnas  cf ;  oblegyd  teyrnas  ysbrydol  ydy  w,  a  thrwy  fodd- 
ion  mocsol  y  mae  hi  i  gael  ci  hamddiffyn  a'i  Uedacnu.  (loan 


lACHAU  fîLUST  MALCHUS.  819 

xviii.  86.)  Nid  ydyw  i  gael  ei  dwyn  yn  mlaen  trwy  erlid  a 
charcharu,  ysbeilio  dynion  o'u  meddianau,  a'u  gosod  i 
farwolaeth;  "  Canys  arfau  ein  milwriaeth  ni  nid  ydynt 
güawdol,  ond  nerthol  trwy  Dduw  i  fwrw  cestyll  i'r  llawr." 
(2  Cor.  X.  4.)  Yr  oedd  dyoddefiadau  yr  lesu  hefj'd  o  ddwy- 
fol  osodiad,  ac  yr  oedd  yntau,  gan  hyny,  yn  benderfynol  o 
ymostwng  iddynt :  "  Dod  dy  gleddyfyn  y  uain  :  "  meddai, 
"  y  cwpan  a  roddes  y  Tad  i  mi,  onid  yfaf  ef?"  A  byrbwyll- 
dra  mawr  yn  Petr,  druan,  oedd  meddwl  fod  ar  un  oedd  yn 
meddu  y  fath  allu  ac  awdurdod  ag  oedd  gan  Grist,  eisieu 
gwasanaeth  eiddilaidd  un  o'i  fath  ef  i'w  gynnorthwyo  a'i 
amddiffyn  rhag  ei  elynion  :  "  A  ydwyt  ti  yn  tybied,"  ebe  yr 
lesu  wrtho,  "  nas  yaUafyr  awr  hon  ddeisyf  arfy  Nhad,  ac  efe 
a  rydd  yn  yfan  i  mifwy  na  deuddey  lleny  o  anyelion  ì  "  Gall- 
asai  gael  deuddeg  lleng  o  angeHon  i  ymladd  drosto  yn  Ue 
deuddeg  apostol,*  neu  ynte,  fe  allai  mai  lleng  i  amddiffyn 
pob  nn  o'i  ddysgyblion,  ac  yutau,  a  fedlyliai.  Yr  oedd 
lleng  yn  cynwys  tua  chwe'  mil.  Gorchwyl  bychan  i'r  fath 
fyddin  aruthrol  â  hou,  o  "  angeUon  cedyrn  o  nerth,"  fuasai 
llwyr  ddinystrio  holl  elynion  Crist;  canys  yr  ydym  yn 
darllen  i  un  angel,  mewn  un  noswaith,  ladd  cant  a  phedwar 
ugain  a  phump  o  filoedd,  o  elynion  Israel.  (2  Bren. 
xix.  85.) 

"A'rlesu  a  ateboddac  a  ddywedodd,  Goddhfwch  hyd  yn 
hyn."  Mae  rhai  yn  tybied  mai  ei  ddysgybhon  a  gyfarchai 
yr  lesu  fel  hyu,  ac  mai  yr  ystyr  yw,  "  Goddefwch  !  hydyn 
hyn,  a  dim  yn  mhellach,  yn  y  ffordd  o  wrthwynebu  y  dyn- 
ion  yma  i  gyflawni  eu  hamcan."  Ond  tybia  eraill  mai 
wrth  ei  elynion  y  llefarodd  efe  y  geiriau  hyn,  a'i  fod  yn 
dymuno  arnynt  beidio  ymddial  am  yr  hyn  oedd  un  o'i 
ddysgybhon  wedi  ei  wneuthur,  mewn  byrbwylldra,  heb  ei 
ganiatâd  ef.  Golyga  eraill  drachefn,  mai  pan  oeddynt  j'^n 
myned  i  rwymo  ei  ddwylaw  y  llefarodd  efe  y  geiriau,  ao 

•  Gwir  mai  unarddeg  o  ddysgyblion  oedd  gan  yr  lesu  yn  awr,  wodi  i  Jndas  droi 
yn  fradwr;  ond  gan  mai  eu  rliifedi  arferol  a  phriodol  oedd  deuddeg,  yroeddy 
gymdeitlias  yn  cael  ei  gahv  y  deuddeg,  er  íod  rhai  o  honynt  yn  eisieu.  (1  Cor. 
XV.  6.)    Gwel  Tr.ENCH  ar  y  Gwyrthiau. 


320  lACHAU  CLUST  MALCHÜS. 

mai  y  meddwl  yw,  "  Gadewch  fy  llaw  yn  rhydd  am  fynyd, 
tra  byddwyf  yn  cjlSawni  un  weithred  eto  o  drugaredd  ;  ac 
mi  a  wnaf  y  niwed  i  fynu  yn  y  fan."  "Accfea  gyffyrddodd 
ai  glusty  ac  a'i  hiacJiâodd  ef."  (1.)  Yr  oedd  y  wyrth  hon 
yn  amlygu  ei  allu  dtcyfoL  Dangosai  yn  eghir  i'w  elynion' 
trwy  y  weithred  hon,  fod  ganddo  ddigon  o  alhi  i  waredu  ei 
hun  o'u  dwylaw,  pe  huasai  yn  dewis.  Nid  colli  ei  einioes 
a  wnaeth  ;  ond  ei  rhoddi  yn  bridwerth  dros  lawer  ;  canys 
nid  oedd  neb  yn  ei  dwyn  hi  oddiarno  ;  ond  efe  oedd  yn  ei 
dodi  hi  i  lawr  o  hono  ei  hun.  (loan  x.  18.)  (2.)  Y  mae 
y  wjT-'tli  hon  yn  dangos  ei  yshryd  maddeugar.  Yraa  ni  a'i 
gwelwn  yn  gwneuthur  daioni  i  un  o'i  elynion  oedd  yn  ceisio 
ei  einioes.  Yn  hyn  efe  a  adawodd  esiampl  i  ninau,  i  beidio 
ymddíal ;  ond  i  ddyoddef  yn  addfwyn  ac  amyneddgar,  pan 
yn  cael  ein  herhd,  oblegyd  ein  crefydd ;  ac  i  wneuthur 
daioni  i'r  rhai  a'n  casânt :  "  Eithr  yr  ydwyf  fi  yn  dywed- 
yd  wrthych  chwi,  Cerwch  eich  gelynion,  benditliiwcli  y  rhai 
a'ch  melldithiant,  gwncwch  dda  i'r  sawl  a'ch  casânt,  a 
gweddiwch  dros  y  rhai  a  wnel  niwcd  i  chwi,  ac  a'cli  erhd- 
iant."  (Math.  v.  44.)  (3.)  Yn  y  wyrth  hon  yr  ydym  yn 
gweled  yr  Arglwydd  lesu  yn  gmieml  ifynu  y  niwed  a  wnaed 
gan  sél  annocth  un  o'i  ganlynwyr.  Y  mae  ei  ddysgybhon 
proffescdig  wedi  gwneuthur  niwed  annhraethol,  lawer 
pryd,  trwy  ddefnyddio  moddion  anmhriodol,  fel  Petr  yn 
yr  amgylchiad  hwn,  i  geisio  cynal  a  lledaenu  ci  achos  ;  ac 
y  mae  lle  i  ofni  y  buasai  ei  achos  wedi  ei  ddinystrio,  oni 
buasai  iddo  ef  gyfryngu,  dro  ar  ol  tro,  trwy  ei  raghmiacth, 
a'i  Ysbryd,  er  gwncud  i  fynu  y  niwed  a  wnaed  gan  ei  bobl, 
trwy  eu  liannoethineb  a'u  byrbwylldra.  Y  mac  o  bwys  i  ni 
fod  ar  ein  gochehad  rhag  ymfoddloni  ar  sêl  heb  wybodaeth, 
ar  y  naill  law,  yn  gystal  ag  ar  wybodaeth  heb  sèl,  ar  y  llaw 
arall.  "  A  hyu,  yr  wyf  yn  ci  wcddio,  ar  amlhàu  o'ch  car- 
iad  chwi  eto  fwyfwy  inewn  gwybodaeth,  a  júob  synwyr ;  fol  y 
profoch  y  pcthau  sydd  n  gwnhaniaeth  rhyngddynt ;  fel  y 
byddoch  bur  a  didi-amgwydd  hyd  ddydd  Crist ;  &c."  (Phil. 
i.  0-11.) 


BOEE  gyda'b  iesd  wrth  foe  tiberias.  821 

XXXIII. 
BOEE   GYDA'E  lESU  WETH  FOE  TIBEEIAS. 

"Owedi  y  pethau  hyn,  yr  lesu  a  ymddanjosodd  dracJie/n  íw  ddyítrf. 
yhlion  wrth  fôr  Tiberias :  ac  fel  hyn  yr  ymddangosodd,  éc" — Ioan 
xxi.  1—23. 

Ae  fore  teg  a  liyfryd  yu  mis  Mai,  yr  ymweîodd  yr  lesu  fel 
hjn  â'i  ddysgyblion,  wrtli  fôr  Galilea,  iieu  fôr  Tiberias,  fel 
y  gelwir  ef  yma.  Dywed  yr  Efengylwr  mai  dyma  y  dryd- 
edd  waith  iddo  ymddangos  iddynt,  ar  ol  ei  adgyfodiad. 
(Adn.  14.)  Ehaid  fod  hyn  yn  arwyddo,  naill  ai  mai  dyma 
y  trydydd  tro  iddo  ymddangos  i  amryw  o  honynt  gyda'u 
gilydd,  neu  ynte,  mai  hwn  oedd  y  trydydd  dydd  iddo  ym- 
ddangos  iddynt.  Mae  y  gair  "ymddangos  "  yma  yn  golygu, 
gwneuthur  ei  hun  yn  iveledi/j,  fel  y  byddai  yr  angelion  sanct- 
aidd  yn  gwneud,  ar  rai  achlysuron ;  ac  y  mae  yn  rhoddi  ar 
ddeall  nad  oedd  efe,  ar  ol  ei  adgyfodiad,  yn  weledig  i  lyg- 
aid  o  gnawd,  ond  pan  y  byddai  yn  ewyllysio  gwneuthur  ei 
hun  felly.  Mae  rhyw  ddirgelwch  cysegredig  yn  perthyn  i'w 
fywyd,  y  deugain  niwrnod  rhwng  ei  adgyfodiad  a'i  esgyn- 
iad.  Ni  \Vyr  neb  yn  awr,  ac  ni  wyddai  neb  y  pryd  hyny, 
ychwaith,  pa  le,  na  pha  fodd,  y  treuhai  efe  y  rhan  fwyaf 
o'r  amser  hwnw.  Nid  ydoedd  mwyach  i'w  weled  yn  y  syu- 
agog  na'r  deml ;  yn  ngardd  Gethsemane,  lle  yr  oedd  wedi 
arfer  cyrchu  yn  fynych  ;  nac  yn  nhŷ  ei  hoff  gyfeiUion  yu 
mhentref  prydferth  Bethania  ;  ac  nid  ydoedd  yn  pregethu 
yn  yr  awyr  agored,  ac  yn  iachàu  cleifion  fel  cynt.  Fe  allai 
ei  fod  yn  rhodio  heolydd  Jerusalem,  a  bryn  CaLfaria,  a 
mynydd  yr  ülewydd  yu  anweledig ;  neu,  fe  ddiclion  iddo 
dalu  ymwehad  â  chymydogaeth  Nazareth,  lle  y  magcsid 
ef,  a  manau  eraill  yn  Gahlca,  Ue  y  gwnaethid  y  rhan  fwy- 
af  o'i  woithrodocdd  nerthol ;  neu  yute,  y  mae  yn  bosibliddo 
dreuHo  Uawcr  o'r  amser  mewn  rhy w  le  dirgel  a  neiUduedig, 


322  BOEE  gyda'r  iesu  wrth  foe  tiberias 

yn  nghwmiii  angelion,  neu  gycla'r  saint  liyny  a  gyfodwycl 
ganddo  oddÌTvrth  y  meh-w,  fore  y  trydydd  dydd.  (Math. 
xxvii.  52,  63.)  Byddai  yn  ymddangos  yn  awr  ac  yn  y  man 
i'w  ddj'sgyblion ;  yn  ymddyddan  á  hwynt,  yn  bwyta  yn  eu 
gŵydd ;  ac  yn  eu  gwahodd  i'w  deimlo,  er  mwyn  rhoddi  pob 
sicrwydd  iddynt  o  wirionedd  ei  aclgyfodiad  ;  ac  yna  diflanai 
di'achefn  yn  sydyn  allan  o'u  golwg  hwynt.  Cydymffurfìai 
â  deddfau  y  byd  presenol ;  ond  dangosai  yn  amlwg,  ar  yr 
un  pryd,  nad  ydoedd  mwyach  o  angenrheidrwydd  yn  ddar- 
ostyugedig  iddynt.  Yr  ydoedd  trwy  y  pethau  hyn  yn  ym- 
drechu  argraffu  ar  feddyhau  ei  ddysgybUon,  mai  yr  un 
fydd  y  corff  ar  ol  yr  adgyfodiad,  ag  ydyw  yn  awr,  ond  eto, 
y  bydd  yn  llawer  mwy  galluog  a  gogoueddus.  Yr  ydoedd 
hefyd  am  ddysgu  iddynt  ei  fod  ef  yn  gwybod  eu  hanes,  ac 
yn  sylwi  arnynt  yn  barhaus,  er  ei  fod  yn  anweledig  iddynt. 
Dangosai  nad  ydoedd  yn  absenol  er  nad  oeddynt  yn  ei 
weled ;  ond  ei  fod  gyda'i  bobl,  pan  nas  gallai  Uygaid  o 
gnawd  ei  ganfod,  Amcanai  trwy  hyn  eu  dwyn  ì  "  ^odio 
wrth  ffydd,  ac  nid  wrth  olwg." 

Yr  ydym  yn  cael  fod  y  dysgyblion  yn  Jerusalem  yn  adeg 
croeshoeliad,  ac  adgyfodiad,  eu  Harglwydd.  Ond  yr  oedd 
efe  wedi  dweyd  wrtliynt,  yn  yr  oruwch  ystafell,  y  noswaith 
cyn  ei  farwolaeth,  "  Wedi  fy  adgyfodi,  mi  a  af  o'ch  blaen 
chwi  i  Galilea."  Bore  y  trydydd  dydd  y  mae  yr  angel  yn 
dweyd  wrth  y  gwragedd  a  ddaethant  i  edrych  y  bedd, 
"Ewch  yraaith,  dywedwch  i'w  ddysgybUon  cf,  ac  i  Petr,  ei 
fod  ef  yn  myned  o'ch  blaen  chwi  i  Galilea :  yno  y  cewch  ei 
•weled  ef,  fel  y  dywedodd  i  chwi."  A  phan  oedd  y  gwrag- 
edd  yn  myned  ar  ffrwst  â'r  genadwri  hon  i'r  dysgyblion, 
yr  Icsu  ci  hun  a  gyfarfu  â  hwyut,  ac  a  ddy wcdodd  wrthynt, 
**  Nac  ofnwch ;  ewch,  mynegwch  i'm  brodyr,  fcl  yr  elout  i 
Galilca,  ac  yno  y'm  gwelant  i."  (Matli.  xxvi.  82 ;  Marc 
xvi.  7  ;  Math.  xxviii.  10.)  Fel  hyu  yr  ocdd  Galilea  wetU  ei 
apwyntio,  gan  yr  Icsu,  fel  Ue  i  gyfarfod  à'i  ddysgybUon, 
ao  am  hyny,  y  macnt  yn  gadael  Jerusalcra,  yn  fuan  wedi  i 
ddyddiau  yr  wyl  fyned  drosodd,  ac  yn  dychwelyd  i  GaUlca, 


BORE  GYDa'b  IESU  WRTH  FOR  TIBERIAS.  823 

yn  ol  y  gorchymyn.  Ac  yma  y  mae  yr  lesu  yn  dyfod  atynt 
yn  ol  ei  addewid;  "  canys  fíyddlawn  yw  yr  hwn  a  addaw- 
-dd." 

Mae  yn  dra  theilwng  o'n  sylw,  mai  nid  mewn  cyfárfod 
crefyddol,  ond  gyda'u  gorehwyl  cyffrediu,  yr  oedd  y  dysg- 
yblion  pan  ymddangosodd  yr  lesu  iddynt  y  tro  hwn.  Nid 
oeddynt  i  fyned  allan  i  bregethu  nes  y  byddai  yr  Ysbryd 
o'r  uchelder  wedi  ei  dywallt  arnynt ;  ond  yn  lle  treulio  yr 
amser  yn  segur,  tra  byddcnt  yu  dysgwyl  am  eu  Harglwydd, 
y  maent  yn  ymaílyd  yn  eu  hen  alwedigaeth.  Er  eu  bod 
wedi  eu  dyrchafa  i'r  swydd  fwyaf  urddasol  ac  anrhydeddus, 
yr  oeddynt  yn  ddigon  gostyngedig  i  drin  y  rhwydau,  a 
gweithio  â'u  dwylaw.  Ac  felly,  uu  min  nos,  pan  oedd 
gwyneb  y  môr  yu  dawel  a  deniadol,  y  mae  Petr  yn  dweyd 
wrth  ei  frodyr,  ei  fod  ef  am  fyned  i  bysgota ;  ac  y  maent 
hwythau  oll  yn  dweyd  yr  aent  gydng  of.  Y  maent  yn  myn- 
ed  allan  gyda'u  gilydd  yn  ddioed  i  lan  y  môr,  ac  yn  dringo 
i  long  fechan  oedd  gerllaw;  a  dyna  lle  yr  oeddynt,  gyda'r 
gwaith  o  bysgota,  pan  ymddangosodd  yr  lesu  iddynt  bore 
dranoeth.  Mae  genym  hanes  am  dano  yn  ymddangos 
iddynt  ddwywaith  o'r  blaen  mewn  cynnulliad  crefyddol,  ar 
y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos,  i  ddysgu  i'w  bobl  i  ddysgwyl 
am  ei  bresenoldeb  yn  ei  dŷ,  ac  ar  ei  ddydd.  Ond  yma,  y 
mae  yn  ymddangos  iddynt  ar  ddiwrnod  gwaith,  a  phan 
oeddynt  yn  dilyn  eu  galwedigaeth  dymhorol,  i'r  dyben  o 
roddi  ar  ddeall,  nad  yw  diwydrwydd  gyda  phethau  y  byd 
yma  yn  un  rhwystr  i  fywyd  crefyddol ;  ac  mai  nid  yn  y 
cysegr,  ar  y  Sabbath,  yn  unig  yr  ydym  i  ddysgwyl  presen- 
oldeb  yr  Arglwydd ;  ond  y  gallwn  gael  ei  gymdeithas,  wrth 
gyflawni  ein  gorchwylion  cyffredin,  ar  ddyddiau  yr  wyth- 
nos  hefyd. 

Yr  oedd  y  dysgyouon  hefyd  wedi  bod  yn  ymboeni  ar  hyd 
y  nos,  yn  aflwyddianus,  pan  ymddangosodd  yr  lesu  iddynt : 
**  A'r  nos  hono  ni  ddaliasant  ddim."  Y  nos  oedd  yr  adeg 
oreu  i  bysgota,  ao  yr  oeddynt  hwythau  yn  bysgodwyr 
medrus ;  ond  er  hyny  oll,  yr  oeddynt  wedi  methu  dal  dim. 


824  BORE  gyda'r  iesu  wrth  for  tiberias. 

Petli  digon  digalon  oedd  colli  eu  cysgu,  ac  ymboeni  yn  ofer, 
ar  hyd  y  nos.  Ond  yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  drefnu,  yn  ddi- 
ameu,  i  wneuthur  y  ddalfa  wyrthiol  yn  y  bore  yn  fwy  rhy- 
fedd  yn  eu  golwg.  Y  mae  yn  dygwydd  yn  fynych  eto,  fod 
pobl  yr  Arglwydd  yn  aflwyddianus  yn  eu  galwedigaethau 
cyfreithlawn,  er  pob  diwydrwydd  a  gofal  o'u  heiddo  ;  ac  y 
mae  hyn  yn  cael  ei  fwriadu  i'w  dwyn  i  deimlo  eu  hymddi- 
byniad  ar  ddwyfol  ragluniaeth  :  "  Os  yr  Arglwydd  nid 
adeilada  y  tỳ,  ofer  y  Uafuria  ei  adeiladwyr  wrtho."  (Salm 
cxxvii.  1.) 

Y  mae  gweision  Crist  yn  gorfod  llafurio  hefyd  yn  fynych, 
gyda  gw£Ìth  yr  Arglwydd,  heb  weled  fawr  o  Iwyddiant  ar 
eu  llafur,  nes  y  mae  llawer  un  o  honynt  yn  barod  i  ddweyd 
gyda'r  proffwyd,  "  Yn  ofer  y  llafuriais,  yn  ofer  ac  am  ddira 
y  treuliais  fy  nerth."  (Esaiah  xlix.  4.)  Ond  y  mae  hanes 
y  dysgyblion  ar  fôr  Tiberias,  y  pryd  hwn,  yn  ddefnydd  c}'- 
8ur  cryf  i'r  saint,  yn  ngwyneb  eu  haflwyddiant  a'u  profed- 
igaethau ;  canys  arwyddir  yma  fod  bore  dedwydd  i  wawrio 
arnynt,  ar  ol  y  tywyllwch  a'r  siomedigaethau,  ar  fôr  ty- 
mhestlog  y  byd.  "Dros  brydnawn  yr  erys  wylofain,  ac 
erbyn  y  bore  y  bydd  gorfoledd."  '*  Y  nos  a  gerddodd  yn 
mhell,  a'r  dydd  a  nesáodd."  (Salm  xxx.  5;  Ehiif.  xiii.  12.) 
Ffy  y  tywyllwch  a'r  cysgodau,  a  phan  dvr  y  wawr  ceir 
gweled  yr  lesu  yn  sefyll  ar  lanau  bythol  wyrdd  y  nefol 
wlad  :  "  Dy  lygaid  a  welant  y  brenin  yn  ei  degwch  :  gwel- 
ant  y  tir  pell."  (Esaiah  xxxiii.  17.) 

Gadewch  i  ni  edi'ych  ychydig  eto  ar  y  dull  y  datguddiodd 
y  Gwaredwr  ei  hun  i'r  dysgybUon  y  tro  hwn  :  "A  jìhan  ddaeih 
y  bore  weilhian,  sa/odd  yr  lesii  ar  y  làn :  cithr  y  dysciyhlion 
ni  wyddent  niai  yr  lesu  ydoedd."  Pan  oeddynt  yn  pysgota 
y  tro  cyntaf,  yr  oedd  efe  gyda  hwynt  yn  y  llong  (Luc  v. 
4.)  ;  a  chaAvn  liaucs  am  dano,  dro  arall,  yn  rhodio  atynt  ar 
y  dyfroedd  (loau  vi.  19.) ;  ond  yma,  y  mae  eíe  yn  scfyll  ar 
y  traeth,  i  arwyddo,  fcl  y  tybir,  ci  fod  ef,  erbyn  hyn,  wedi 
darfod  û  môr  tymhcstlog  y  byd  yma,  ac  wedi  glanio  ar 
dii-ocdd  dedwydd  anfarwoldob ;  oud  nid  foUy  am  ei  ddysg- 


EORE  GYDA'b  lESU  WRTH  FOR  TIBERIAS.  325 

yblîon.  Yr  oedd  yr  hyn  a  fydd  yn  wir,  yn  y  mau,  am  bawo 
o'i  bobl,  yn  wir  eisoes  ara  dano  ef,  sef,  "  A'r  mûr  nid  oedd 
mwyach"  (Dat.  xxi.  1.),  h.y.,  ni  bydd  na  therfysgoedd,  na 
pheryglon,  yn  y  sefyllfa  wynfydedig  sydd  yn  aros  y  saint  tu 
draw  i'r  bedd.  Yr  oedd  gwaith  yr  lesu  yn  sefyll  ar  y  làn,  yn 
lle  myned  at  y  dysgyblion  i'r  llong,  yn  arwyddo  yr  un  peth, 
gan  hyny,  ag  a  ddywedasid  ganddo  yn  ei  weddi :  **  Ac  nid 
wyf  mwyach  yn  y  byd,  ond  y  rhai  hyn  sydd  yn  y  byd." 
(loan  xvii.  11.)  Mae  y  dysgyblion  ar  lasiad  y  dydd,  ac 
wrth  oleuni  llwyd  y  wawr,  yn  gweled  rhywun  yn  rhodio 
ar  y  traeth  ;  ond  gan  ei  bod  hi  eto  yn  dywyll,  neu  ynte, 
oherwydd  ei  fod  yn  ymddangos  "  mewn  gwedd  arall" 
(Marc  xvi.  12.),  ni  ddarfu  iddynt  ei  adnabod  ;  eithr  tyb- 
iasant  mai  rhy  w  ddieithr-ddyn  ydoedd,  Avedi  dyfod  i  lawr  i 
làn  y  môr  o  un  o'r  trefi  cyfagos,  i  ymofyn  am  bysgod  ar 
werth  erbyn  ei  foreufwyd.  "  Yna  yr  lesu  a  ddywedoJd  wrth 
ynt,  O  blant,  a  oes  genych  ddim  bwyd  ?  "  Mae  yn  eu  hanerch 
mewn  dull  tadol  a  chyfeillgar,  fel  pe  dywedasai,  "  Pa  fodd 
yr  ydych  yn  dyfod  yn  mlaen,  fy  mechgyn  i  ?  a  oes  genych 
bysgod  i'w  gwerthu  ?  "  "  Ilwythau  a  atebasant  iddo,  Nac 
oes.  Yntau  a  ddywedodd  wrthynt,  Bwriwch  y  rhwyd  tV  tu 
dehau  iW  llony,  a  chwi  a  gewch."  "  Hwyrach  ei  fod  wedi 
gweled  pysgod  yn  neidio  yn  y  fan  yua,"  meddynt  wrth  eu 
gilydd,  "byddai  yn  well  i  ni  roddi  prawf  ar  ei  gynghor, 
boed  a  fyno."  "  Hwy  a  fwriasant  gan  hyny  ;  ac  ni  allent 
beîlach  ei  thynii  gan  y  lliaws  pysgod."  Y  mae  yu  ddiau  i'r 
pysgod  hyn  gael  eu  casghi  i'r  fan  hono,  ar  y  pryd,  trwy  awd- 
urdod  a  gallu  yr  Arglwydd  lesu.  Yr  oedd  efe  wedi  gwneud 
gwyrth  gyíîelyb  i  hon,  yn  ngwydd  amryw  o  honynt,  tua 
dwy  flynedd  a  haner  yn  ol  (Luc  v.  4 — 7.) ;  ac  y  mae  yn 
ymddangos  fod  lion,  fel  hono,  wedi  ei  bwriadu  i  osod  allan 
y  llwyddiant  ma\vr  oedd  i  fod  ar  eu  gweinidogaeth  hwy,  ac 
eraill  o  weision  Crist,  fel  pysgodwyr  dynion.  Ond  y  mae 
y  wyrth  hon  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  un  o'r  blaen, 
mewn  rhai  pethau.  Yno  y  mae  y  pysgod  yn  cael  eu  codi 
i'r  llong,  yr  hyu  oedd  yn  arwydd,  ond  odid,  o  ddygiad 


826  BORE  gyda'r  iesu  wrth  for  tiberias. 

pechaduriaid,  trwy  weinidogaeth  yr  efengyl,  i  mewn  i'r 
eglwys,  yr  hon  sydd  yn  y  byd  yma  fel  llong  fechan  ar 
wyneb  yr  eigion  cynhyrfus.  Ond  yma,  y  mae  y  rhwyd  yn 
cael  ei  Uusgo  i'r  làn,  yn  Ue  ei  chodi  i'r  llong,  yr  hyn,  yn  ol 
barn  Augustine  ac  eraill,  oedd  yn  cyfeirio  at  ddygiad  pech- 
aduriaid  allan  o'r  "  byd  drwg  presenol,"  i  ogoniant  yn  y 
diwedd.  Dywedir  hefyd,  yn  hanes  y  wyrth  gyntaf,  i'r 
rhwyd  ddechreu  rhwygo,  ond  yma,  er  bod  cymaint  o  bysg- 
od,  "  7ii  thorodd  y  rhioyd."  Y  mae  yu  anhawdd  meddwl  y 
buasai  peth  mor  fychan  â  hyn  yn  cael  ei  grybwyll,  oni  bu- 
asai  ei  fod  yn  arwydd  o  rywbeth.  Barna  rhai  fod  y  ffaith 
i'r  rhwyd  rwygo  y  tro  cyntaf  yn  dangos  yr  anhawsdra  a  gai 
yr  apostolion,  a  gweinidogion  y  gair,  i  gadw  llawer  o  ddyn- 
ion  rhag  dianc  yn  ol  i'r  byd,  wedi  iddynt  gael  eu  dal  un- 
waith  yn  rhwyd  yr  efengyl ;  a  bod  y  ffaith  na  thorodd  y 
rhwyd  y  tro  yma,  yn  gosod  allan  gadernid  a  dyogelwch 
trefn  gras,  ac  felly  o'r  un  arwyddocâd  â'r  geiriau  cysurlawn 
hyny  o  eiddo  y  Gwaredwr : — "  A  minau  ydwyf  yn  rhoddi 
iddynt  fywyd  tragywyddol ;  ac  ni  chyfi-goUant  byth,  ac  ni 
ddwg  neb  hwynt  allan  o'm  11  aw  i."  (loan  x.  28.) 

Fe  fu  y  ddalfawyrthiol  yma  o  bysgodyn  foddion  i  ddwyn  y 
dysgyblion  i  ddeall  pwy  oedd  yr  hwn  a  safai  ar  y  làn  :  '^Am 
hyny  y  dysgyhl  hwnw  yr  oedd  yr  lesu  yn  ei  garu  a  ddywedodd 
icrth  Petr,  Yr  Arglwydd  yw."  loan  oedd  y  mwyaf  meddyl- 
gar  a  llygadgraff  yn  mhlith  yr  apostolion  :  efe  hefyd  oedd 
yr  hynotaf  o  honynt  am  ei  gariad,  "  a  phob  un  a'r  sydd  yn 
caru,  y  mae  efe  yn  adnabod  Duw."  '(l  loan  iv.  7.)  loan 
hefydoedd  y  cyntaf  i  adnabod  yr  lesu  am  mai  efe  oedd  **y 
dysgybl  yr  oedd  yr  lesu  yn  ei  garu,"  ac  y  mae  efe  yn  egluro 
ei  hun  mewn  modd  neillduol  i'r  rhai  a  gerir  ganddo.  (loan 
xiv.  21.)  Ond  Petr  ocdd  yr  hynotaf  am  ei  sel  a'i  frwd- 
frydedd,  yn  mhlith  yr  apostolion,  ac  felly,  os  loan  oedd  y 
cyntaf  i  adnabod  yr  lesu,  Petr  ocdd  y  cyutaf  i  ddyfod  ato. 
Pan  ddoallodd  efo  mai  yr  lesu  oedd  yr  hwn  a  safai  ar  y 
làn,  efo  a  roddodd  ei  wisg  uchaf  am  dano,  ac  a  noidiodd  i'r 
môr  (Math.  xiv.  28.),  gyda  bwriad  o  nofio,  neu  o  gordded 


BOEE  gyda'r  iesu  wrth  for  tiberias.  827 

trwy  y  awfr,  i'r  lan,  am  fod  arno  frys  i  ddyfod  at  ei  Arg- 
Iwydd,  yn  gynt  nag  y  gallai  y  llong  lanio.  Pan  gofiom  ei 
fod  newydd  wadu  ei  Arglwydd,  gallasem  ddysgwyl  y  buasai 
yn  barotacli  i  geisio  ffoi  i  rywle  i  ymguddio  rbagddo,  nag  i 
frysio  fel  byn  i'w  bresenoldeb,  ar  ei  ben  ei  bun.  Ond  yr 
oedd  Petr  yn  adnabod  ei  Arglwydd  yn  rby  dda,  ac  yn  gwy- 
bod  gormod  am  ei  gariad  a'i  faddeugarwcb,  i  ofui  ei  wynebu. 
Yr  oedd  yr  lesu  hefyd  wedi  amlygu  ei  barodrwydd  i  fadd- 
eu  iddo  trwy  gofio  yn  garedig  ato  (Marc  xvi.  7.) ;  ac  ym- 
ddangos  iddo,  yn  rbywle,  y  dydd  yr  adgyfododd.  (Luc 
xxiv.  34.)  Felly,  er  i  Petr  ei  wadu  ef,  ni  wadodd  efe  mo 
Petr  druan.  Ac  yr  oedd  tiriondeb  rbyfedd  y  Gwaredwr 
tuag  ato,  wedi  llenwi  ei  galon  â'r  fath  ddiolchgarwcb,  fel 
y  mae  yn  tori  trwy  bob  rbwystrau  i  biysuro  at  draed  ei 
Arglwydd  i  ddiolcb  iddo,  a'i  addoli.  **  Eithr  y  dysgyhlion 
eraill  a  ddaethant  mewn  llong,  (ohlegyd  nid  oeddynt  hell  oddi- 
wrth  dir,  ond  megys  dau  càn  cufydd,  neu  tua  chàn  llath,)  dan 
Insgo  y  rhicyd  a'r  pysgod."  Nis  gallwn  lai  nac  edmygu  a 
cbanmol  sêl  Petr,  yn  ei  waith  yn  gadael  y  llong,  ac  yn 
bwrw  ei  hun  i'r  môr ;  ond  ar  yr  un  pryd,  yr  oedd  yn  dda 
na  wnaeth  pawb  fel  efe  ;  canys  pe  gwnaethent  hyny,  pa 
beth  a  ddaetbai  o'r  llong,  a'r  pysgod  ?  Ni  buasai  yn  iawn 
i  loan  feio  Petr,  am  adael  y  llong  ;  nac  i  Petr,  o'r  tu  arall, 
amheu  cariad  loan,  oherwydd  iddo  arosyn  y  Uong.  Ymae 
dynion  yn  wahanol  o  ran  eu  tymherau  a'u  tueddiadau 
naturiol,  &c.*;  ac  felly  nid  yn  yr  un  duU  y  mae  pawb  i  was- 
anaethu  yr  Arglwydd,  a  rhyngu  ei  fodd. 

*'  A  chyn  gynted  ag  y  daethant  i  dir,  hicy  a  welent  dân  o 
fai'wor  wedi  ei  osod,  a  physgod  wedi  eu  dodi  amo,  a  bara." 
Y  mae  yn  ddiau  mai  Crist,  trwy  ei  allu  gwyrthiol,  oedd 
wedi  darparu  y  pethau  hyu,  ar  gyfer  y  dysgyblion,  erbyn  y 
cyrhaeddent  i'r  làn.  Yr  oeddynt  yn  lluddedig,  yn  oer,  ao 
yn  newynog,  ar  ol  bod  allan  trwy  y  nos  ar  wyneb  y  dyfn- 
der ;  ond  wele  ymbortb  wedi  ei  barotoi  ar  eu  cyfer,  a  thân 
iddynt  i  ymdwymno  wrtbo,  tra  byddent  yn  cymcryd  eu 
Uuniaeth.     Gorchymjna  yr  lesu  iddynt  ddwyn  rhai  o'r 


828  BOEE  gyda'r  iesü  weth  for  tiberias. 

pysgod  a  ddaliasent  y  pryd  hwnw,  i'w  gosod  ar  y  marwor, 
nid  am  na  allasai  efe  ddarparu  digon  hebddynt, '  ond  oher- 
wydd  ei  fod  yn  ewyllysio  iddynt  gael  mwynhâu  ffrwyth  eu 
llafur.  Yna,  y  mae  yn  eu  gwahodd  i  gyfranogi  o'r  arlwy, 
ac  wedi  rhoddi  diolch,  yn  ol  ei  arfer,  a  rhoddi  iddynt  o'r 
bara  a'r  pysgod,  y  mae  yn  bwyta  gyda  hwynt.  Nid  oedd 
ar  ei  gorff,  mae  yn  debyg,  eisieu  ymborth  ar  ol  ei  adgyf- 
odiad,  i'w  gynal  fel  o'r  blaen ;  ond  yr  oedd  yn  gallu  bwyta 
pan  y  byddai  yn  dewis  ;  a  gwnaeth  hyny,  amryw  weithiau, 
i'r  dyben  o  brofì  gwirionedd  ei  adgyfodiad.  (Luc  xxiv.  42, 
43;  Act.  X.  41.) 

Ond  beth  oedd  amcan  yr  arlwy  wyrthiol  yma  ar  y 
traeth  ?  Nid  oedd  angenrheidrwydd  i'r  lesu  wneud  gwyrth 
yn  unig  er  mwyn  dadebru  y  dysgyblion  ;  canys  yr  oedd  eu 
cartrefi  yn  ymyl.  Y  niae  yn  debyg,  gan  hyny,  iddo  wneud 
y  wyrth  hon  yn  benaf  i'r  dyben  o  osod  allan  ryw  wirionedd 
ysbrydoh  Fel  yr  oedd  y  ddalfa  o  bysgod  yn  arwydd  o'r 
llwyddiant  mawr  a  fyddai  ar  weinidogaeth  yr  apostohon, 
felly,  y  mao  yn  debyg,  fod  y  wledd  yma  ar  y  traeth  wedi  ei 
bwriadu  i  ddangos  fod  gweision  Crist  i  gael  gwledda  yn 
ddedwydd  gyda'u  Harglwydd,  ar  ol  gorphen  eu  llafur  yma 
ar  fôr  tymhestlog  y  byd  hwn,  a  glanio  yn  ddyogel  ar  dir  y 
bywyd.  "  Chwychwi  yw  y  rhai  a  aroshasoch  gyda  mi  yn 
fy  mhrofedigaethau.  Acyrwyf  fi  yn  ordeinio  i  chwi  deyrn- 
as,  megys  yr  ordeiniodd  fy  Nhad  i  minau  ;  fel  y  bwytâoch 
ac  yr  yfoch  ar  fy  mwrdd  i  yn  fy  nheyrnas,  ac  ÿr  eisteddoch 
ar  orseddfeydd  yn  barnu  dcuddeg  llwyth  Israel."  (Luc 
xxii.  28 — 30.)  Fel  y  gorchymynodd  yr  lesu  i'w  ddysgybl- 
ion  ddwyn  o'r  pysgod  a  ddaliasent  y  pryd  hwnw,  i'r  arlwy 
ar  y  traeth,  felly  y  caiff  y  saint  yn  y  nef  fwynhàu  o  ffrwyth 
eu  llafur ;  canys  bydd  "  eu  gweithredoedd  yn  eu  canlyn 
hwynt"  (Dad.  xiv.  13.) ;  a  bydd  gweled  yr  eneidiau  y  bydd- 
ant  wcdi  bod  yn  offerynau  i'w  hachub,  yn  un  elfen  bwysig 
yn  nedwyddwch  gweiaion  yr  Arglwydd  :  "  Cauys  beth  yw 
ein  gobaith  ni,  neu  ein  llaweuydd,  neu  goron  ciu  gorfol- 
cdd  ?  ouid  ohwychwi  gcr  brou  eiu  Harglwydd  lesu  Grist 


BORE  GÎDA  B  lESÜ  WETH  FOR  TIBERIAS.  329 

yn  eì  ddyfodiad  ef  ?     Canys  chwycliwi  yw  ein  gogoniant 
a'n  Uawenydd  ni."    (1  Thes.  ii.  19,  20.) 

**  Eithr  nifeiddiai  neb  o'r  dysgyblion  ofyn  iddoy  Pwy  wyt  ii? 
am  eu  bod  yn  gwybod  mai  yr  Arglwydd  oedd"  Y  mae  yn 
gweddu  i  ni  fod  yn  gynil  a  gochelgar,  wrth  siarad  ar  fater 
ag  y  mae  cymaint  o  ddirgelwch  yn  perthyu  iddo  â  chorfif 
ein  Harglwydd,  ar  ol  ei  adgyfodiad.  Ond  y  mae  y  geiriau 
hyn  yn  arwyddo  yn  amlwg  fod  ei  ymddangosiad  yn  dra 
gwahanol  i'r  peth  ydoedd  cyn  ei  farwolacth  ;  ac  eto  fod  y 
dysgyblion  yn  tcimlo  yn  sicr  mai  efe  ei  hun  ydoedd.  Dengys 
ei  weddnewidiad  y  posiblrwydd  i'r  fath  gyfnewidiad  gymer- 
yd  lle.  Dichon  mai  nid  ar  unwaith  y  gogoneddwyd  ei  gorff ; 
ond  i'r  cyfnewidiad  gael  ei  ddechreu  yn  ei  adgj'fodiad,  a'i 
ddwyn  yn  mlaen  yn  raddol,  yn  ysbaid  y  deugain  ni'wrnod, 
ac  i'r  gwaith  gael  ei  berffeithio  ar  ei  esgyniad.  Dyna, 
modd  bynag,  yw  barn  llawer  o'r  esbonwyr  diweddar  ar  y 
mater. 

"  Yna  gwedî  iddynt giniawa,  yr  lesu  a  ddywedodd  wrth  Simon 
Pelr,  Simon  mab  Jona,  a  wyt  ti  yn  fy  ngharu  i  yn  fwy  na^r 
rhai  hyn?  &c."  Yr  oedd  lesu  Grist  yn  dirion  a  charedig 
iawn  yn  ei  waith  yn  gadael  i  Petr  f wyta  ei  giniaw  cyn  de- 
chreu  ei  holi.  Gwyddai  yn  dda  y  buasai  yr  ymddyddan  yn 
effeithio  cymaint  ar  Simon,  fel  na  chawsai  fawr  o  flas  ar 
ei  giniaw,  y  diwrnod  hwnw,  pe  buasai  efe  yn  dechreu  ei 
gwestiyno  cyn  ciniaw,  Mae  yn  ei  holi  yn  ngŵ'ydd  ei  frodyr, 
er  mwyn  rhoddi  cyfleusdra  iddo  i  gyffesu  ei  gariad  yn  eu 
clywedigaeth  ;  ac  fel  y  caffai  yntau  gyfleusdra  i  adferu  Petr 
i'w  swydd,  yn  mhresenoldeb  amryw  o'r  dysgyblion,  rhag  i 
neb  o  honynt  feddwl  y  dylasent  ei  ddiarddel  o'r  apostol- 
iaeth,  am  wadu  ei  Arglwydd.  .  Buasem  ni,  ond  odid,  yn 
dysgwyl  iddo  ofyn,  "  A.  ydyw  yn  ddrwg  genyt  dy  fod  di  wedi 
fy  ngwadu  i  ?  "  Ond  yn  Ue  hyny,  '*  A  wji;  ti  yn  fy  ngharu 
i  ?  "  yw  y  cwestiwn  a  ddyry  yr  lesu  iddo,  am  fod  hyn,  ar 
unwaith,  yn  cynwys  pobpeth  ;  ac  i  ddangos  fod  cariad  at 
Grist  yn  gymhwysder  hanfodol  er  llenwi  unrhyw  swydd  yn 
eglwys  Dduw.     •*  A  v/yt  ti  yn  fy  ngharu  i  yn  fwy  nar  rhai 


830  BOEE  gyda'r  iesu  wrth  for  tiberias. 

Injn  ?  "  sef,  yn  fwy  nag  y  mae  y  dysgyblion  hyn  yn  fy 
ngharu  i,  mewn  cyfeiriad  at  y  fost  hyderus  houo  o  eiddo 
Petr,  "  Pe  rhwystrid  pawb  o'th  blegyd  di,  eto  ni'm  rhwystr- 
ir  i  byth."  (Math.  xxvi.  33.)  Mae  Petr  yn  sicrhâu,  mewn 
atebiad  i'r  cwestiwn,  ei  fod  yn  caru  ei  Arglwydd ;  ond  yr 
oedd  yn  adnabod  ei  hun  yn  rhy  dda,  erbyn  hyn,  i  gynyg 
hôni  ei  fod  yn  ei  garu  yn  fwy  na'r  dysgyblion  eraiU.  Mae 
yn  apelio  hefyd  at  Hollwybodaeth  ei  Arglwydd,  i  brofì  gwir- 
ionedd  ei  gariad,  fel  pe  dywedasai,  **  Beth  bynag  a  feddyl- 
ia  eraill  am  danaf,  ar  ol  fy  nghwymp  galarus,  ti  a  wyddost 
bob  peth,  ti  a  wyddost  fy  mod  i  yn  dy  garu  di."  Pe  gofyn- 
asid  yr  im  cwestiwn  iddo,  cyn  ei  gAvymp,  mae  yn  ddigon 
tebyg  y  buasai  yn  ateb  trwy  ddweyd,  "  Mi  a  wn  fy  mod  yn 
dy  garu  di."  Ond  yma,  yn  lle  apelio  at  dystiolaeth  ei  galon 
dwyllodrus  ei  hun,  y  mae  yn  apelio  at  Chwihwr  y  calonau, 
ac  yn  dweyd,  •*  0  Arrjlwydd,  ti  a  wyddost  bobpeth ;  ti  a  icydd- 
ostfy  mod  yn  dy  garii  di."  Wedi  iddo  gyfifesu  ei  gariad  fel 
hyn,  y  mae  yr  lesu  yn  dweyd  wrtho  am  ddangos  ei  gariad 
ato  ef  trwy  borthi  ei  ŵyn,  a  bugeiHo  ei  ddefaid.  Yna  wedi 
hysbysu  y  gwaith  oodd  ganddo  i'w  gyflawni,  y  mae  yr  lesu 
yn  rhagfynegi  iddo  yr  erlidiau  oedd  ganddo  i'w  dyoddef : 
*'  Yn  uir,  yn  icir,  meddaf  i  ti,  Pan  oeddit  ieiianc,  ti  a'th  icreg- 
ysaist  dy  hun ,  ac  a  rodiaist  lle  y  mynaist :  eithr  pan  elech  yn  hen, 
ti  a  estyni  dy  ddicylaiv,"  i  gael  dy  groeshoeho,  "  ac  arall  a'th 
uregysa,"  neu  a'th  rwyma,  "ac  ath  ancain  lìenifynit,"  neu, 
i  le  y  bydd  y  cnawd  yn  ei  arswydo,  wrth  feddwl  am  y  dy- 
oddefiadau  fydd  ganddo  i  fyned  trwyddynt.  *^A  hyn  a  ddy- 
wedodd  efe,  gan  arwyddo  trwy  bafath  angeu  y  gogoncddai  efe 
Dduw.  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn,  efe  a  ddywedodd  tcrtho, 
Canlynfi,"  gan  gyfeirio,  mao  yn  debyg,  at  yr  hyn  a  ddy- 
wedasid  ganddo  wrth  Petr,  yn  yr  oruwch  ystafell,  "  Ni  elli 
di  yr  awrhon  fy  nghanlyn,"  i'r  groes,  nao  i'r  nefoedd : 
•'  eithr  ar  ol  Jiyn  y'm  canlyni."  (loan  xiii.  8G.)  Gyda  bod 
yr  lesu  yn  dwoyd,  "  Canlyn  fi,"  mao  yn  dcbyg  iddo  godi, 
a  syraud  o'r  fan  lle  yr  ydocdd,  ac  ni  wyddai  Petr  yn  iawn 
pa  un  ai  yn  fíìgnrol,  ai  yn  llythyrcnol,  yr  ydocdd  i  ddeall 


BORE  gyda'b  iesu  wrth  for  tiberias.  831 

yr  ymadrocld,  **  Canlyn  fi."  Tybiodd  y  gallai  fod  yr  lesu 
am  iddo  ei  ganlyn  yn  Uythyrenol,  oherwydd  fod  ganddo 
rywbeth  i'w  ddweyd  wrtho,  ar  ei  ben  ei  hun,  ao  felly,  y 
mae  yn  myned  ar  ei  ol,  ar  hyd  y  traeth.  Ofnodd  loan, 
wrth  weled  hyn,  fod  yr  lesu  yn  ymadael,  a'i  fod  am  gy- 
meryd  Petr  hefyd  ymaith  gydag  ef ;  ac  felly  y  mae  yntau 
yn  codi,  ao  yn  dilyn  y  ddau  yn  ddystaw,  ac  fe  allai  dan 
wylo.  Pan  welodd  Petr  ei  gyfaill  loan  yn  canlyn,  y  mae 
oddiar  gariad  ato,  a  gofal  am  dano,  debygid,  yn  gofyn  i'r 
lesu  beth  oedd  yn  aros  loan  ?  ac  a  fyddai  yn  rhaid  iddo 
yntau  hefyd  ddyoddef  merthyrdod  ?  "  Fr  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Os  mynafiddo  aros  hyd  oni  ddelwyf,"  sef  hyd  oni  ddel- 
wyf  i  ddinystrio  Jerusalem,  a  chyflawn  sefydlu  goruchwyl- 
iaeth  yr  efengyl  (Math.  xvi.  28.)  :  *'  beth  yw  hyny  i  ti  ì  canlyn 
difyfiy  Ehydd  Crist  ar  ddeall  yma,  fod  parhâd  bywyd 
loan  yn  ymddibynu  yn  hollol  ar  ei  ewyllys  ef,  ac  y  mae 
hyn  yn  brawf  eghir  o'i  Dduwdod ;  canys  nid  oes  yr  un  dyn  a 
ddichon  estyn  bywyd  ei  gyfaill  anwylaf  am  ddiwrnod.  Mae 
yn  debyg  iddo,  ar  ol  llefaru  y  geiriau  hyu,  ddiflanu  yn  sydyn 
allan  o  olwg  y  dysgybHon.  Ond  efe  a  ymddangosodd  idd- 
ynt  drachefn,  ar  ryw  fynydd  yn  GaHlea  *  (Math.  xxviii. 
16 — 20.) ;  ac  wedi  hyny  ar  ddydd  ei  esgyuiad.  (Luc  xxiv. 
50,  51 ;  Act.  i.  9,  10.)  "  Ac  felly  yr  Arglwydd,  wedi  llef- 
aru  wrthynt,  a  gymerwyd  i  fynu  i'r  nef,  ao  a  eisteddodd 
ar  ddeheulaw  Duw.  A  hwythau  a  aethant  allan,  ac  a 
bregethasant  yn  mhob  man,  a'r  Arglwydd  yn  cyd-weithio, 
ac  yn  cadarnhâu  y  gair  trwy  arwyddion,  y  rhai  oedd  yn 
canlyn.  Amen."  (Marc  xvi.  19,  20.) 


*  Ni  ddywedir  1  ni  pa  fynydd  oedd  hwn.  Tybia  rhai  mai  mynydd  y  öwedd- 
newidiad  ydoedJ  ;  Dud  y  mae  yn  ymddangos  yn  llawn  mor  debygol  mai  mynydd  y 
Gwynfydan  ydoedd ;  canys  yr  oedd  hwnw  yn  un  tra  chyflens  i  esgj-n  iddo,  o  was- 
tadodd  poblog  Gennascret,  a  glànaa  môr  Tiberias ;  ao  yr  oedd  cysylltiad  neill- 
duol  rliwng  y  mynydd  hwnw  â  sylfaeniad  yr  eglwys  Gristionogol,  am  fod  ein 
Harglwydd  wedi  traddodi  ei  bregeth  arno.    üwel  ElUcott'a  Lectures.  p.  409,  410. 


R.  nuGHEs  a't  fab,  aegraffwyr  a  chyuokddwvr,  gwrecsam. 


EHESTR  O  LYFRAU 

CYHOEDDEDIO 

Gan  Hughes  &  Son,  Wrexìiam, 


Mewn  Ilian  Jiardd,  Tri  a  Chwech. 

DAMMEGIONYRARGLWYDDIESU 

Gan  0.  EYANS,  Llanbrynmair. 
[Awdwr  y  Oyfrol  ar  "  Wyrthiau   Crist."] 


Y  mae  y  gyfrol  hon  yn  cynnwys  TRAETHAWD  ARWEINIOL, 
wodi  ei  rauu  yn  bennodau  ar  y  materion  canlynol : — 

Natiir  a  Noíhuedd  Damtneg. 

Paham  y  Uefarai  yr  lesu  ar  Ddainmegion, 

DeongUad  Dammegion. 

Cipolwg  ar  drefn  a  chynwysiad y  Dammegion. 

Dammegion  y  Rabbiniaid  luddewig  aW  Tadau  Egîwysìg. 

Y  mao  hefyd  jti  cynnwys  deg-ar-hugain  o  bregethau  neu  ddarlith- 
iau  beirniadol,  eglurhaol,  yniiirferol,  ac  addysgiadol  ar 


Y    DAMMEGION. 


1.- 

2. 

3. 

4.. 

6. 

6.- 

7.- 

8.- 

9. 

10.- 

11. 

12.- 

13.- 

14.- 

ló.- 


-Yr  Hftuwr 
-Yr  Efrau. 
-Yr  Had  Mwstard. 
-Y  Surdoes. 
-Y  Trysor  Cuddiedig. 
-Y  Perl  Gwerthfawr 
-Y  Rhwyd. 
-Y  Gwas  anhrugarof». 
-Y  Gweithwyr  yny  Winllan 
-Y  ddau  Fab. 
-Y  Lhifurwr  drygionus. 
-Piiodas  Mab  y  Brenin. 
-Y  Deg  Morwyn. 
-Y  Talentau. 

-Yr  Had  yn  tyfu  yn  ddiar- 
wybüd. 


16.— Y  ddau  Ddyledwr. 

17. — Y  Samarind  trugaro». 

18. — Y  Cyfaill  ganol  uos. 

19.— Y  Güludog  ynfyd. 

20. — Y  Fügysbren  ddiü'rwyth. 

21. — Y  Swpper  Mawr. 

22.— Y  Ddafad  a  güllasid. 

23.— Y  Dryll  arian. 

24.— Y  Mab  afradlawn. 

25. — Y  Goruchwyliwr    anghyf- 

iawn. 
26. — Y  Goludog  a  Lazaru8. 
27. — Y  Gwas  anfuddiol. 
28.— Y  weddw  daer. 
29. — Y  Pharisead  a'r  publican. 
Sü.— Y  Punnuedd. 


Y  mae  y  gyfrol  hon  wcdi  ei  darparu  fel  yn  gj'dyniaith  i'r  nn  a 
gyhoeddwyd  genym  o  waith  Mr.  Erans  ar  "  Wyrlhiau  Crist," 
Pris  3».  6c. 


Llyfrau  Cyhoeddedîg  gan  Hughes  &  Son,  Wrexham. 


HANES    BYWYD    A    PHREGETHAU    CHfllSTMAS 

EYANS :    Dwy  Qyîro],pris  3».  6c.  yr  un.    Llian. 

ArgraflBad  Newydd,  yn  cynwys  Hanes  prif  ddierwyddiadau  ei 
oes;  Pedwar-ugain  o'i  Bregethau  mwyaf  poblogaidd ;  ac  amryw 
Ddamegion  ac  Areitbiau,  ar  wahanol  byngciau  athrawiaethol  ac 
ymarferol  Gwir  Grefydd;  yn  nghyda  darlun  cywir  o'r  hen 
Batriarch. 

CYFEOL  NEWYDD  0  BREGETHAU  :    Gau  y  Parch. 

D.  RoBERTS,  Wresham  (Caernaifon  gynt).  Mewn  Llian,  pri» 
3«.  6c. 

HEFYD,  AIL-ARGRAFFIAD  O'R  GYFROL  GYNTAF 

O  BREGETHAU  :  Gan  yr  un  awJwr.  Tn  yr  un  plyg  a 
rhwymiad  â'r  Gyfrol  Kewydd.    LUan,pris  3í.  6c. 

CABAN  F'EWYRTH  TWM :    Yn  cynwys  208  o  dudal- 

enau  dwy  golofn,  wedi  eu  hargrafiFu  mewnlly  thyren  newydd  ar  bapur 
da,  ynghyda  24  o  Bdarluniau  mawr  ysplenydd,  wedi  eu  darparu 
yn  arbenig  i'rgwaith  hwu.  {Spíyff).  Mewn  Amlen,  pris  \s.  &c.; 
Llian,  2«.  &c. 

CYDYMAITH  DYDDANUS  :  Yn  cynwys  agos  600  o  fyr- 

hanesion  hynod  am  ddyoddefiadau  a  gwaredigaethau  pobl  Dduw ; 
Buddugoliaethau  y  Gwirionedd  ;  Hanes  Pregethwyr  ac  Awdwyr 
enwog,  &c.,  &c.  Gan  B.  Jomes,  Llanllyfni.  Mewn  Llian  haräd, 
pris  3í  (Sc. 

LLYFR  COGINIO  A  CHADW  TY :    Yu  cynnwys  Pa 

fodd  P  a  Pa  ham  ?  Cogyddiaeth ;  Cogyddineth  i  Gleifion  a  Phlant ; 
Sut  i  Garvio,  gyda  darluniau  egluihuol ;  Rheolau  a  chynghorion 
Teuluaidd,  &c.,  &c.    Mewn  Llian  Mardd,  pris  is.  6e. 

LLYFR  PAWB  AR  BOB  PETH :    Sef  y  ffordd  oreu  i 

g-yflawni  holl  ddyledswyddau,  ac  i  gyfarfod  h  holl  amgylchiadau 
bywyd  cyffredin.     Mewn  Llian  Hardd,  pris  3í.  6c. 

HYNODION  HEN  BREGETHWYR  CYMRU  :    Ceir  yn 

y  llyfr  hwn  hanosiun  um  droion  ystnala,  hynod,  a  chyffrous,  yn 
gymysg  a  dywodiadau  gwreiddiol  a  miniog  pregethwyr  o'r  'hon 
Btump.     Mewn  Llian  hardd,  pris  3*.  60. 

BOSTON    AR    BEDWAR    CYFLWR    DYN :     Sef  ei 

Gyflwr  o  Ddiniwoidrwydd,  oi  Gyflwr  Niitur,  oi  GyÜwr  Adforedig, 
a'i  Oyílwr  Tragwyddol.    Mewn  Llian,prit  3í.  öc. 

Y    BEIBL    A'I    DDEHONGLIAD:    Neu    Arweiniad    i 

Fyfyrdod  o'r  Yngrythyiau  Sanctaidd.  Oiin  Da.  Jonbs,  Llangollon. 
lìewn  Líian,  pns  Qs.;  Haner-rhwym,  7t.  6c. 


Llyfrau  Cyhoeddedig  gan  Hughes  and  Son. 


DAEARYDDIAETH  PALESTINA:    iieu  y  Tib  Sanct- 

AiDD,  yn  cynwys  Phenicia  a  Philistia,  yn  nghyda  darhmiad  o'r 
Trefydd  a'r  dinasoedd  a  enwir  yn  nbeithiuu  yr  Apostol.  Gan 
Walter  McLeod,  F.Il.G.S.  Gyda  Map.  Ìlewn  Amlen,  pris 
ìs.;  Llian,  \s.  6c. 

HANES    BYWYD    A    THEITHIAU    ST.    PAUL:    yn 

nghyda  desgriflad  o'r  Dinasoedd  a'r  Trefydd  yr  ymwelodd  yr 
Apostol  â  hwynt.  Gan  Walteu  McLeod,  F.R.G.S.  Gyda 
Mapiau.     Mewn  Llian,  pris  \s.  Gc. 

DR.  OWEN   AR  BERSON   CRIST :    neu  Amlygiad   o 

ddirg'elwch  gogoneddus  Person  Crist— Duw  a  Dyn,  g-au  y  diweddar 
Dr.  ÜWE.s'.  At  yr  hwn  y  chwanegir  Hanes  yr  Athrnwiaeth,  gan 
y  Parch.  W.  B.  Pope,D,D.;  ynghyda,  Holiadau  am  JSerson  Crist, 
gau  Dr.  Edwauds,  Bala.     Mewn  Llian,pris  Zs. 

COFIANT  A  GWEITHIAU  BARDDONOL  A  RHYDD- 

lAETHOL  lEUAN  GWYNEDD :  yn  nghydag  adolygiad  ar 
ci  gymeriad  a'i  lafur.  i  n  un  gyfrol,  yn  eynwys  634  o  dudalenau. 
Mcwn  Llian,  pris  3*.  Qc. 

HANESION  Y  BEIBL:    wedi  ei  gyfaddasu  i'r  Cymry 

gan  y  Parch.  T.  Levi.  Y  mae  yn  cynwys  dros  300  o  Ddarluniau 
prydferth.     Metvn  Llian,  pris  'òs.  6c. 

EHYFEDDODAU  NATUR  A  CHELFYDDYD :  yn 

cynwys  dL'Sgrifiad  o  amryw  gauoedd  o  bethau  hynod  a  rhyfeddol 
yn  y  deyrnHS  Lysieuol,  Anifeilaìdd,  &c.,  &c.  (454  o  dudalenau.) 
Mewn  L,linn,pris  3«.  tc. 

HANES    PRYDAIN    FAWR:    gan  y  Parch.   T.  Lbvi. 

Sef  ei  hanes  yn  ei  Chodiad,  ei  Chynydd,  a'i  Mawredd  ;  yn  ngbyda 
braslun  o'i  Cbyfansoddiad,  ei  Llywüdraeth,  a'i  Chyfieithiau,  &c. 
(584  o  dudalenau.)     Mewn  Llian,  pris  3«.  6c. 

CYMRU     FU :     yn    cynwys    Hanesion,    Traddodiadau, 

Chwedlau,  Daniegion  Cymreig,  Hen  Fabinogion,  &c.,  &c.,  wedi 
eu  bysgrifenu  gan  Hiraethog,  Glasynys,  Nicander,  Cynddelw, 
Ceiriôg,  a'r  Golygydd.    Mewn  Llian,  pris  3«.  6c. 


Y  MEDDYG  ANIFEILIAID:  gan  John  Edwards,  V.S., 

Caerwys,  a  J.  Edwards,  M.R.C.Y.,  Abcrgele.  Sef  sylwadau  ar 
achosion,  arwyddion,  ytighyda  thriniaeth  pob  aíìechyd  sydd  yn 
blino  Gwartlieg,  Ceö'ylau,  a  Defaid ;  gydag  ATTüDIAD,  yn 
cynwys  sylwadau  ar  Attori'aeth  y  March ;  Achosion  Atìechyd; 
Triniaeth  Anifail  Aíiach ;  yr  Ysgyfaint  Heintus ;  y  PJa  ar  y 
Gwartheg;  yr  Haint  Pledrenog,  &c.,  &c.  Uaner-rhwym,  Lledr, 
pris  5s.,  gyda  Darluniau. 


Cyhoeddiadau  Diweddaraf  Huglies  &  Son. 

Oríau  gyda'r  lesu  :    neu  Berson  a  Byzvyd  y  Gwaredwr : 

Gau  y  Parch.  O.  Evan8,  Llundain  (gynt  o  Lanbrynniair) ;  (awdwr 
y  cyfrolau  ar  y  "  Gwyrthiau"  a'r  "  l>amegion.")  Cynwysa  y  Gyfrol 
Gyntaf  penodau  ar — Crist  yn  yr  Hon  Destament;  Crist  yn  y  Testa- 
luent  Newydd  ;  Crist  fel  Dyn  ;  Crist  fel  Duw  ;  Crist  fel  Duw-ddyn, 
neu  yr  Ymgnawdoliad.  Cynwysa  yr  Ail  Gyfrol — y  prif  ddigwydd- 
iadau  yn  lianes  y  Gwaredwr  o'r  Preseb  byd  ei  esgyniad  ;  gyda  Thaílen 
o'r  digwyddiadau  yn  eu  trefn  amseryddol.  Dwy  gyfiol  hardd,  pris 
3s.  Gc.  yr  uu. 

Gemau  Duwinyddol  Amerícanaidd :  yn  cynwys  dros  1,000 

o  sylwadau  mwyaf  tarawgar  Henry  Ward  Beectter,  T.  De  Witt 
Talmage,  D.  L.  Moody,  ac  eraill.     Llian  hardd,  pris  3s.  6e. 

Cyfrol  Newydd  o  Bregethau :  gan  y  Parch.  J.  Thomas, 

D.D.,  Liyerpool.     Mewn  LUan  hardd,pris  is.  Qc. 

Anerch  i  leuengctyd  Cymru  :  yn  cynwys  cyfarwyddiadau 

i  ddysgu  Gramadug,  BardJoniacth,  Ìihifyddiaeth,  Mesuriaeth,  Athron- 
iueth,  Seryddiaetli,  u  Garddwriaeth,  ynghyda  iluaws  inawr  o  ethau 
buddiol  eraill.  Y  Trydydd  Argraflìad,  gydadiwygiadauacychwaueg- 
iaditu.     ^460  o  dudalenau.J     Fris  gosiyngol,  \s.  Gf. 

Cerddor  y  Cysegr :   sef  Casgliad  o  Donau  Cynulleidfaol, 

wedi  eu  dethol  yu  ofalus  at  wasanaeth  y  Corau  cysegredig  yn  yr  add- 
oliad  cyboeddu«,  gan  y  Parcìi.  E.  Steimien',  Tauymarian  ;  yngbyda 
Hyninàu  priodol  i'w  canu  ar  y  Tonau.    Fris  gostyngo',  1*.  6c. 

Hynodion  Dicíi  Nancy.  neu  "  Y  Cyfaill  Difyr,"  yn  cyn- 

wys  Hynodiou  yr  hen  dorwr  beddau,  ac  aniryw  Chwedlau  difyrus 
eraill.     Gan  PiHUDDENIAM.    Mewrt  Amlen,pris  ÿc;  llian,ls. 


Uaw-lyfr  y  Beibl :  neu  Arweiniad  i  fyfyrdod  o'r  Ysgryth- 

yrau  Snnctaidd.  Gan  Joseph  Angus,  D.U.  Cyíieithiedig  gan  J. 
Rhys  Mohgan  ;  gyda  lluaws  o  ychwanegiadau  gan  J.  Huohes,  D.D., 
LiYcrpool.     Ilaiier-rhwym,  lOs.  6c. 

Corph  0  Dduwinyddiaeth :    gan   George  Lewis,   D.D. 

Gyda  Thraetliawd  llliagarweiniol  ar  Hanes  J)uivinyddiaeth,  gan  L. 
EuwARDs,  D.D.,  Bala.     Jlaiier-rhwytn,  7s.  6c. 

Esboniad  ar  y  Beibl  Sanctaidd :  allau  o  waith  HENRY 

a  SCOTT ;  gyda  sylwadau  a  nodiadau  aclilysurol  o  oiddo  Awdwyr 
eruill.     Wodi  ui  gyíìeitbu  gan  y  Parch.  W.  Jones.   llaiier-rhuym,ús. 

Beibl  yr  Athraw  :   scf  yr  Hen  Dcstamcnt  a'r  Newydd, 

gyda  ('hyfoiriadau  a  Mynogair;  cynwysa  hofyd  ddethob'ad  bebietli  o 
w'ybiidaeth  anhcbgorül  i  ddeiliaid  yr  YBgol  Sabhothol.  Addurncdig  â 
Deuildog  0  FHpiai'..  Mewn  lU-dr,  yiU  edgcs,  a  chlasp,  lOs.  fíc;  ueu  heb 
y  clasp,  0-1. 

Beibl  yr  Ysgol  Sabbothol:   Cynwysa  y  Beibl  prydferth 

liwn  1'2  o  Ddiirlunidu  lliwicdig  hardd,  a  thrwy  nnd  yw  yn  niosur  ond 
4  inodfiMld  wilb  öj,  geliir  ci  g.iiio  yn  riiwydd  yn  y  llogcli  i'r  Ysgol  Sul 
nuu  i'r  Capol.     üor-'iiri.iiij  nr  y  cêjn  a'r  ochrou,  gyda  chlasp,  4«.  (>(-'. 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


BT 

365 

E93 

1868 

C.l 

ROBA 


"r 


